Ad-Dala'il Fi Hukm Muwalat Ahl Al-Ishrak 


DALILI JUU YA HUKMU 
YA 

KUSHIRIKIANA NA MAKAFIRI 
NA 

MAS-ALA YAHUSIANAYO 


Na Imam Sulayman Ibn 'Abdillah 

Ibn Shaykh Al-Islam Muhammad Ibn 'Abdil-Wahhab 
(RahimahuLlaah) 

Mfasiri (Arabic - English) : At-Tibyan Publications 
Mfasiri (English - Kiswahili) : Abu 'Aasim 




.04 


Dibaji. 

Msingi wa Uislam na nguzo yake.16 

Millat Ibrahim : Njia.58 

Ad-Dala'il Fi Hukm Muwalat Ahl Al-Ishrak.120 

Mpaka wenye kupambanua baina ya Muwalat na Tawalli.. .182 

Kutomkufurisha Kafiri.194 

Fatwa ya Imdm Ahmad Shakir.199 

Ma -Imam wa Najd dhidi ya Murji'ah .212 

Muwahhidun si Khawarij.284 

Millat Ibrdhim: Vikwazo.309 

Hitimisho.324 


Page I 2 












i J1 ^ ^ * jj —01 ^ \ , | 4_iJ 1 ^ 0 £• l^—) 

" (Hili ni) Tangazo la kujitoa katika ahadi [dhima] litokalo 
kwa Allaah na Mtume wake, kwa watu mlio ahidiana nao 
miongoni mwa Mushrikln" Surat At-Tazubah : 01 


TAMKO LA BARA-AH 


Kwa Ma-fir'awn wa zama hizi, na kwa serikali zao, na ma- 
Wakala wao 

Kwa ma-Waziri, ma-Askofu, na ma-Rabb wa Tazvaghit 

Wote twawaambia: 

"Hatuabudu Mnachokiabudu, 

Nyinyi mna dini yenu na Sisi tuna Din yetu 
Tunakukufuruni nyinyi na miungu yenu, sheria zenu, na 
Katiba zenu 

Na tumeyakataa ma-Bunge yenu mnayoyaabudu pamoja na 

Allaah 

Na umeshadhihiri kati yetu na nyinyi 
Uadui na Chuki Daima- 

Mpaka mrejee katika Tazvhid, Mtumie Shari'ah ZAKE pekee 
Na mziridhie, huku mkiwa mmejisalimisha kikamilifu" 


Page I 3 



DIBAJI 


Himdi na Shukrani zote ni za Allaah, Allaah ambaye 
hasamehi Shirk lakini husamehe dhambi yoyote ndogo kuliko 
hiyo (yaani isiyo Shirk) kwa Amtakaye. Na yeyote mwenye 
kufanya Shirk, kwa hakika atakuwa amefanya dhambi kubwa 
mno b - na mwenye kufanya Shirk, kwa hakika amepotea 
upotevu wa mbali kabisa. 1 2 

Na Sivnlah na Salam ziwe juu ya Muhammad bin 'Abdillah, 
Imdm wa Muwahhidin, (mtume) Ambaye ameamrishwa katika 
Qur-an kufuata njia ya Ibrahim, na afuate njia ya Mursalin 
wote katika kulingania katika Tawhid ya Rabb Al-'Alamin, na 
ameamrishwa kutangaza Bard-ah dhidi ya Mushirikun. 


Wa ba'd: 


Fahamuni enyi Waja wa Allaah! Kwamba Allaah 
hakukuumbeni nyinyi kwa Mchezo tu, kama Asemavyo 
Allaah 



"Je, mlidhani kwamba sisi tulikuumbeni bure tu na ya 
kwamba nyinyi kwetu hamtorejeshwa ?" 3 

Badala yake Allaah (Ta'ala) amekuumbeni nyinyi kwa lengo 
la msingi sana, ambalo watu wamelisahau; 



1 An-Nisa': 48 


2 An-Nisa': 116 


3 Al-Mu'minun: 115 


Page I 4 



"Na Sikuumba majini na wana Aadam isipokuwa 
waniabudu mimi (Pekee)." 4 

Na lengo (kusudio) siyo tu "Kumwabudu Allaah" - kwani 
hakika Mnkuffdr wengi wanamuabudu Allaah, ilihali 
wanawaabudu wengine pamoja naye pia, kama Mushrikun 
wa ki-Quraysh walivyofanya. Kwa hiyo lengo halisi ni 
"Kutokuelekeza aina zote za 'Ibaadah kzva yeyote isipokuzva Allaah 
Pekee." Ndiyo maana ma-'Ulamd wamesema kwamba 
"isipokuwa waniabudu mimi (Pekee)." Maana yake 
"Isipokuzva kzvamba zvanazvajibika (zvanatakizva) kunipzvekesha 
mimi katika aina zote za 'lbaadah" 5 


Na hapatakuwa na kusihi kwa aina yoyote ya 'Ibadah- mpaka 
kupatikane pamoja nayo, Kufr Bit-Tzvdghut (Kumkufuru na 
Kumkamisha Tdghut). Kama asemavyo Alaah, 


jJsi 4jJb o^pllaJlj ^jsSsj ^giUl 0"* “dijr 


ijJl &S J 


"Hakika, Uongofu umekwisha pambanuka na Upotovu. 
Basi atakayemkanusha taghut na akamwamini Allaah kwa 
hakika atakuwa ameshikilia imara kishikilio madhubuti 
kisichovunjika, na Allaah ni Mwenye kusikia yote, Mjuzi 
wa yote ." 6 


4 Adh-Dhariyat: 56 

5 Kauli hii imetajwa na Al-Qurtubi katika Tafsir yake ya Ayah hii, na pia 
kutoka kwa Al-Kalbi. Tazama "Ma'drij Al-Qubiil Sharh Sullam Al-Wusul Ild 
'Ilm AI-Usul" Cha Imdrn Hdfidh Ibn Ahmad Al-Hakami, (1/82) kwa maana 
zaidi ya 'Ibddah katika Ayah hii. 

6 Al-Baqarah: 256 


Page I 5 



Kwa hiyo Kufr Bit-Tdghut inakuja kabla ya 'fman BiLldh." Na 
katika mambo yaliyo ya wajibu ya kufr Bit-Tdghut ni Shart la 
Bard'ah, 'Addivah, Baghdhd' na Takfir dhidi ya Mushrikun na 
Taivaghlt wao. 

Na hii ndiyo sababu iliyopelekea kukusanywa (kuandikwa) 
na kutafsiriwa kitabu hiki; Kwa sababu watu wengi 
wameuacha mwenendo wa Mitume katika Jambo hili, yote 
(haya yamefanyika) chini ya mwavuli wa Da’watus-Salafiyyah 
- hali ya kuwa Salafiyyah iko mbali nao, kama 'Ali 
alivyombali na Shl'ah. 

Wengi wao hasa ni Murji'ah wa ki-jahml 7 , wanadai kwamba 
kila kitenguzi cha Uislam kinatakiwa kurejelewa kwa kile 
kilicho katika "Moyo." Kwa hiyo mtu mwenye kumtukana 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) siyo Kdfir Murtadd,- 
alimradi tu mtu huyo anadai kwa mdomo wake kwamba 
"anampenda" Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam). 


7 Murji'ah ni wale ambao hudai kwamba Matendo (A'mal), yenyewe 
hayahusiani/hayaathiri Iman wala Kufr. Na kuna aina zingine pia nyingi za 
Murji'ah. Wanadai kwamba A'mal si Sehemu ya Iman, na kwamba Matendo 
(A'mal) si Sehemu ya Kufr. Wanadai kwamba alimradi tu "Moyo uko Safi", 
basi mtu (huyo) ni Mu'umin. Na wanadai kwamba haijalishi kufr ya namna 
gani imefanywa, "Alimradi tu Moyo Uko safi'' basi mtu huyu si Murtadd. Na 
Murji'ah wa zama hizi waliokaribu kabisa na Murji'ah wa zamani ni wafuasi 
wa Bishr Al-Marisi. Rejea katika vitabu vya Salaf kuhusu Murji'ah. Na pia 
rejea katika vitabu vya Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi kuhusu 
Murjia'ah; " Imtd' An-Nadhar Fi Kashf Shubuhdt Murji'at Al-'Asr", na "Tabsir 
A\-‘Uqald' Bi-Talbisdt Ahl At-Tajahhum Wal-Irjd"'. Kwa Kiingereza, rejea 
"A Decisive Refutation of Salafi Publications" Sehemu ya 1 na ya 2, cha 
At-Tibyan Pubications. 


Page I 6 



Na pindi tawala (Serikali) zinaposhindana kupinga Shan'ah 
(Hukmu) ya Allaah, basi hawa Murji'ah (husimama) badala 
yao na kuzitetea wakisema kwamba, haziwezi kukufurishwa 
alimradi tu zinadai kwa midomo yao 8 kwamba "Zinapenda 
Shari'ah (Hukmu) ya Allaah; na alimradi tu wanatumia neno 
'Yaruhusiwa Kisheria' na siyo " Haldl Ki-Islam”, hivyo 
hawawezi kutuhumiwa kufanya kufr ya Istihldl. 

Lakini mada ya Kitabu hiki, In Shd' Allaah, ni kuhusu Al-Wala' 
na Al-Bard', na wajibu wa Chuki na Uadui dhidi ya Makuffdr. 
Na Murji'ah hata hawaoni hili. Wametia sumu yao katika hili 
pia; Wakisema kuwa haijalishi ni namna gani mtu 
atashirikiana na maadui wa Allaah, Mayahudi, Wavamizi na 
Tawdghlt, haijalishi "Wuldt Al-Amr" wamewasaidia Wavamizi 
kuichukua (kuikalia) na kuiharibu Miji mingapi ya Waislam - 
haijalishi Waislam wangapi wanateswa, wanabakwa na 
kuuliwa kwa msaada wa "Waislam wa Kawaida" - Haijalishi 
ni kiasi gani, hakuna Murtaddin katika washirika hao, 
alimradi tu wanadai kwa midomo yao "Tunaupenda Uislam". 
Kwa hiyo wanapinga wazi wazi Fatwd ya Salaf, kwani kwa 
pamoja wametoa Hukmu kwamba "Ma-'Ulamd wa Uislam 
wamejumuika juu ya ukweli kwamba Yeyote anayewasaidia 
Makuffdr dhidi ya Waislam, au kushirikiana nao kwa aina 
yoyote ya msaada - mtu huyo anakuwa Kdfir kama wao." 9 

Lakini Murji'ah hawa wanadai kwamba haijalishi ni msaada gani 
utatolewa kwa Mayahudi na Wavamizi katika Kuwaua na 


8 Zinazofanana na kikundi cha Murji'ah cha Karramiyyah - na pengine ni 
aina ya Murji'ah iliyopotofu zaidi; wanadai kuwa alimradi tu mtu anadai 
kwa Mdomo wake na Ulimi wake kwamba ni Muislam - basi wanatakiwa 
kuhesabiwa kuwa ni Waislam - haijalishi wanaamini au kufanya A'mal gani. 

9 "Majmu' Al-Fatawa Ibn Baz" (1/274). 


Page I 7 



kuwalemaza Waislam - kitendo hiki kamwe si Riddcih (Kufr). Ni raha 
iliyoje kwa Tawdghit na Furaha iliyoje katika masikio yao na macho 
yao kusikia maneno hayo na kuona "Taa za Kijani (ruhusa hiyo)".... 

Jambo hili linatukumbusha sisi maneno ya Imam Ibn Kathir 
(RahimahuLlaah) aliyopokea kutoka kwa Salaf, "Imesimuliwa na Ibn 
'Asakir kutoka kwa An-Nadhr Ibn Shumayl (RahimahuLlaah), 
kwamba amesema: Niliingia kwa Ma'amun, akanambia: 
"Umeamkaje ewe Nadhr?" Hivyo nikamwambia "Salama ewe Amir 
Al-Mu'uminin!" Kisha akaniuliza: "Ni nini Irja'l " 10 Nikamjibu 
"Dini ambayo inakubaliana (inaridhiwa) na Wafalme - Wananufaika 
katika mambo yao ya ki-Dunia kutokana nayo, na wanapata hasara 
katika Dini yao ." * 11 Akajibu: "Umesema Ukweli ." 12 


10 Irja'ah ni Itikadi ya Murji'ah. 

11 Maneno (Jibu ) haya yanalandana na Hadithi iliyosimuliwa na Abu Dawud (2860), "Hapana 
mja mwenye kujikurubisha kwa Sultan, isipokuwa hujiweka mbali na Allaah." Abu Dawud, 
kitab As-Sayd. Kutoka kwa Abu Hurayrah (RadhiyaLlaahu 'Anhu), na pia imesimuliwa na 
Imam Ahmad katika "Musnad" yake. Al-Alban! amesema ni "Hasan Sahlh" katika "Sahlh 
At-Targhlb" (2240), na alisema usemi kama huo "Hasan Sahlh" katika "As-Silsilah 
As-Sahlhah" (1272). 

12 Rejea "Al-Bidayah Wan-Nihayah" cha Al-Hafidh Ibn Kathlr, (10/276). Makubaliano ya 
Ma'amun na Nadhr siyo ya muhimu, lakini cha muhimu ni kauli yake Nadhr mwenyewe, 
ndiyo yenye umuhimu hapa. Yeye ni 'Allamah, Imam, Hafidh, Abu Al-Hasan Al-Mazinl 
Al-Basrl An-Nahwl, Mwana Sarufi wa Kiarabu; Alikuwa ni Katika ma-Imam wa Sunnah, 
Al-Bukharl na Muslim wamesimulia kutoka kwake; Aliishi Marw na alikuwa mwalimu wao, 
na alikuwa ni kiongozi (mkuu) wa Muhaddithin. Na Salaf wamesema kuhusiana na yeye, 
"Khurasani haijawahi kutoa mfano wa ma-'ulama hawa watatu, 1) Ibn Al-Mubarak, 2) 
An-Nadhr Ibn Shumayl, 3) Yahya Ibn Yahya." Rejea "Siyar A'lam An-Nubala". (8/383, 9/328), 
"Al-Jarh Wat-Ta'dll" (8/477), "Tah'dhlb At-Tah'dhlb (10/437). 


Page I 8 



Na ndugu zetu wanatakiwa kuachana na Taqlld, na Kuwafuata ma- 
Shaykh wema pindi wanapokosea katika Fatwa fulani. Badala yake 
wanatakiwa kufuata Manhaj ya maandiko ya Qur-dn na Sunnah, 
ijapokuwa Ayah zinapingana na baadhi ya rai za baadhi ya ma- 
Shaykh. Na hii ndiyo maana Waja Wema waliotangulia (As-Salaf 
As-Sdlih) walikuwa wakisema, “Maneno ya mtu (binadam) yeyote 
yanaweza kukubaliwa au kukataliwa - isipokuwa ya Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), kwani maneno yake yote yanatakiwa kukubaliwa." 

Na Imdm Al-Awza'I (RahimahuLlaah) aliongea vizuri sana, 
"Shikamana na Athar (Sunnah) za Waliotangulia (Salaf), hata kama 
watu watakukataa (watakupinga/watakutenga). Na tahadhari na 
maneno ya watu, hata kama watakupendezesha kwa kauli ." 13 

Imdm Sulayman Ibn 'Abdillah Al Ash-Slmykh 
(RahimahuLlaah) amesema, "Badala yake, lililo wajibu na 
Muhimu juu ya Muumini, ni kwamba pindi Kitabu cha 
Allaah na Sunnah za Mjumbe wake (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam zinapomfikia yeye na akazielewa maana zake - 
haijalishi maandiko yana hukmu gani - anatakiwa 
(kufuata/kutekeleza) kufanyia kazi bila kujali wenye 
kumpinga. Na hivi ndivyo Mola wetu na Mtume wetu 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) walivyotuamrisha sisi 
kwalo - na ma-'Ulamd wote wamekubaliana juu ya (wajib) 
huu. 14 Na wenye kupingana na mtazamo huu ni wale tu 
walio wajinga wenye kufuata ki- Upofu (Juhdl Muqallidm); 


13 Rejea "Sharaf As'hab Al-Hadlth" cha Al-Khatlb Al-Baghdad (RahimahuLlaah). 

14 Kwa hiyo Ewe ndugu katika Tawhld! Hakika umeamrishwa na Allaah, Mtume wake 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallal) na ma-'Ulama wote wa kweli - kukubali/kutii dalili 
zote katika Qur-an na Sunnah, haijalishi nani anayekupinga; Hivyo unapofuata dalili za 
maandiko, hata wakati ma-'Ulama wengine watakupinga, kama vile Abu Hanlfah au 
Madkhall - endelea kufuata dalili za maandiko. Kwa hiyo zifanye Dalll (za Qur-an na 
Sunnah) ndiyo Manhaj na Tarlqah yako - na acha Taqlid. 


Page I 9 



na Ibn 'Abdul Barr (RahimahuLlaah) na wengineo 
wamesimulia Ijmd' kwamba watu hawa (wenye kupinga) si 
katika watu wa 'llm." 15 

Na Imdm 'Abdur-Rahman Ibn Hasan Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) pia amesema, "Ni fardh (Wajib) juu ya mtu, 
Pindi Dalili kutoka katika Qur-an na Sunnah zinapomfikia na 
akaelewa mafundisho yake (maamrisho na makatazo yake) - 
(ni Wajib) kuacha kuwafuata watu wengine, na kutii 
(kufuata) Dalili pasipokujali wenye kumpinga... Kwa hiyo ni 
wajib juu ya mtu mwenye taqwa (ikhlasw) - pindi 
anaposoma vitabu vya wanazuoni (ma-'Ulama)- kulinganisha 
dalili zao na zile zilizomo katika Kitabu (Qur-an) na 
Sunnah." 16 

Imdm 'Abdur-Rahman Ibn Hasan Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) pia amesema alipokuwa akielezea Ayah, 



"Na mtakapowatii wao (Makuffar), hakika mtakuwa 
Mushrikun ." 17 


15 Rejea "Tafsir Al-‘Aziz Al-Hamid" (546-547). Al-'Alldmah Ibn Al-Qayyim 
(RahimahuLlaah) amesema, "Hakuna utofauti baina ya watu kwamba Taqlid 
si aina yoyote ya 'Ilm - na kwamba Muqallid hawezi kamwe kuitwa 
mwanachuoni ( 'Alim)." Rejea katika “l'lam Al-Muwaqqi'in" (1/45). 

16 Rejea katika "Fat-h Al-Majid" (387 - 388). 

17 Al-An'am: 121 


Page I 10 




Akaelezea, "Na watu wengi hii leo wamefanya hivi hivi - 
kwa kuwafuata kiupofu wale wanaowafuata. Na kwa 
kutokuonyesha dalili pindi zinapopingana na Viongozi wao - 
na hii ni katika aina hii ya Shirk (iliyotajwa katika Ayah hii) 18 . 
Na kisha kuna wanaoenda mbali zaidi ya hivi, kwa kufikiri 
kwamba kutenda kwa mujibu wa dalili hairuhusiwi - na 
wanazidisha fitnah (Shirk) hii kwa kudai "Mwanazuoni 
('Alim) huyu anajua zaidi dalili kuliko sisi." 19 

Na Imdm Aba Batin (RahimahuLlaah) amesema, "Na pindi 
mtu atakapoijua Hacjci, hataumizwa na kukosekana kwa watu 
wenye kufuata haqq, na wingi wa watu wanaowapinga wao 20 , 
hasa katika zama hizi za mwisho. Na kuhusu kauli za watu 
Wajinga (Ma-jdhil), "Kama hii ingekuwa ni haqq kweli, kwa 
nini Shaykh Fulani Fulani haijui?" - Huu ni udhru uleule 
ambao hutumiwa na ma-Kujfar 21 pindi waliposema kwa 
mshangao: 


18 Kwa hiyo Ewe ndugu katika Uislaml Tahadhari usije ukaacha kufuata dalili za Kitabu kwa 
sababu ya kufuata fatwa ya Mwanachuoni ('Alim) - na ukiacha kufuata Dalili ya Wazi (kwa 
sababu ya kumfuata mtu) - basi utakuwa unafanya Shirk iliyotajwa katika Ayah hii. 

19 Rejea "Fat-h Al-Majid" (391) 

20 Allaah Anasema, 



"Sema: Haviwi sawasawa viovu (Khabith) na vizuri (Tayyib) japokuwa utakupendekezea 
wingi wa viovu. Basi mcheni Allaah, enyi wenye akili ili mpate kufaulu." [Al-Ma'idah : 100] 

21 Hivyo kumbuka ukweli wa udhru/ sababu hii mbovu - kwani hakika, wakati ndugu wengi 
wanapopewa ushauri wa haqq kutoka katika Ayah za Qur-an na Sunnah, hujibu "Kama hili 
lingewa sahihi, basi kwa nini ma-'Ulamd hawalisemi?" Kwa hiyo kumbuka kwamba haqq iko 
katika Kitabu (na sunnah), iwe Wanazuoni wanaihubiri ama la. Na pindi ndugu anapotoa udhru 
huu, basi kumbuka kuwa ni udhru uleule mbaya wa Makuffar. 


Page I 11 



tijiz. \i I015'jJ 

"Lau ingalikuwa (Dini hii) ni (ya) kheri, basi 
wasingalitutangulia! (hao makafiri waliokufuata )" 22 

Na, 

lijS illi sVpfi 

"Je, hawa ndio wale Aliowafadhilisha Allaah baina yetu ?" 23 


22 Al-Ahqaf : 11, na pia katika Ayah (nyingine) makuff’r walitoa udhr, 

liliT J Ijus 15 

"Hatukusikia haya kwa baba zetu wa awali." [Al-Mu'minun : 24] 

Na udhru huu huu mbovu ulitolewa na Fir'awn alipoendewa na Musa 

('Alayhis-Salam) Dj^Jt jla Ui 


"Basi nini hali ya karne za awali?" [Taha : 51] 

Wote walidai kwamba kwa kuwa ma-Shaykh wao, wakubwa wao, machifu, 
watawala/viongozi wao, na magavana wao walikuwa juu ya dini hiyo na 
njia hiyo, basi hicho tu ndicho kilikuwa kitu cha sawa. Na Allaah Anasema 
kuhusu wale ambao huacha dalili kwa ajili ya Taqlid, 


\2j \ji\jj UjtLlj 4_Ul UjtL?! llill Ij OjJ yij jllll (j ^jj 

y 0 _ .g ^ j, ' 't z 

c-jlwliJl lljj UjSL- ul 


"Siku zitakapopinduliwa nyuso zao motoni, watasema: Laiti tungelimtii Allaah, na 
tungelimtii Rasuli. Na watasema: Rabb wetu! Hakika sisi tumewatii mabwana zetu, 
na wakuu wetu, basi wametupoteza njia. Rabb wetu! Wape adhabu maradufu, na 
walaani laana kubwa." [Al-Ahzab : 66 - 68]. 

23 Al-An'am: 53 


Page I 12 



Na kwa hakika 'Aliy (RadhwiyaLlaahu 'Anhu) alisema, "Ijue 
haqq, na kisha Utawafahamu watu wake." 24 Na wale ambao 
wamechanganyikiwa na wamepotea, kila hoja/kauli [ya 
Maknffar ] huwaghuri/huwadanganya. Na kwa hakika, 
ingekuwa wengi wa watu leo hii wako katika Haqq, Uislam 
usingekuwa Gharib (Mgeni) 25 ; Na Uislam, hakika leo hii - 
Wallaahi - uko katika ugeni mkubwa." 26 

Na tunajilinda kwa Allaah (kutokana na hilo)! 

Lengo asilia (la mwanzo) lilikuwa ni kutafsiri kitabu 
"Ad-Dala'il" cha Imdm Sulaymdn Al Ash-shaykh 
(RahimahuLlaah); Lakini ilikuja kutambulika kwamba itakuwa 
ni vigumu kwa ndugu zetu wazungumza kiswahili kupata 
maana yake kiukamilifu, bila kuwa na vitabu vya ziada - kwa 
hiyo vitabu (makala) zenye kuhusiana pia zilitafsiriwa. 

Na kwa ndugu zetu ili kukisoma, faida itapatikana ikiwa 
vipengele vitasomwa kwa mtiririko ufuatao (lakini kitabu 
hakijapangwa kwa mpangilio huu), baada ya kusoma Dibaji 
hii - 


24 Kwa hiyo baada ya haqq kujulikana, basi hapo ndipo yawezekana 
kuwajua wenye kuiunga mkono na wenye kuipigania - yaani watu wake. Na 
hakuna njia nyingine yoyote - yaani haqq haijulikani (haisadikishwi) kwa 
(kuangalia) kikundi fulani cha watu. 

25 Imesimuliwa kutoka kwa Abu Hurayrah, kwamba Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) amesema, "Hakika, Uislam ulianza ukiwa ni Mgeni, na 
utarudi kuwa ni kitu kigeni (tena) - Bishara njema kwa (watakaokuwa) 
Wageni [Ghuraba']." Imesimuliwa na Muslim na Ibn Majah, na Ahmad 
(2/389), Al-Khatib Al-Baghdad (11/307). 

26 “Ad-Durar As-Saniyyah" (400 - 401). 


Page I 13 



1) 1) Msingi wa Uislam na Nguzo zake. 

2) Millat Ibrdhim: Njia (sehemu ya kwanza). 

3) Mpaka baina ya Muzvdldt na Tazvalli. 

4) Dalili juu ya Hukmu ya Ushirikiano na Makuffdr. 

5) Fatwa ya Imam Ahmad Shakir. 

6) Kutomfanyia Takfir Kafiri (yaani kutomkufurisha Kafiri). 

7) Muzvahhidun si Khazvdrij. 

8) Millat Ibrdhim: Vikwazo (Sehemu ya pili). 

9) Ma-Imam wa Najd Dhidi ya Murji'ah. 

10) Hitimisho. 


Na yote hii imekusanywa kwa lengo la kuifanyia kazi Ayah 
(hii). 




"Na shirikianeni katika wema na taqwa, na wala 
msishirikiane katika dhambi na uadui ." 27 


Katika nakala halisi ya kitabu hiki na rejea zake za chini ya 
kurasa (foot notes) nimefuata mwendo wa Shahid (In Shd' 
Allaah) Shaykh Abu 'Abdir-Rahman Sultan al-'Utaybi 
al-Atharl (RahimahuLlaah), katika kitabu chake "Al-Haqq 
Wal-Yaqin Fi ‘Adazvat At-Tughdt Wal-Murtaddin: Min Kaldm 
A'Immat Ad-Da'ivah An-Najdiyyah" ambapo anazungumza na 
wasomaji na kuungana (kushiriki) nao. Na imethibitishwa 
kwamba mwendo wake huu ulikuwa ni wa pekee sana na 
(unaofaa) unaopendeza kwa ndugu zetu. 


27 Al-Ma'idah: 02 


Page I 14 



Baadhi ya kauli za ma -'Ulama wa ki-Serikali zimetumika 
hapa, japokuwa haziendani na nyanja zingine nyingi za Dini, 
lakini baadhi ya maneno yao yanasihi (ni ya haqq) na yenye 
nguvu dhidi ya Murji'ah - kwa hiyo maneno hayo 
yamewasilishwa hapa na yametumika kutilia nguvu Radd 
dhidi ya Murji'ah. 

Ikiwa kitabu hiki ni nyenzo ya Wema (kheri) na Tacjwa, basi 
kimetokana na (Fadhila) Rahmah za Allaah, Rabb pekee, 
Ma'bud wa haqq. Lakini kama kuna makosa ndani yake, 
Yanatokana nasi na Shaytdn; na Allaah na Mtume wake wako 
mbali nayo. 

oikiM U S/| Ijt 01 

“sJlj cJSp aJ[p aJJLj J Uj 

"Sitaki ila kutengeneza kiasi ninavyoweza. Na sipati 
kuwezeshwa haya ila na Allaah, kwake ninategemea, na 
kwake naelekea ." 28 


Was-Salam 'Ala man Ittaba'a Al-Huda 


28 Hud : 88 


Page I 15 



MSINGI WA UISLAM NA NGUZO YAKE 29 


Ni nini Msingi na Nguzo ya Uislam ? 30 


29 Kipengele hiki kimejikita katika vitabu vifuatayo: 

a) "Asl Din Al-lslam Wa Qa'idatuhu" - cha Mujaddid, Imam Muhammad Ibn 
'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah). Kinapatikana katika "Ad-Durar As- 
Saniyyah" (2/122). 

b) Sharh ya makala hiyo hapo juu, ya Mujaddid, Imam wa pili, 'Abdur-Rahman Ibn 
Hasan Ibn Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah). Kinapatikana 
katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (2/202 - 211). 

c) " Asl Din Al-Islam" Kitabu cha Shaykh 'All Al-Khudhayrl (Twamuomba Allaah 
Amtoe katika lela), ambacho ni Sharh ya kina ya makala mbili zilizotajwa hapo 
juu. Kitabu hiki ni Sehemu ya Kwanza ya Mfululizo wa makala (vijitabu) za 
Shaykh ziitwazo "Silsilat Al-Ajza' Fi At-Tawhid Wal-'Aqidah". 

d) "Millat Ibrahlm"- cha Shaaykh Abu Muhammad Al-Maqdisl (Twamuomba Allaah 
amtoe Jela haraka). Tanbihi: Baada ya kukamilika kwa kitabu hiki, "Millat 
Ibrahlm" kilitolewa kwa Lugha ya Kiingereza na At-Tibyan Publications, na 
kinapatikana Katika tovuti yao. 

Kwa hiyo kwa ufahamu mzuri na Imara kuhusu suala hili, rejea vitabu hivyo. 

30 Uislam maana yake "Istislam" (Kujisalimisha/kujihudhurisha) kwa Allaah - kwa 
kuwa na Tawhld, na kujisalimisha na (kuwa na) Ta'ah kwa Allaah; Na Kumuamini na 
Kumfuata Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam); na kwa kujitwaharisha na Shirk na 
kujitenga na watu wake ( Mushrikin )." "Ad-Durar As-Saniyyah” (1/129). Na mwenye 
kutenda kwa mujibu wa haya ni Muislam - mwenye kujisalimisha na kujihudhurisha 
kwa Allaah katika namna ambayo inakubaliana na Sunnah ya Muhammad 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) - siyo kwa Bid'ah na Uzushi. 


Page I 16 



"Mwabudu Allaah (pekee) na ujitenge na Taghnf ' 31 


31 Na Taghut maana yake ni "Kila kitu, kisichokuwa Allaah ambacho huelekezewa aina yoyote ya 
'lbadah." Hii inajumuisha "Vitu Visivyo - fikiri" vyenye kuabudiwa kama vile, mapango, makaburi, 
miti, masanamu, ng'ombe, wanyama, moto, nyota, Zodiaki, Sheria isiyokuwa Shari'ah, n.k Lakini kwa 
"vitu vyenye kufikiri" vyenye kuelekezewa 'Ibadah - basi kuna shart ya ziada - "Kila kitu chenye 
kuelekezewa 'Ibadah - kisichokuwa Allaah - na kimeridhika (kuabudiwa)". Shart hii ya ziada 
imewekwa kuwaacha huru kutokana na kuitwa Taghut watu kama 'Isa ('Alayhis-Salam), na 'Ali Ibn 
Abi Talib (RadhiyaLlaahu 'Anhu). Kwani hakika 'Isa ('Alayhis-Salam) hakuwaamrisha watu wake 
jambo lolote isipokuwa kuelekeza 'Ibadah zao kwa Allaah Pekee. Na Siku ya Qiyamah, atawakana 
watu waliomuabudu yeye na watakuwa maadui wake, kama alivyowaita wao kwamba ni Wakazi wa 
Motoni (Rejea Al-Ma'idah : 72 - 78, na 116 -117, na Al-Ahqaf: 06). Na ndiyo hali ilivyo kwa Swahabah 
'All Ibn Abi Talib (RadhiyaLlaahu 'Anhu). Hivyo ingawa haktma uadui, wala chuki, wala Takfir dhidi 
ya 'Isa ('Alayhis-Salam) na 'All Ibn Abl Talib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) - hizi ni shart kwa wale 
waliowaabudu watu hawa. 

Lakini kwa wale wahoridhika kuabudiwa, basi hakuna shaka kwamba wao ni Tawaghlt. Kama vile 
Ash-Shaytan Ar-Rajlm, wale wanaobadili Shari'ah ya Allaah, wale wanaohukumu kinyume na Shari'ah, 
wale wanaodai kuwa na 'Ilm ya Ghayb, Wale wanaolingania kuabudu asiyekuwa Allaah, n.k. Kama 
vile Fir'awn, ma -Rabbi (viongozi wa Kiyahudi), Wahubiri, wachawi,Watawa wa kiume, Watawa wa 
kike, Wapiga Ramli, KaT> Ibn Al-Ashraf, n.k. Imam Ibn Al-Qayyim (RahimahuLlaah) amesema kuhusu 
Taghut, "Ni kila kitu ambacho mwanadamu anavuka mipaka yake, kiwe kitu hicho kinaabudiwa, 
kinafuatwa, au kutiiwa. Hivyo Taghut wa kila jamii ni yule ambaye watu hutaka Hukmu kutoka 
kwake badala ya hukmu ya Allaah na Mtume wake. Au wale wanaowaabudu pamoja na Allaah; Au 
wale wanaowafuata bila dalili (idhini) kutoka kwa Allaah; Au wale ambao wanawatii hali ya kuwa 
hawajui kama inaendana na Hukmu ya Allaah. Kwa hiyo hawa ndiyo Taghut wa Dunia; Kama 
ukitafakari kuhusu wao na kutazama hali ya watu waho pamoja nao, utaona kwamba wengi wao wako 
mbali na kumuabudu Allaah Pekee, badala yake wanamuabudu Taghut; Wako mbali na kutaka 
hukmu ya Allaah na Mtume wake, na wanatafuta hukm kwa Taghut; wako mbali na kumtii yeye 
Allaah, na wanamtii na kumfuata Taghut." Rejea katika 'T'lam Al-Muwaqqi'In" (1/50). 

Ma-'Ulama wa Najd pia wamesema, "Taghut inajumuisha kila kitu kinachoabudiwa kinyume na 
Allaah. Na kila Kiongozi wa Upotevu , kila mwenye kuita katika Uovu na kuupamba (pia ni Taghut). 
Pia inajumuisha kila mtu aliyewekwa na watu ili kuwahukumu wao kwa Sheria zilizo kinyume na 
Uamuzi wa Allaah na Mtume wake, na hizi zote sheria za Jahiliyyah. Na Taghut pia 
inajumuisha Watabiri, Wachawi; Watunza masanamu , wale wenye kulingania kuabudu Wafu, 
na watu ambao wanasimulia simulizi ambazo huwapoteza watu wajinga. Na msingi wa aina 
hizi za Taghut ni Shaytan - kwani yeye ndiye Taghut mkuu." "Ad-Durar As-Saniyyah" 
(2/301). 


Page I 17 



Msingi wa Uislam umejikita katika mambo mawili: 
Kuthibitisha ( Ithbdt ) na Kukanusha ( Nafi ). 32 


Shaykh Salih Al-Fawzan anasema kuhusu Taghut katika Sharh yake ya Kitab 
At-Tawhid, "Maana yake Shaytan - Allaah amlaani , kwa sababu ni kiongozi wa 
Tawaghlt wote . Pia inamaanisha Mchawi, Mtabiri, Kiongozi au Mtawala anayetawala 
kinyume na Uteremsho wa Allaah, na yeyote mwenye kuwalingania watu kumfuata 
yeye katika Ta'ah isiyokuwa ya Allaah." 'T'anat Al-Mustafld Bi-Sharh Kitab 
At-Tawhld." (1/27). 

Kwa ufahamu/ujuzi zaidi kuhusu Taghut, Rejea katika kitabu "At-Taghut" cha Shaykh 
Abu Baslr, na "Al-Idhah Wat-Tabyln" cha Shaykh Ahmad Ibn Hamud Al-Khalidl 
(Allaah Amtoe Jela haraka). 

32 Shaykh 'All Al-Khudhayrl (FakaLlaahu Asrahu) amesema katika "At-Tawdhlh 
Wat-Tatimmat" kuhusiana na Tawhld (Kumpwekesha Allaah katika 'ibadah) 
[nanukulu]: 

"Maana ya "Kumpwekesha Allaah" inashurutisha mambo mawili: 

1) Kukanusha kukifanyia 'ibadah kitu/mtu yeyote. (La Ilaha - Hapana 
anayestahiqq kuabudiwa kwa Haqq) 

2) Kuthibitisha 'Ibadah ya Allaah pekee. (Illa Allah - Isipokuwa Allaah). 
Hakuna kinacho "Pwekeshwa" isipokuwa kiwe na yote Ukanusho (Nafl) na Uthibitisho 
(Ithbat). Kwa mfano ukisema, "Qama Muhammad" (Muhammad alisimama): Katika 
Sentensi hii umethibitisha Qiyam (kusimama) cha Muhammad, lakini 
"haujampwekesha", kwa kuwa kuna uwezekano kwamba kuna mtu amesimama 
pamoja naye. 

Lakini ukisema, "Ma Qama illa Muhammad" (Hakuna aliyesimama isipokuwa 
Muhammad): Hapa umempwekesha Muhammad. Kivipi? Kwa kuleta Ukanusho (Nafl), 
ambao ni "Hakuna aliyesimama", na ukanusho umefuatiwa na Uthibitisho (Ithbat), 
ambao ni "Isipokuwa Muhammad." 

Hivyo, mwenye kumsujudia Allaah na kisha akachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allaah, au 
anamwabudu Allaah na kisha anatunga sheria (isiyokuwa ya Allaah) - mtu huyu 
hajampwekesha Allaah katika Tbadah." 


Page I 18 



Na kama ilivyosemwa na Imdm Muhammad bin 'Abd 
al-Wahhab at-Tamlml an-Najdi (RahimahuLlaah): 


"Msingi na nguzo ya Dini ya Kiislam uko katika mambo mawili - 

Kwanza : Kuamrisha Kuabudiwa (kuelekeza aina zote za 
'Ibaadah ) kwa Allaah pekee bila mshirika, kusubiri (kuwa na 
Subira) katika hilo, kufanya urafiki kwa ajili yake, na 
kumfanyia Takfir 33 yeyote mwenye kujitenga (mwenye 
kuiacha) nao. 


33 Takfir: Kumwambia mtu fulani kuwa ni Kafir (kumkufurisha mtu), 
Kumtoa mtu katika kamba ya Uislam. Kumfanyia Takfir Muislam yeyote 
imekatazwa, na baadhi ya ma-'Ulama wanaonelea kuwa ni kitendo cha Kufr 
kwa dhati yake, lakini ni wajibu (lazima) kumkufurisha kila Murtadd na kila 
Kafir. Shaykh 'AbduLlah Ibn Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab 
(RahimahuLlaa) amesema, "Na kwa ufupi, ni wajibu juu ya walio wakweli 
kutozungumzia mambo haya pasi na 'Ilmu au dalili kutoka kwa Allaah. Na 
anatakiwa kuwa makini asije akamtoa mtu katika Uislam kwa sababu tu ya 
tafsiri/uelewa wake binafsi. Na "Kumtoa mtu katika Uislam" [Takfirj, na 
kumuingiza mtu katika kamba ya Uislam ni katika masuala makubwa ya 
Din... Na kwa hakika Shaytan amewapoteza wengi katika hili; Kwa hiyo 
kuna watu wanaomchukulia mtu kuwa ni Muislam, lakini dalili katika 
Qur-an, Sunnah na Ijma' zinathibitisha kwamba yeye ni Kafir, na kisha kuna 
wengine wanaowakufurisha wale ambao kiuhalisia ni Waislam kwa mujibu 
wa Qur-an, Sunnah na Ijma'." Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" 
(8/217). Pia angalia Tanbihi inayofuatia. 


Page I 19 



Pili: Kutomshirikisha (kutomfanyia washirika) Allaah katika 
'lbadah na Kujihadhari nayo (Shirk), kuwa mkali katika hili, 
kuwa na uadui kwa ajili yake (shirk), na kumfanyia Takfir 34 
yeyote mwenye kuifanya (hiyo shirk)." 35 

Imam 'Abdur-Rahman Ibn Hasan an-Najdl Al Ash-shaykh 
(RahimahuLlaah) amesema kuhusu hili, "Na dalili katika hili 
(Msingi huu) katika Qur-drt ni nyingi kiasi kwamba haziwezi 
kutajwa zote." 36 


34 Zingatia tiili katika kichwa chako, Ewe ndugu katika Tawhid! Tofauti na 
Murji'ah, ma-Imam wamebainisha kuwa kuwakufurisha Murtaddin ni katika 
misingi ya Uislam. Lakini tunaona nini leo hii kutoka kwa Murji'ah wa zama 
hizi? Hatuoni isipokuwa tahadhari dhidi ya kuwakufurisha Murtaddin. Na 
yeyote anayewakufurisha Murtaddin hubambikwa jina kuwa ni "Takfiri", na 
"Khariji". Na imeenda mbali zaidi ya hivi kiasi kwamba mtu akimuita Bush 
"Taghut" na "Kafir" hadharani, ataitwa "Khawarij" - kwa kuwa, kwa 
mtazamo wao, Bush hawezi kuitwa Taghut mpaka akiri kwamba sheria zake 
ni halal Kiislam. Ya SubhanaLlah! Hebu watu wafungue vitabu vya Historia, 
na wasome kile ambacho Mushrikun waliwapachika ma-'Ulama wa Najd - 
macho yako yaone jinsi ambavyo Mushrikun walivyokuwa wakiwaita 
Mujaddid majina yaleyale mabaya, "Takfiri", "Khariji", n.k. Na Tunajilinda 
kwa Allaah. Rejea kiambatanisho "Muwahhidun si Khawarij". 

35 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (2/22). 

36 "Ad-Durar As-Saniyyah" (2/203). 


Page I 20 



Na msingi huu wa Uislam ni Millat Ibrahim. 37 

Kwa hiyo kitu cha kwanza kilichotajwa na Imam ni Uthibitisho, na 
cha pili ni Ukanusho. Vyote kati ya viwili, Uthibitisho na Ukanusho, 
(kila kimoja) kina mashart manne. Na sharti la kwanza ni kubwa 
zaidi na la msingi zaidi, na kisha la pili, na kisha la tatu na kisha la 
nne. 

1) Uthibitisho (Ithbat): Unajumuisha mashart manne - mawili 
ya mwanzo yanahusu taivhld yenyewe, na mawili ya mwisho 
yanahusu watu wa tawhid. 

a) Shart la kzvanza -Kuamrisha kuabudiwa Allaah pekee bila 
mshirika yeyote. 

Kama Allaah Ta'ala anavyoamrisha. 


alit ^t j&j $ hlh jtp juis'(jt ijJui yhfJi Jif l; 



"Sema: (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) "Enyi 
Ahlal-Kitaabi! Njooni katika neno lililo sawa baina yetti na baina 
yenti, kwatnba tusiabudii isipokuwa Allaah Pekee, na wala 
tusimshirikislie na cliochote, na wala wasichtikue baadhi yetu 
ivengine kuwa waabudiwa badala ya AUaah." Wakikengeuka; basi 
semeni: "Shuhudieni kwamba sisi ni Waislamu ." 38 


37 "Millat Ibrahlm ('Alayhis-Salam): Inaweza kutafsiriwa kama "Din ya Ibrahim", 
"Iman ya Ibrahlm", "Njia ya Ibrahlm". Pia inafahamika kama "Al-Hanlfiyyah". Mwenye 
kuifuata Millat Ibrahlm anaitwa Hanlf; ambapo wingi wake ni Hunafa'. Kila Muislam 
wa kweli ni Hanlf na ni Muwahhid (mtu ambaye anaamini kikweli-kweli katika Tawhld 
na anaifanyia kazi vizuri, na anaifuata kwa ikhlasw katika mambo yake yote maishani, 
na kinyume chake. Pia rejea katika kiambatanisho "Millat Ibrahlm". 

38 AU Tmran : 64 


Page I 21 




"Na Rabb wako Amehukumu kwamba: "Msiabudu isipokuwa 
Yeye" 39 

Na, 



y&\ 


"Hakuna hukumu isipokuwa ya Allaah. Ameamrisha kwamba 
msiabudu isipokuwa Yeye Pekee. Hiyo ndio Dini iliyonyooka, 
lakini watu wengi hawajui." 40 

Na pia. 



"AlifLaam Raa. Kitabu ambacho Aayaat Zake zimetimizwa 
barabara, kisha zikafasiliwa waziwazi kutoka kwa Mwenye 
hikmah wa yote, Mwenye upeo wa khabari za dhahiri na za 
kufichika. Kwamba: "Msiabudu isipokuwa Allaah. Hakika 
mimi (Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) ni 
mwonyaji kwenu na mbashiriaji." 41 

Na Allaah ametufahamisha sisi kwamba Da'iuah ya Mitume 
wote ilikuwa: 



39 A1 - Isra' : 23 


40 Yusuf: 40 


41 Hud : 1 - 2 


Page I 22 



"Enyi kaumu yangu! Mwabuduni Allaah (pekee)! Hamna Ilah 42 wa haki 
ghairi Yake. 43 " 44 


42 Ilah : (Neno hili) linamaana sawa na Ma'bud. Maana yake Yeyote "Mwenye kuabudiwa 
kwa aina yoyote ya 'lbadah". Katika kalimah ya Tawhld linamaanisha "Anayestahiki 
kuabudiwa kwa haqq kwa kila aina ya 'lbadah". 

Shaykh Salih Al-Fawzan anafafanua: "La Ilaha Illa Allah" maana yake "Hakuna mwenye haqq 
ya kuabudiwa, isipokuwa Allaah". Lakini ukisema, "Hapana mwenye kuabudiwa, isipokuwa 
Allaah" basi umefanya kila chenye kuabudiwa kuwa ni Allaah; umejaalia masanamu, 
makaburi, kundi la Zodiaki, na kila kitu chenye kuelekezewa 'Ibadah, kuwa ni Allaah - na hili 
ni kosa baya sana. Na haya ni makosa ya Wahdatul-Wujud (Upweke wa vyote katika maisha). 
Kwa hiyo ni muhimu kuweka shart ya "Haqq ya kuabudiwa". Kwa sababu hakika, kila kitu 
chenye kuabudiwa kimegawanyika katika sehemu mbili: 

a) Anayestahiki/mwenye haqq ya kuabudiwa - na huyu ni Allaah Pekee. 

b) Asiyestahiki/asiye na haqq ya kuabudiwa, na hiki ni kila kitu chenye kuabudiwa 
kisichokuwa Allaah." 

Imefupishwa kutoka katika "I'anat Al-Mustafld" (1/61). 

Ayah hii inatakiwa ifahamike kama "Enyi watu wangu! Muabuduni Allaah Pekee! Mtakasieni 
yeye Allaah 'Ibadah zenu zote, kwani hamna mwenye haqq ya kumuabudu asiyekuwa 
Allaah." Na hii inalandana na Kalimah ya Tawhld. 

43 Imam 'Abdur-Rahman Ibn Hasan (RahimahuLlaah) anaelezea Ayah hii: "Hivyo Kalimah 
imebainishwa hivi - "Kwamba tusimuabudu yeyote, isipokuwa Allaah (Pekee)". Kwa hiyo 
kipengele "Tusimuabudu yeyote" kinamaanisha "La Ilah", na hii inahitaji kukanusha kila 
'Ibadah kwa asiyekuwa Allaah; na "Isipokuwa Allaah (Pekee)" ndiyo "Illa Allah", hii 
haimjumuishi/inamvua Allaah katika Ukanusho wa Kalimah, na ni Uthibitisho wa aina zote za 
'Ibadah kuelekezwa kwake YEYE. Na kuna Ayah kama hii nyingi. Kama vile Ayah, 

oljl ^5*^3 

"Na Rabb wako Amehukumu kwamba: Msiabudu isipokuwa Yeye Pekee" [Al-Isra': 23] 

Kwa hiyo hizi ni Ayah mbili ambazo maana yake ni moja. Hivyo kipande, "Na Rabb wako 
Amehukumu kwamba: Msiabudu (yeyote)" kimebeba maana ya "La Ilah"; na kipande, 
"isipokuwa Yeye Pekee" kinamaanisha "Illa Allah"." Maana ya maneno ya Imam katika 
"Ad-Durar As-Saniyyah" (2/203). 

44 Al-A'raf : 59,65, 73, 85; Hud : 50, 61, 84; Al-Mu'minun : 23, 32. 


Page I 23 



Na shart hili la kwanza ni kubwa zaidi katika mashart ya 
Uthibitisho (Ithbat). 

b) Shart la pili - Kuhimiza/kidingania jambo hili (tawhid). 


Kwani Allaah (Ta'ala) amesema. 





"Na nani aliye bora zaidi kwa Dini kuliko yule aliyejisalimisha 
kwa Allaah (kwa kutenda kwa mujibu wa Tawhid ) naye ni 
Muhsin is (mtendaji mazuri), na akafuata millat Ibraaliiym lianif 
(aliyejiengua na upotofu akaelemea Dini ya haki). Na Allaah 
Amemchukua Ibraahiym kuwa ni kipenzi!" 46 


Na, 





"Allaah Amewaahidi Waumini, wanaume na Waumini 
wanawake Jannaat zipitazo chini yake mito, ni wenye kudumu 
humo na makazi mazuri katika Jannaat za 'Adn. Na radhi kutoka 
kwa Allaah ndio kubwa zaidi. Huko ndiko kufuzu kukubwa." 47 


45 Muhsin : Mwema (mtenda mema) mwenye kutenda 'amali njema kwa 
niyyah safi kabisa kwa ajili ya Allaah Pekee, bila Riyah yoyote au kutaka 
kusifiwa au umaarufu, n.k; na kwa shart kwamba afanye matendo haya 
mazuri kulingana na sunnah ya Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam). 

46 An-Nisa': 125 

47 At-Tawbah: 72 


Page I 24 



Na kauli yake, 

jJjl j_>- lj aJj Grl lj-li*Jj aj Isj-iiiJj ^LdJ ^jLj IJ-* 

"Hii (Qur'aan) ni ubalighisho wa ujumbe kwa watu, na ili 
wawaonye kwayo, na ili wapate kujua kwamba hakika Yeye ni 
Ilah (Muabudiwa) wa haki Mmoja Pekee na ili wakumbuke (na 
wawaidhike) wenye akili." 48 


Na Ayah, 

di$ fii-\ % i]$\ j isi-i ij ji ^i ^ slii jij 


aJ| ^jj Ij I ^j-UJl L^jS’ A-Ul Ul S-jljl O jxs>ry 

A_UI 0*)lil gAjyg > 4-Ul j^P 

*)ta! aJ$ ^J-jL a_X-JU 4-Ul J-jP aL 4j»llaJl |JU«JX*» 


IjGyJj A-i lyisJLjJ jL^jjIJ 4-SJ C)^ 1 " Lr^3 LJ)j-^G 

- y o - - 

OjlJSvij iSdiJj 


"Naye ni Allaah, Hakuna Muabudiwa wa haki ila Yeye. Ni Zake Pekee 
Himidi za mwanzoni (duniani) na za Aakhirah. Na hukumu ni Yake Pekee, 
na Kwake Pekee mtarejeshwa. Sema (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam): "Je, mnaonaje kama Allaah Angelikufanyieni usiku 
unaendelea daima dawamu mpaka Siku ya Qiyaamah, nani mwabudiwa 
ghairi ya Allaah Atakayekuleteeni mwanga? Je, basi hamsikii?" Sema: 
(Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam): "Je, mnaonaje kama 
Allaah Angelikufanyieni mchana unaendelea daima dawamu mpaka Siku 
ya Qiyaamah, nani mwabudiwa ghairi ya Allaah Atakayekuleteeni usiku 
mpate utulivu humo? Je, basi hamuoni?" Na kutokana na rahmah Yake, 
Amekufanyieni usiku na mchana ili mpate utulivu humo, na ili mpate 
kutafuta katika fadhila Zake, na ili mpate kushukuru." 49 


48 Ibrahlm: 52 

49 Al-Qasas : 70 - 73 


Page I 25 



Na inajulikana kutokana na historia ya maisha ya Mjumbe wa 
Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), kwamba alikuwa 
akienda katika sehemu za 'Ibadah za kafara, masoko 
(minada), na mikusanyiko, na kuwalingania watu juu ya 
kushikamana na Tawhid na kuihimiza - kwa kuwaambia 
"Kirini (Semeni) kivamba 'Hapana mwenye Haycj ya kuabudizva, 
isipokuzva Allaah' Na mtafanikizva (Mtafuzu )." 50 

Na hili ni shart la pili la kuthibitisha (Ithbat); na umuhimu 
wake unakuja moja kwa moja baada ya shart la kwanza. 

c) Shart la tatu - Kufanya Urafiki kzva ajili yake. 

Hili linadhihirika katika kauli ya Allaah, 

■ 0 ' > \'\°\ 0 > *. 0 ' %* \[' 

,jA*J 4 V? « J l—lUjjjJlj 

"Na Wawnini, wanaume na wanawake ni Azvliya' 51 
(marafiki wandani) wao kwa wao" 52 


Na kadhalika Ayah, 

0 j-^jJ SJJl \yj\j (jyj IjjisJ-v^li sj^-l OjL«jiJl Lcl 


50 Imesimuliwa na Imam Ahmad katika "Musnad" yake kutoka kwa Rabl'ah 
Ibn 'Ubayd Ad-Dayli na Imrah Ibn Az-Zubayr kwamba walimsikia mtu 
katika soko la Dhi Al-Majaz akisema: "Enyi watu! Semeni La Ilaha Illa Allah, 
kisha mtafuzu" Tukio zima, likiwa na kauli na matini tofauti-tofauti 
limesahihishwa na Ibn Hazm katika "Al-Muhalla" (9/112), Ibn Al-Mulqin 
katika "Al-Badr Al-Munlr" (3/54), na Al-Wadi'I katika "Al-Jami' As-Sahih" 
(1/50), na wengineo, na "As-Sahlh Al-Musnad" (516). 

51 Awliya' : Wasaidizi, washirika, wenye kuunga mkono, marafiki, walinzi, 
n.k. 

52 At-Tawbah: 71 


Page I 26 



"Hakika Wawnini ni ndugu 53 , basi suluhisheni baina ya 
ndugu zenu. Na mcheni Allaah ili mpate kurehemewa." 54 

Kama anavyosema Allaah, 



"...Yeye ndiye aliyekusaidia (Ewe Muhammad 
SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kwa nusrah yake na kwa 
waliokuamini. Na akaziunga nyoyo zao; hata kama 
ungalitoa vyote vilivyomo ardhini usingaliweza kuziunga 
nyoyo zao, lakini Allaah ndiye aliyewaunganisha. Hakika 
yeye ni Mbora Mwenye Hikmah." 55 

Na kama anavyosema Allaah (Ta'ala), 



53 Imam Ash-Shanq!tl (RahimahuLlaah) anasema katika Tafslr ya Ayah hii, "Allaah 
amebainisha kwamba Udugu upo katika Din (tu)... Udugu wa Dln ni mkubwa na imara 
kuliko udugu wa Damu." "Adha' Al-Bayan". 

54 Al-Hujurat: 10 

55 Al-Anfal : 62 - 63. Imebainishwa hapa kwamba ni Tawhld ya Allaah ndiyo 
inayojenga Mapenzi na mshikamano (umoja), (na) kwamba Mshikamano huu 
usingeweza kujengwa hata kwa kutumia mali ya Dunia nzima. 


Page I 27 




"Na shikamaneni kwa kamba ya Allaah 56 nyote pamoja, 
wala msifarikiane. Na kumbukeni neema ya Allaah juu 
yenu, pale mlipokuwa maadui (kati yenu); kisha 
Akaunganisha nyoyo zenu, mkawa ndugu kwa neema Yake; 
na mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto Akakuokoeni 
humo. Hivyo ndivyo Allaah Anavyokubainishieni Aayaat 
Zake mpate kuongoka." 57 

Na kama Allaah anavyoamrisha, 

LSj-^'j Js- 

"Na shirikianeni katika wema na taqwa, na wala 
msishirikiane katika dhambi na uadui." 58 

Na kuwaombea Msamaha (Maghfirah) Waislam wenzako pia 
imejumuishwa hapa, 

Cj-aS** jjJ jjl Ulj^-jjj bj U/j bjJyJlJ y* jjW jjjjJlj 

t+irZ) Ujs.j Uiil Ujj \y* T Jjj AU *>U- Ujli (j JUt Yj 

"Na wale waliokuja baada yao wanasema: "Rabb zvetu! 
Tughufurie na ndugu zetu ambao zvametutangidia kzva 
iymaan na zvala Usijaalie katika nyoyo zetu mafundo ya 
chuki kzva zvale zvalioamini; Rabb zvetu! Hakika Wezve ni 
Mzvenye huruma mno, Mzvenye kurehemu." 59 


56 Kamba ya Allaah: Ibn Kathlr (RahimahuLlaah) anasema kwamba hii 
inamaanisha Qur-an, kushikamana na Qur-an na kuungana juu yake. Hii 
inaradrf wale wenye kulingania kuungana katika matamanio ya Uongo, na 
Sheria za uongo za Kibinadamu, na ushirikiano na Makuffar. 

57 Al 'Imran : 103 

58 Al-Ma'idah: 02 

59 Al-Hashr: 10 


Page I 28 



Kama ambavyo mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
alivyosema, "Muumini kwa Muumini mzvenzake ni kama jengo 
moja ambalo tofali zake hutiliana nguvu.” Kisha Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akaonyesha hili kwa 
kuumanisha vidole vyake vya mikono ." 60 


Na kama Allaah asemavyo. 


JLj 


"Hakika Allaah Anapenda wale wanaopigana katika njia 
Vake safusafu kama kwamba wao ni jengo lililoshikamana 
barabara." 61 


60 Imesimuliwa na Abl Musa Al-Ash'ari. Imepokewa katika Al-Bukhari 
(6026), na Muslim (2585), na An-Nasa'I, At-Tirmidhi na Ahmad. Hadithi hii 
inaweza kufahamika vizuri kupitia maelezo haya kutoka kwa Shaykh Abu 
Muhammad Al-Maqdisi (FakaLlaahu Asrahu) kutoka katika kitabu chake 
Millat Ibrahim, uk. (54-55), "Hivyo Muislam kwa Muislam (mwenzake) ni 
kama shaykh alivyosema, kama mikono miwili - mmoja huuosha mwingine. 
Na wakati mwingine hutokea kuondoa uchafu au najisi, kiasi cha maumivu 
huhitajika, lakini bado maumivu hayo ni mazuri (kwani ni katika kuondoa 
uchafu). Kwa sababu lengo ni kuifanya mikono miwili twahara na safi. 
Hatuwezi kuruhusu kumtenga (kumuacha) kabisa Muislam; Kwa kuwa 
Muislam ana haki ya Urafiki kwa nduguye, na haki hii haikatiki isipokuwa 
kutokana na Riddah na kutoka katika kamba ya Uislam. Na Allaah 
amelifanya jambo hili kuwa ni kubwa (muhimu) sana, kwani Amesema, 

'jyS' SjJjLaj 


"(Nanyi Waislamu) Msipofanya hivi itakuweko fitnah katika ardhi na 
ufisadi mkubwa." [Al-Anfal: 73]." 

61 As-Saff: 04 


Page I 29 



Na Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) pia 
amebainisha, "Hatnamini mmoja ivenu mpaka ampendelee 
nduguye kinachopendelewa na Nafsi yake. " 62 

Na pia (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema: "Kuiveni 
Waja wa Allaah na ndugu (wamoja). Muislam ni ndugu wa 
Muislam - Hamkosei (hamuudhi), ivala hamdhalilishi (hamdhuru), 
ivala hamwonei. ” 63 

Na pia hadithi, “Utawaona waumini - katika kupendana kwao, 
mahaba yao, na kuhurumiana kwao - kama mwili mmoja; pindi 
kiungo kimoja kikiuma, mwili wote huuma. " 64 

Na kama Allaah anavyosema, 




62 Imesimuliwa kutoka kwa Anas Ibn Malik. Imepokelewa na Al-Bukhari (13), na 
Muslim (45), na An-Nasa'I, At-Tirmidhl, Ibn Majah, Ad-Darml na Ahmad. Na Allah 
anawasifia Waislam katika kipande cha Ayah, kwamba 



"wanawapenda wale waliohajiri kwao, na wala hawahisi choyo yoyote vifuani mwao kwa 
yale waliyopewa (Muhaajiriyn), na wanawapendelea kuliko nafsi zao japokuwa wao 
wenyewe wanahitaji. Na yeyote anayeepushwa na ubakhili na tamaa ya uchu wa nafsi yake, 
basi hao ndio wenye kufaulu." [Al-Hashr : 09]. 

63 Kutoka kwa Abu Hurayrah. Al-Bukhar! (2442), na Muslim (2580). Pia imesimuliwa na 
Ahmad. 

64 Imesimuliwa na An-Nu'man Ibn Bashlr. Al-Bukharl (6011), na Muslim (2586). Kadhalika 
imesimuliwa na Ahmad kwa lafdh ileile. 


Page I 30 



"Hakika WalT 65 (mlinzi) wenu ni Allaah na Rasuli Wake na 
wale walioamini, ambao wanasimamisha Swalaah na 
wanatoa Zakaah na hali ya kuwa wana Raki'un 66 
(wananyenyekea). Na atakayemfanya Allaah kuwa ni 
Awliya' (Mlinzi) na Rasuli Wake na wale walioamini, basi 
hakika kundi la Allaah ndio washindi." 67 

Na hili ni Shart la tatu la kuthibitisha (Ithbat); na umuhimu 
wake unakuja moja kwa moja baada ya shart la pili. 

d) Shart la Nne - Kumfanyia TakfTr yeyote mwenye kuiacha 
(tawhid). 

Kama alivyoamrisha Allaah (Ta'ala), 



"Sema: "Enyi makafiril, Siabudu yale mnayoyaabudu." 68 

Na Allaah amesema. 



"Na kumfanyia Allaah wanaolingana Naye (katika 'lbddah), 
ili apotoshe (watu) njia Yake. Sema: "Starehe kwa kufuru 
yako kidogo tu; hakika ivewe ni miongoni mwa watu wa 
motoni." 69 


65 Umoja wa Awliya': Wali - Rafiki, Mlezi, Mlinzi, Msaidizi, Mtegemewa, n.k. 

66 Raki'un: Wale wenye kurukuu na Kujisalimisha hali yakuwa ni 
wanyenyekevu kwa Allaah katika Swalah. 

67 Al-Ma'idah : 55 - 56 

68 Al-KafirUn : 01 - 02 

69 Az-Zumar : 08 


Page I 31 



Na, 



"Hakika nyinyi (Makafiri) na yale mnayoyaabudu badala ya 
Allaah 70 ni vichochezi vya moto wa Jahannam, nyinyi 
mtauingia ." 71 

Na kama asemavyo Allaah, 




"Na nani aliyepotoka zaidi kuliko ambaye anayeomba asiyekuwa 
Allaah ambaye hamuitikii mpaka Siku ya Qiyaamah; nao wala 
hawatambui maombi (Dn'a) yao." Na pale watakapokusanywa 
watu, (miungu ya uongo ) 72 watakuwa ni maadui wao, na watakuwa 
wenye kuzikanusha 'Ibadah zao ." 73 

Na Allaah amekwishatangaza. 



o 


Ji & 


70 Hii inakusudia Tawaghit; Haihusiani na watu kama Tsa ('Alayhis-Salam), na 'Ali 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu). Rejea Tanbihi kuhusu maana ya Taghut, mwanzo wa mada hii. 

71 Al-Anbiya': 98 

72 Hii inakusudia wale wanaoabudiwa kama vile 'Isa ('Alayhis-Salam), na 'Ali 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu) - watakuwa ni maadui wa Wakristo na Shl'ah. Lakini Fir'awn 
na wengine ambao waliridhia kuabudiwa, ndiyo hao wanaokusudiwa katika Ayah ya 
Al-Anbiya': 98 

73 Al-Ahqaf : 5 - 6 


Page I 32 




"Na yeyote anayetaka dini isiyokuwa Uislamu basi haitokubaliwa 
kwake; naye katika Aakhirah atakuwa miongoni mwa 
waliokhasirika ." 74 

Na kama Allaah anavyoitukuza (anavyoisifu) Millat Ibrahim, 





"Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Ibraahiym na wale walio 
pamoja naye, walipowaambia watu wao: "Hakika sisi tumejitenga 
nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah, tunakukanusheni 75 , 
na umedhihirika baina yetu na baina yenu uadui na bughudlia abadi 
mpaka mumuamini Allaah Pekee ." 76 

Na Allaah amebainisha. 



"Na kuna nini baada ya haki, ila upotofu?" 77 

Na ndiyo maana Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) amesema: "Kila 
mtu asiyemuabudu Allaah pekee, bila shaka yoyote ni muabudu 
mungu tofauti na Allaah. Na hakuna aina ya tatu katika wana wa 
Adam. Kwa hivyo aidha mtu awe ni Muwahhid, au la si hivyo, ni 
Mushrik ," 78 


74 Al 'Imran : 85 

75 Kafarna Bikum: Yaweza kutafsiriwa kama "Tumekukataeni" au pia "Tumekukufuruni". 
Ayah hii inatumiwa na ma-Imam wa Ahl As-Sunnah Wal-Jama'ah kama Dalil ya 
kuwakufurisha Mushrikin na ni sehemu ya Uislam na Millat Ibrahlm. 

76 Al-Mumtahinah : 04 

77 Yunus : 32 

78 Imerekebishwa/imebadiHshwa kidogo kutoka katika "Majmu' Al-Fatawa" (14/282-284). 


Page I 33 



Imdm 'Abdur-Rahman bin Hasan (RahimahuLlaah) anasema, "Hivyo 
mtu hawezi kuwa Muwahhid, isipokuwa kwa kuikataa (kuikanusha) 
Shirki, kujitenga nayo, na kufanya takfir 79 juu ya yeyote mwenye 
kuifanya ." 80 

Kadhalika amesema, "Hivyo Tawhld haitimii (haikamiliki), 
isipokuwa kwa kujitenga mbali na Mushrikln moja kwa moja, kuwa 
na Uadui dhidi yao, na kutangaza Takfir juu yao ." 81 

Na hili ni shart la nne katika Kuthibitisha (Ithbat), na umuhimu 
wake unakuja moja kwa moja baada ya Shart la tatu 82 . 

2) Kukanusha: Inajumuisha mashart manne - Mawili ya 
mwanzo yanahusiana na Shirki yenyewe, na mawili ya 
mwisho yanahusu watu wenyewe (Mushrikin). 


a) Shart la kzvanza - Kutomfanyia Shirki (Kutomshirikisha) Allaah 
katika 'Ibddah na kujihadhari nayo (shirk). 


Kama Allaah (Ta'ala) alivyomuamrisha Mtume wake (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), 


>U aU! 






4j 


% *!ji j&'t d 


Cyi 



"Sema: "Hakika minti nimeamrishwa nimwabudu Allaah, na 
nisimshirikishe. Kwake nalingania na Kwake ni marejeo yangu ." s3 


79 Weka kwenye kumbukumbu yako - Ewe ndugu Muislam! - Jinsi ambavyo imam amefanya 
kuwa "Kuwakufurisha Makuffar" ni Shart la kuwa Muwahhid. 

80 "Ad-Durar As-Saniyyah" (2/204). 

81 "Ad-Durar As-Saniyyah" (11/434) 

82 Shaykh 'Ali Al-Khudhayri (FakaLlaahu Asrahu) anasema hapa, "Hivyo yeyote atakaye 
iacha Tawhid, na akaingia Katika Usekula (Secularism), Ukomunist, Utaifa, Uzalendo, au 
Uibadhi, Ubepari, Demokrasia, au katika sharia za uongo za kutungwa na watu, au katika dini 
ya Rafidhah, au ile ya Sufiyyah - Waabudu Makaburi, au dini nyingine yoyote au madh-hab ya 
kisasa - na akaifanya yoyote kati ya hizi kuwa ndiyo njia yake ya Maisha; basi yeyote mwenye 
kufanya hivyo, ataitwa Kafir." Rejea "Asl Dln Al-Islam". 

83 Ar-Ra'd: 36 


Page I 34 



Na pia, Sema: (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam): 
\jJ~\ aj il \jj*\ J>J ji-i\ lil Ji 

"Hakika mimi namuomba Rabb wangu na wala simshirikishi na 
yeyote." 84 

Na 'Abdullaah bin Mas'ud (RadhiyaLlaahu 'Anhu) 
alimuuliza Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam), "Ni dhambi gani iliyo kubwa kabisa?" Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akamjibu, "M kumjaalia 
(kumfanyia) Allaah mwenza (mshirika) (katika 'lbaadah), ijapo 
amekuumba ." 85 


Na kama Allaah alivyosema kuhusu wito wa Mitume 
(SwallaLlaahu 'Alayhim wa Sallam) kwa watu wao, 

CASS' ^JslAI jjl kbl j) jl jd ji’f 

"Hakika mimi kwenu ni mwonyaji bayana: Ya kwamba 
msiabudu isipokuwa Allaah. Hakika mimi nakukhofieni 
adhabu ya Siku inayoumiza." 86 




Kadhalika Ayah, 


AjJj jjy k_3UL>- , Vl j jjj\ 


^Jj Jldp *>dip .-Jl-J-I J^l kbl ^/1 ljjj*j *yi 


"Na mtaje (Nabiy Huwd) ndugu wa kina 'Aad alipowaonya watu 
wake katika nchi ya al-Ahqaf S7 (machuguu ya mchanga) na kwa 
hakika walikwishapita waonyaji kabla yake na baada yake: 
Msiabudu isipokuwa Allaah. Hakika mimi nakukhofieni adhabu ya 
Siku adhimu ," 88 


84 Al-Jirm : 20 

85 Imesimuliwa na Al-Bukhari (6001), na Muslim (86). Pia imesimuliwa na An-Nasa'i, At-Tirmidhi, 
Abu Dawud na Ahmad. 

86 Hud : 25 - 26 

87 Al-Ahqaf : Pindo la Matuta ya Mchanga yanayopatikana upande wa Kaskazini wa Peninsula ya 
Arabia. 

88 Al-Ahqaf : 21 


Page I 35 



Na pia Allaah anamuamrisha Mtume wake Kusema, 


y >-I L^JJ) 4JJI \jik£ Vj ( v ^ t 3 « 

5J C (JO 


"Basi kimbilieni kwa Allaah (kutoka Katika adhabu yake 
kwenda Katika Rahmah yake), hakika mimi kwenu ni mwonyaji 
bayana kutoka Kwake. Na wala msifanye pamoja na Allaah 
waabudiwa wengineo, hakika mimi kwenu ni mwonyaji 
bayana kutoka Kwake." 89 


Na Allaah (Ta'ala) amemuamrisha yeye kusema. 


lil \j$ JL^t yjk Jjl 'J&\ $ 


"Sema: "Je? Mnaniamrisha Nimuabudu ghayri ya Allaah 
enyi Majaahili?" 90 


Na Allaah ametufahamisha sisi, 

c__Syil kiJJJi ij* ^JJl (SfJ ^i 


"Kwa yakini umefunuliwa Wahy (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) na kwa wale walio kabla yako kwamba 
"Ukifanya Shirk zitaporomoka 'Amali zako na bila shaka utakuwa 
miongoni mwa waliokhasirika. Basi mwabudu Allaah (Pekee) na 
uwe miongoni mwa wenye Kushukuru." 91 


Na Allaah amutujulisha sisi. 


89 Adh-Dhariyat : 50-51 

90 Az-Zumar : 64 

91 Az-Zumar : 65 - 66 


Page I 36 



jllil el/Uj ^il jip 5JJI 'fe- 111 Jjb ii^ju ^ 4JI 

jljzjl ^jyaJOkiJ U«j 


"Hakika mwenye kumshirikisha Allaah, bila shaka Allaah 
Atamharamishia Jannah, na makazi yake yatakuwa ni motoni. Na 
madhalimu hawatopata yeyote mwenye kuwanusuru." 92 


Hili ni Shart la kwanza la Kukanusha (Nafi), na ni shart kubwa na la 
muhimu zaidi katika mashart ya kukanusha. 

b) Shart la Pili: Kuchukia kabisa Shirk (na kuwaclmkia Mushrikln). 


Kwani Allaah (Ta'ala) ameamrisha. 


j *&>- >3 -^>3 ^3 


IjiiSL» 
IjjAilj 


"...Basi waueni Mushrikin popote muwakutapo, na wachukueni 
(mateka) na wahusuruni, na wakalieni katika kila sehemu ya 
uvamizi." 93 


Na Amri yake, lls" jjj jJl OjSsij “V /jA- I_asjJjllj 


"Na piganeni nao mpaka kusiweko fitnah (shirk na rnateso) na 
Dini yote iwe (kwa ajili) ya Allaah 94 (katika Ulimwengu 
mzima)." 95 


92 Al-Ma'idah: 72 

93 At-Tawbah : 05 

94 Ibn Jarir At-Tabarl (RahimahuLlaah) Katika Tafslr yake (2/194 - 195) ya Ayah Katika 
Al-Baqarah: 193, anaelezea Ayah hii kuwa, "Piganeni na Mushrikln mpaka kusiwepo na Shirk - mpaka 
kusiwepo mwenye kuabudiwa isipokuwa Allaah; mpaka iwe 'Ibadah zote na Ta'ah iwe kwa ajih ya 
Allaah Pekee, na si mwingine yeyote." Na kama ambavyo Mtume amesema, "Nimeamrishwa nipigane 
na watu, mpaka washuhudie kuwa "Hakuna anayestahiki kuabudiwa, isipokuwa Allaah". 

95 Al-Anfal: 39; Pia inafanana na Al-Baqarah : 193 


Page I 37 



Na kama Allaah Alivyomuamrisha Mjumbe wake Kipenzi 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), 



"Ewe Nabiy! Fanya jihaad (kwa kupambana na) makafiri na 
wanafiki na kuwa mgumu kwao. Na makazi yao ni Jahannam, na 
ubaya ulioje mahali pa kuishia." 96 

Na Allaah Ta'ala Anatangaza, 




"Nitatia woga (kizaazaa) katika nyoyo za Makafiri. Basi wapigeni 
juu ya shingo na kateni kila (kiungo) ncha za vidole vyao (vya 
mikononi na miguuni)." 97 

Na pia Allaah anawaamuru Waumini (Waislam), 




"Enyi walioamini! Piganeni (jihaad) na wale makafiri walio 
karibu nanyi na waukute kwenu ukali. Na jueni kwamba 
Allaah Yu Pamoja na wenye taqwa." 98 


96 At-Tawbah : 73; At-Tahrlm : 09 

97 Al-Anfal : 12. Shaykh 'Abdur-Rahman Ibn Naswir As-Sa'dl (RahimahuLlaah) 
anasema katika Tafslr ya Ayah hii, baada ya kusema kwamba amri inatakiwa ielekezwe 
kwa Malaika, "Au inawezekana ni amri kwa Waumini, ambao Allaah anawatia moyo, 
na kuwafundisha wao kuwaua Mushrikln - na kwamba hawapaswi kuwa na huruma 
kwa Mushrikln hawa." Rejea katika Tayslr Al-Karlm Ar-Rahman (278). 

98 At-Tawbah : 123 


Page I 38 



Na hairuhusiwi kuwaombea msamaha Mushrikin, 



"Haimpasi Mtume na wale Wenye Iman kuwaombea Maghfirah 
(Msamaha) Washirikina japokuwa ni Jamaa zao wa Karibu baada 
ya kuwabainikia kuwa wao ni watu wa al-Jahlm (moto uwakao 
vikali mno)." 99 


99 At-Tawbah : 113. Imam Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) ameelezea Ayah 
hii vizuri sana, katika kitabu chake "Sittatu Mawadhi' Min As-Sirah" : "Sehemu ya Nne - 
Suala la Abu Talib. Atakaye tambua hili kwa Ufahamu mzuri, atatambua kuwa (Abu Talib) 
(ndani ya moyo wake) aliamini katika Tawhid, na aliwalingania watu katika Tawhid, na 
aliwakashifu viongozi wa Mushrikin; na kwa yule anayetambua mapenzi (upendo) 
aliokuwanao kwa wale waliosilimu na kuacha Shirk; na kufahamu namna gani alivyotumia 
umri wake, mali yake, watoto wake, jamaa zake - kila kitu kumsaidia Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam); na jinsi alivyovumilia shinikizo na uadui wa wazi (kutoka kwa Mushrikin) 
- mpaka siku aliyokufa. Lakini hata baada ya haya yote - hakusilimu, wala hakujitenga na dini 
yake ya mwanzo - ndiyo maana hakuwa Muislam. Alitoa udhru/ sababu kwamba jambo hili 
Htakuwa sawa na kumtukana baba yake, 'Abdul-Muttalib, na Hashim (Babu yake), na 
wengineo miongoni mwa Mashaykh (wakubwa - wazee) wake.Na kwakuwa alikuwa karibu 
sana na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na mara nyingi alimsaidia - Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), alimuomba Allaah amsamehe Abu Talib; Hivyo Allaah 
haraka sana akateremsha Ayah, "Haimpasi Mtume na wale Wenye hnan kuwaombea 
Maghfirah (Msamaha) Washirikina japokuwa ni Jamaa zao wa Karibu baada ya 
kuwabainikia kuwa wao ni watu wa al-Jahlm (moto uwakao vikali mno)." 

Sasa fikiria, ikiwa mtu kutoka katika miji fulani anajulikana kwamba anaipenda Dln na 
Waislam, watu wengi wanafikiri kwamba yuko pamoja na Waislam - japokuwa mtu huyo 
hajawahi kuisaidia Dln, si kwa nguvu zake wala kwa mali yake, wala hana sababu ambazo 
Abu Talib alikuwa nazo. Kwa hiyo ukifahamu suala la Abu Talib, na ukaelewa ukweli wa 
wengi wanaodai kuwa wako katika Dln - basi utaona kwa wazi kabisa utaona nuru katika 
giza, na utatambua hali mbaya ya akili zao. WaLlahu Al-Musta'an." 


Page I 39 



Imdm Muhammad bin 'Abdil-Wahhab (RahimahuLlaah) amesema, 
"Hakika Allaah Ameamrisha Kuwauwa Mushrikln, kuwahusuru 
(kuwazingira), na kuwakalia wao katika mahala pa kuwavamia (na 
kuwateka) - mpaka watakapotubia kutokana na Shirk, 
Wakasimamisha Swalah, na kutoa Zakah. Na Wanachuoni wote wa 
kila Madh-hab wameafikiana ( Ijmd') katika hukmu hii ." 100 

Na kadhalika Imdm (RahimahuLlaah) amesema, "Na maana ya 
'Kumkufuru Taghut’ inahitaji kwamba ujitenge mbali na kila 
mwenye kumuabudu kinyume na Allaah - iwe ni Jinn, 
mwanadamu, mti, Jiwe, au kitu chochote kingine; na kwamba 
uwakufurishe (uwafanyie Takfir), na kuwatangazia (kuwatamkia) 
wazi kwamba wao ni Wapotevu, na kuwachukia - hata kama ni 
Baba zako mwenywe au ndugu zako. Lakini yule mwenye kusema, 
'Sielekezi 'Ibddah zangu kwa yeyote, isipokuzva Allaah. Lakini siwapingi 
(wale waitwao) "Waheshimiwa (mabwana wakubwa, Watawala)", 
Makaburi na vitu kama hivyo.’ Hivyo mtu huyu ni Muongo katika 
madai yake ya ‘ Ld Ildh Illa Allah ' - kwani hajamuamini Allaah, wala 
hajamkufuru Tdghut ." 101 

Hili ni Shart la pili la Kukanusha (Nafl), na umuhimu wake unakuja 
moja kwa moja baada ya Sharti la kwanza. 

c) Shart la tatu: Kmva na Uadui kzva ajili ya Shirk (na Mushrikln). 


Kama Imam wa Hunafa’ Nabi Ibrahim 'Alayhis-Salaam, alivyosema, 

JyJUJl L>'j 


100 "Fatawa Al-A'immah An-Najdiyyah" (2/472) 

101 "Ad-Dura As-Saniyyah" (2/121-122), na pia "Majmu'at Ar-Rasa'il Wal-Masa'il 
An-Najdiyyah" (4/33-34). 


Page I 40 




"Je, mnaona hivyo mlivyokuwa mkiviabudu? Nyinyi na baba zenu 
waliotangulia? Basi hakika hao (wote) ni adui zangu isipokuwa 
Rabb wa walimwengu." 102 

Na Nabi wetu Ibrahlm 'Alayhis-Salaam pia amesema, 

4jJI OjJ jy Oj&JS U» i JjIP-lj 

"Na natengana nanyi na mnavyoviomba pasi na Allaah." 103 


Na kama Baba yetu Ibrahim 'Alayhis-Salaam na Anbiya' wote 
walivyowaambia Mushrikin, 


LJLj Idjj IjyiS"" aJJl OjJ Litj Ijlj/p 

4 JJL; jLji*- IOjI aLLaJt-Jlj sjlJJLil 4 -^sJLjj 


"Hakika sisi tumejitenga nanyi na yale mnayoyaabudu 
badala ya Allaah, tunakukanusheni, na umedhihirika baina 
yetu na baina yenu uadui na bughudha abadi mpaka 
mumuamini Allaah Pekee." 104 


Na Allaah (Ta'ala) Anawafahamisha watu wa Tawhid, 

OjSyiJLil Lcl lyO»l ^j-iJl I 4 JI L 

"Enyi walioamini! Hakika washirikiana ni najisi 
(uchafu)." 105 



Na Allaah Anatufahamisha sisi kuhusu wenye kuwaabudu Tawaghit, 


102 Ash-Shu'ara : 75-77 

103 Maryam: 48 

104 AlMumtahinah: 04 

105 At-Tawbah: 28 


Page I 41 



"Sema (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam): Je, 
nikujulisheni la shari zaidi kuliko hayo kwa malipo (mabaya) 
mbele ya Allaah? Yule ambaye Allaah Amemlaani na 
Akamghadhibikia na Akawafanya miongoni mwao manyani na 
nguruwe na wakaabudu tawaghit hao wana mahali pabaya mno 
(Aakhirah) na wapotofu zaidi na njia iliyo sawa (duniani)." 106 


Na kama alivyosema Allaah, 

^ aIji jop L >\^\ 5i 


"Hakika viumbe viovu kabisa mbele ya Allaah ni wale 
walio kufuru nao hawaamini." 107 


Na Allaah (Ta'ala) Anatuamrisha sisi kuhusu Mushrikin, 
tyyvzj Y» ifjj IjJjjJ jlJsjijjrj CjiS' jlijllilj jlijjAi 


"Basi wakamateni na wauweni (kama wanavyokufanyieni 
hivyo) popote mnapowapata. Wala msifanye miongoni 
mwao marafiki wandani wala wenye kunusuru 
(wasaidizi)." 108 


Na baada ya amri iliyotangulia (hapo juu), Allaah anatilia 
mkazo amri hii kwa mara nyingine, akisema. 


ilk^- lijiili 


IpjJLslj IjssjJjaj 

lU duU 


106 Al-Ma'idah: 60 

107 Al-Anfal: 55 




"Basi wakamateni na waueni (kama wanavyokufanyieni) 
popote muwapatapo. Na hao ndio ambao tumekupeni juu 
yao hoja zilizo wazi (dhahiri za kujuzu kupigana nao)." 109 

Na kama Allaah anavyosema kuhusu wale ambao wanaipinga 
Tawhid, 



"Hakika jazaa ya wale wanaompiga vita Allaah na Rasuli 
Wake na wanafanya bidii kufanya ufisadi katika ardhi; ni 
kuuawa au kusulubiwa au kukatwa mikono yao na miguu 
yao kwa kutofautisha au kutolewa (kuhamishwa) katika 
nchi. Hiyo ndiyo hizaya (fedheha) yao duniani. Na 
Aakhirah watapata adhabu kubwa." 110 

Kadhalika Allaah ameamrisha. 



"Piganeni nao, Allaah Atawaadhibu kwa mikono yenu, na 
Atawahizi (atawafedhehesha)." * * 111 

Na Allaah (Ta'ala) amewaamrisha Waumini kutia uoga 
(khofu) katika nafsi za Mushrikin, 




109 An-Nisa': 91 


110 Al-ma'idah : 33 


111 At-Tawbah : 14 


Page I 43 



"Na waandalieni (wawekeeni tayari) nguvu (silaha) zozote mziwezazo 
na farasi waliofungwa (kufuga) tayari (kwa vita) 112 ili kwazo 
muwaogopeshe 113 maadui wa Allaah na maadui zenu." 114 


112 Shaykh 'Abdur-Rahman As-Sa'di (RahimahuLlaah) anasema katika Tafsir ya Ayah hii: Hii 
inamaanisha kila kitu unachoweza kutayarisha, kuanzia nguvu ya kiakili mpaka nguvu ya 
kimwih; na aina zote za silaha zitakazoweza kuwasaidia katika kukabiliana nao; na hii 
inajumuisha aina mbalimbali za ujuzi wa kutengeneza Mizinga na ulinzi; Mashine-gani na 
risasi, ndege, magari (usafiri wa nchi kavu) na meli (usafiri wa majini), vifaru, Mahandaki, na 
mifumo ya Ulinzi; Ushauri na Siasa zinazovumbua mipango miovu ya maadui na kuwasaidia 
Waislam kusonga mbele; kutilia mkazo kulenga Shabaha, Ujasiri na Subira (uvumilivu), 
kufundisha mbinu za mipango na uratibu ...Na kama haya hayawezi kufanikiwa isipokuwa 
kwa kujifunza ujuzi huu, basi inakuwa ni wajibu kujifunza - (kwa sababu moja ya Usul ya 
Fiqh) "Lililo la lazima ili kutimiza Wajibu, basi nalo pia ni Wajibu". Rejea Taysir Al-Karim 
Ar-Rahman (285 - 286). 

113 Shaykh 'AbduLlah 'Azzam (RahimahuLlaah) wakati mmoja alisema katika hotuba yake, 
"Na sisi ni Magaidi, na Ugaidi ni Farldhah (Wajibu) kwa Mujibu wa Qur-an na Sunnah - na 
Mashariki na Magharibi (watu wote watambue) washuhudie kuwa sisi ni Magaidi "Na 
waandalieni (wawekeeni tayari) nguvu (silaha) zozote mziwezazo na farasi waliofungwa 
(kufuga) tayari (kwa vita) ili kwazo muwaogopeshe maadui wa Allaah na maadui zenu."- 
Hivyo Ugaidi (Irhab) ni (Farldhah) lazima/wajibu katika Dln ya Allaah." Na yeyote 
asiyeiamini Fardh, ni Kafir kutokana na Ijma'. Imam 'Abdul-Qadir Ibn 'Abdul-'AzIz 
(FakaLlaahu Asrahu) amesema katika Bayan yake ya Mwisho kabla ya Kufungwa Jela, iitwayo 
"Hadha Bayanun Lin-Nas: Al-Irhabu Min Al-Islam Wa Man Ankara Dhalika Faqad Kafar" 
uk. 3: "Kwanza kabisa Ugaidi ni katika Uislam, na yeyote mwenye kuukataa basi amekufuru. 
Na hiH ni kutokana na kauli ya Allaah (Ta'ala): "Na waandalieni (wawekeeni tayari) nguvu 
(silaha) zozote mziwezazo na farasi waliofungwa (kufuga) tayari (kwa vita) ili kwazo 
muwaogopeshe maadui wa Allaah na maadui zenu." [Al-'Ankabut ]. Hivyo yeyote mwenye 
kusema kuwa Uislam hauhusiani na Ugaidi au akataka kutenganisha viwili hivi, basi 
amekufuru. Na kutokana na hili, unapatakujua kuwa wale ambao wanasema kwamba 
wanataka kupambana na Ugaidi, wanataka tu kwa hakika kupigana na Uislam. Na hivyo 
kupambana na Ugaidi ni kupambana na Uislam - na wanauficha tu ukweli kwa wale ambao ni 
Wajinga." 

114 Al-Anfal: 60 


Page I 44 



Shaykh 'All al-Khudhayr (Fakallaahu asrahu) anataja aina 
tofauti tofauti za Uadui, "Hii inajumuisha kudhihirisha 
(kutaja wazi) kwamba Mushrikin ni Wapotevu (Tadhlil), 
Kuwakataa (kuwakanusha - kuwakufuru) ( 'Ayb), 
kuwashtumu ( Shatm), Kuwalaani ( Sabb), kuwatukana/ 
kuwafedhehesha ( Taqbih), Kuwaua ( Qatl), Kuwapiga ( Qitdl), 
Kuwafunga jela ( Sijn), na kuwatoa mji/Nchi ( Mutaradah )." 115 


Na Allaah (Ta'ala) Amemuamrisha Mtume wake (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), 


^ dJl ufpl jr* uLi /5 jj /jjLJI l^JI L 

jCjoj-lJl jjS^I jl ojhj LSTijU ^dJl klJl j/pI ^^Jj 


"Sema: (Ee Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam): 
Enyi watu! Ikiwa mna shaka kutokana na Dini yangu, basi 
(tambueni kuwa) mimi siabudu ambavyo mnaviabudu 
badala ya Allaah; lakini (tambueni) namwabudu Allaah 
Ambaye Anakufisheni. Na nimeamrishwa niwe miongoni 
mwa Waumini." 116 


Na Sliaykh Al-lsldm Muhammad Ibn 'Abdil-Wahhab 
(RahimahuLlaah) amesema, "Na Ewe ambaye Allaah 
amekukirimu (amekubariki) kwa Uislam, na umetambua 
kwamba hapana kitu ambacho kina haqq ya kuabudiwa, 
isipokuwa Allaah: Usifikiri kwamba ikiwa utasema 'Hii 
(Taivhid) ni Haqq na nimeacha Shirk, lakini sizvakanushi 
(siioakufuru/sizvakatai) Washirikina, wala sizungumzi dhidi yao' - 
Usidhani kwamba hili litakufanya kuwa katika Uislam. 
Kinyume chake, ni lazima (Wajib) Kuwachukia, na kwamba 
Umchukie yeyote mwenye kuwapenda, na 
kuwatusi/kuwafedhehesha, na kuwa na Uadui dhidi yao. 


115 Shaykh ameyasema maneno haya katika sura "Wat-Taghllth 'Ala Dhalik" kuhusu 
Shirk, katika kitabu chake "'Asl Dln Al-Islam" 

116 Yunus : 104 


Page I 45 



Kama baba yako Ibrahim 'Alayhis-Salam na wale (Anbiya' na 
maswahabah wao) waliokuwa pamoja naye walivyosema. 


‘3 


luiJl 


Llllj libj TSL LjysS^ ^Jjl Jja ^ blj Ij's-jj Ijj 

oJLi-j <dJlj lyj«Jj hc>- IJLl 


"Hakika sisi tumejitenga nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya 
Allaah, tunakukanusheni, na umedhihirika baina yetu na baina 
yenu uadui na bughudha abadi (daima) mpaka mumuamini 
Allaah Pekee." 117 


Na pia Allaah Anasema, 

tji ^ a> 1 oJjjAJlj 4»Ulj ^«Jjj O^P-UaJlj Jj&o ,j-*L3 


"Basi atakayemkanusha (atakayemkufuru) Taghiit na akamwamini 
Allaah kwa hakika atakuwa ameshikilia imara kishikilio 
madhubuti kisichovunjika." 118 


Na kama Anavyosema, 

OyiAkJl Ijk^rlj UJl IjjIpI jt ^ J llkj jLSIj 


"Na kwa yakini Tulituma katika kila ummah Rasuli (alinganie) 
kwamba: 'Mwabuduni Allaah (Pekee) na jiepusheni na 
Taghut'." 119 


Hivyo ikiwa mtu atasema, 'Namfuata Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) na nasluihudia (nakiri) kivamba yuko katika Haqq, lakini 
sikanushi (sikufuru masanamu) 'Al-Lat' na 'Al-'Uzzd', wala simpingi Abu 
Jahl na mfano wake' - hivyo Uislam wa mtu kama huyu Unatenguka 
(ni batili )." 120 


117 Al-Mumtahinah: 04 

118 Al-Baqarah : 256 

119 An-Nahl : 36 

120 "Ad-Durar As-Saniyyah" (2/109) 


Page I 46 



Na hili ni Shart la tatu la kukanusha (Nafi), na umuhimu wake na 
uzito wake unakuja moja kwa moja baada ya Shart la pili. 


d) Shart la Nne - Kumfanyia Takfir yeyote mwenye kuifanya Shirk. 
Kwani Allaah ameamrisha takfir. 




slJul <Jj 


J 




"Na wanamfanyia Allaah wanaolingana Naye, ili apotoshe (watu) 
njia Yake. Sema: 'Starehe kwa kufuru yako kidogo tu; hakika wewe 
ni miongoni rmua watu wa motoni .'" 121 


Naa Allaah Anaamrisha, 

"Waambie waliokufuru: 'Mtashindwa na mtakusanywa katika 
Jahannam, na ni pabaya mno mahala hapo pa kupumzika/" 122 


Na kama Ibrahim 'Alayhis-Salam, Khalil wa Allaah, 
alivyowafanyia Takfir Mushrikin, 


Oji Jo ^ & & "f. ^ ' s o 

Ijifcjj 13^ IjJll 4*-* jjJJlj ojJ-l I-5 nJ C-JlS^d 

ojlakll jKlhj hlh lajj LhJ/ a_U) k>w» 

oaJ-j 4_Ub lyLojj lajl oUisJ/Jlj 


"Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Ibraahiym na wale walio 
pamoja naye, walipowaambia watu wao: Hakika sisi tumejitenga 
nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah, tunakukanusheni, 
na umedhihirika baina yetu na baina yenu uadui na bughudha 
abadi mpaka mumuamini Allaah Pekee." 123 


121 Az-Zumar : 8 

122 Al 'Imran : 12 

123 Al-Mumtahinah: 04 


Page I 47 



Kadhalika Allaah Ta'ala Amemuamrisha Mtume wake 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), 



"Sema: 'Enyi makafiri! Siabudu yale mnayoyaabudu. Na wala 
nyinyi si wenye kuabudu Yule Ninayemwabudu. Na wala mimi 
si mwenye kuabudu yale mnayoabudu. Na wala nyinyi si wenye 
kuabudu Yule Ninayemwabudu. Nyinyi mna dini yenu; nami nina 
Dini yangu.'" 124 

Imdm 'Abdur-Rahman bin Hasan (RahimahuLlaah) amesema, "Na 
Allaah amewasifia watu wa Shirk kwa ‘Kufr' katika Ayah nyingi. 
Hivyo ni wajib kufanya Takfir juu yao (kuwakufurisha), kwa kuwa 
hili ni shart la La Ilaha Illd Allah, kalimah ya Ikhlasw, maana yake 
haikamiliki bila Kumfanyia Takfir yeyote mwenye kumshirikisha 
Allaah katika 'Ibadah. Kama ilivyo katika Hadithi, 'Yeyote atakaye 
sema "Hapana apasaye kuabudiwa kwa haqcj, illa Allaah" na akakanusha 
(akakufuru) chochote chenye kuabudiwa kinyume na Allaah, mali yake na 
Damu yake imesalimika, na ujira (malipo) wake upo kwa Allaah .' 125 Kwa 
hiyo Kauli ya Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
'na akakanusha (akakufuru) chochote chenye kuabudiwa kinyume na 
Allaah' - Huu ni msisitizo wa sehemu ya ukanusho (wa kalimah ). 
Hivyo, Damu na mali ya mtu hazijasalimika bila huo Ukanushaji 126 
- na akitia shaka au wasiwasi (katika Takfir), (basi) mali na Damu 
yake havijasalimika - kwani haya ni mas-ala ambayo yanahusiana 
na ukamilifu wa Tawhld ." 127 


124 Al-Kafirun : 1 - 6 

125 Imesimuliwa na Muslim katika Sahlh yake (23). Kutoka kwa Abu Malik, kutoka kwa 
baba yake Tariq. 

126 Tena Imam anaonesha kwamba damu na mali hazisalimiki bila kuwakufurisha 
Mushrikin. Pia rejea katika Kiambatanisho "Kutokumkufurisha Kafir". 

127 Rejea "Ad-Durar As-Saniyyah" (2/205 - 206). 


Page I 48 



Imdm Sulayman Ibn 'Abdillah An-Najdl Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) amesema kuhusiana na wale ambao hawawafanyii 
Takfir Mushrikln wale ambao wametamka Kalimah, "Na akisema 
'(Hao) Siyo makuffar, lakini ivale walio kinyume chao (ambao hawajatamka 
kalimah) ndiyo makuffar' - hivyo hii ni hukmu itokayo kwake kwamba 
hawa ni Waislam, kwani hakuna njia ya kati na kati, kati ya Kufr na 
Uislam. Kwa hiyo wakiwa si Makuffdr, ni Waislam; Na yeyote 
mwenye kuiita Kufr ‘Uislam', au akawaita Makuffar (kuwa ni) 
‘WaislanT - mtu huyo anakuwa Kdfir." 12S 


Na Imdm Aba Batln (RahimahuLlaah) amesema kuhusiana na wale 
ambao wanayaomba makaburi na kuchinja kwa ajili ya Waja wema 
walokwisha fariki, "Yeyote mwenye kufanya hivi ni Kdfir. Na wale 
wenye kufanya matendo haya ya 'Ibadah kwenye makaburi, ni 
Makafiri bila Shaka. Na madai ya watu wajinga kwamba 
'Mnawafanyia Takfir Waislam' - mwenye kusema haya hajaufahamu 
Uislam wala (hajaifahamu) Tawhtd; Lakini , lililowazi kuhusu mtu 
huyu mjinga ni kwamba Uislam wake ni batili 129 . Kwani yeyote 
asiyekataza (Inkar) matendo wanayoyafanya Mushrikln zama hizi, na 
haoni kwamba huo ni Uovu - huyo si Muislam ." 130 

Imdm Aba Batln (RahimahuLlaah) kadhalika amesema, "Waislam 
wameafikiana ( Ijmd' ) juu ya Ukafiri wa mtu ambaye hawafanyii 
Takfir Mayahudi na Wakristo, na pia wameafikiana juu ya Ukafiri wa 
yule mwenye kuitilia shaka kufr (ya Mayahudi na Wakristo). Na 
tuna hakika kwamba wengi wa watu hawa (ambao hawawafanyii 
Takfir) ni Wajinga ." 131 


128 "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/161). 

129 Kumbuka hili - Ewe ndugu Muislam - zingatia fatwa hii kutoka kwa Imam kuhusu 
wale wanaotoa kauli hii chafu "Mnawakufurisha Waislam", japokuwa ukweli ni kuwa 
tunawakufurisha Mushrikln na Murtaddln. 

130 Rejea katika "Majmu'at Ar-Rasa'il Wal-Masa'il An-Najdiyyah" (1/654 - 655), na 
"Ad-Durar As-Saniyyah" (10/416). 

131 "Ad-Durar As-Saniyyah" (12/69). 


Page I 49 



Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) amesema, 
"Yeyote mwenye Kuwalaani (kuwatukana) Maszvahdbah 
(RadhwiyaLlaahu 'Anhum), au mmoja wao, na pia akadai 
kwamba 'All (RadhwiyaLlaahu 'Anhu) ana haqq ya 
kuabudiwa, na kwamba Jibrll ('Alayhis-Salam) alikosea - 
hivyo hakuna shaka juu ya Kufr ya mtu huyo - Na siyo tu hili, 
(pia) hakuna shaka juu ya kufr ya mtu ambaye hamfanyii 
Takftr mtu huyo ." 132 

Imdm Is-haq Ibn Rahawayh (RahimahuLlaah) amesema, "Na 
katika wale ambao ma-'Ulama wameafikiana juu ya Kufr yao, 
na wamewahukumu kama walivyomhukum mwenye 
kukufuru ( Tazvhid ) - ni juu ya mtu ambaye anamuamini 
Allaah, na katika alivyoviteremsha (Wahy), lakini kisha 
Wakaua Nabi (Mtume), au wakasaidia katika mauaji ya 
Mtume - hata kama anamuamini (Mtume), na akakiri 
kwamba 'Ni haram kuua Mitume' - Mtu huyo ni Kdfir. Na 
hivyo hivyo kwa yeyote mwenye kumtukana (kumshtumu, 
kumlaani) Mtume ." 133 

Na Imdm 'Abdur-Rahman Bin Hasan (RahimahuLlaah) 
amesema, "Na ikiwa mtu atatambua maana ya 'Hapana 
anayestahiq kuabudiwa kwa haqq, isipokuwa Allaah', Kisha 
atatambua pia kwamba yeyote anayetilia shaka Kufr ya wale 
wanaomshirikisha Allaah - kwamba mtu huyo hajamkufuru 
Tdghut." 13A 

Na hili ndilo shart la nne la Kukanusha (Nafi), na umuhimu 
wake unakuja moja kwa moja baada ya Shart la tatu. 


132 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (12/69), na 'Aqldah Al-Muwahhidln (23) 

133 Rejea katika "Ta'dhlm Qadr As-Salat" (2/930). 

134 "Ad-Durar As-Saniyyah" (11/523). 


Page I 50 




Kwa hiyo Uthibitisho na Ukamisho kwa pamoja ndivyo 
vinavyojulikana kama Msingi wa Uislattt na Nguzo zake - ambayo 
ijulikanayo kama Millat Ibrdhitn. 

Na Uthibitisho na Ukanusho huo ndiyo ilikuwa Da'wah ya Anbiya' 
wote, kama Allaah anavyosema. 



"Na kwa yakini Tulituma katika kila ummah Rasuli (alinganie) 
kwamba: 'Mwabuduni Allaah na jiepusheni na Taghut '" 135 

Na kwa ufupisho wa Millat Ibrdhim, Shaykh Al-Isldm Muhammad Ibn 
'Abdil-Wahhab (RahimahuLlaah) amesema katika Barua kwa 
baadhi ya Muwahhidin. 

"Naapa kwa ALlaah! WaLlaah! Enyi Ndugu (zangu)! Shikamaneni 
bara bara katika Msingi wa Din yenu, mwanzo wake na mwisho 
wake, msingi wake na kichwa chake: Na ni kalimah ya ‘Ld Ilaha Illa 
Allah'. Kwa hiyo itambueni, Ifahamuni maana yake - wapendeni 
watu wake na wafanyeni ndugu zenu, ijapokuwa wako mbali, na 
mkufuruni Tdghut, kuweni wakali dhidi yake, na mchukieni 
(mdharauni, mdhalilisheni) yeyote anayewapenda, au anayewatetea, 
au hawakufurishi, au anasema 'Sina tabu nao (hawanikeri, hawaniudhi, 
hawanibughudhi)' au anasema 'Allaah hajanipatia mimi wajib / jukumu 
lolote juu yao (hawanihusu)' - kwa hakika msemaji huyo amemzulia 
Allaah Uongo! Kinyume chake Allaah amempa jukumu dhidi yao, 
na amefaradhisha (amewajibisha) Kuwakufuru na kuwatenga 
(kuwatupa /kuwatelekeza) japokuwa ni ndugu zake wa damu na 
watoto wake. Naapa kwa Allaah! Kwa ajili ya Allaah! Thubutuni 
(Shikamaneni) na Msingi wa Din yenu - ili mkutane na Rabb wenu 
bila kumfanyia Shirk (Kumshirikisha). Ewe Allaah! tufishe sisi hali 
ya kuwa ni Waislam, na utuweke pamoja na (waja) Wema ." 136 


135 An-Nahl : 36 

136 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah'' (2/119 - 120). 


Page I 51 



MSINGI WA UISLAM NA NGUZO ZAKE 
HUFAHAMIKAJE? 


Unafahamiwa kwa kupitia Da'wah ya Mitume wote (kuita) 
katika hilo na kuungana kwao wote katika hilo. 


Kama ambavyo Allaah (Ta'ala) ametufahamisha sisi kwamba. 


oyALj! IjiSi-lj JOJl IjJL^pI <jt 'A 'Ji' j UlkJ Jj3j 


"Na kwa yakini Tulituma katika kila ummah Rasuli (alinganie) 
kwamba: 'Mwabuduni Allaah na jiepusheni na Taghut '" 137 


Kwa hiyo Mitume na ma-Nabi wote waliwajia watu wao na 
wakawaamrisha wao kuwa ‘Mwabuduni Allaah pekee na 
jiepusheni na Taghut’ 


Na kama Alivyosema Allaah (Ta'ala), 


4 JJI |^l Ijjljlj jl OjpllaJl ljjjj>rl jjlj 


"Na wale waliojitenga kuabudu Taghut wakarejea kutubia kwa 
Allaah (pekee), watapata bishara njema. Basi wabashirie waja 
Wangu ." 138 


Na Allaah anasema, 

ki-LJj iJj-J lyjuT 1^4-jI j jJpjj ^gjJl ijj Jj I 
4j IjJjj^o <jl OjpUaJl l^-lS'L>tjL) 01 Oj-Ljj 

I-LjO 'VoCi 1 g I ..jjT 01 01140JI AijJj 


137 An-Nahl : 36 

138 Az-Zumar : 17 


Page I 52 



"Je, huoni wale wanaodai kwamba wao wameamini 
yaliyoteremshwakwako (Ewe Muhammad SwallaLlaah 
'Alayhi wa Sallam) na yale yaliyoteremshwa kabla yako; 
wanataka wahukumiane kwa twaghuti (ubatilifu) na hali 
wameamrishwa wakanushe hiyo. Na shaytwaan anataka 
awapoteze upotofu wa mbali ." 139 

Na kama Allaah anavyo ahidi. 




"Hakika imekwishabainika kati ya uongofu na upotofu. 
Basi atakayemkanusha Taghut na akamwamini Allaah kwa 
hakika atakuwa ameshikilia imara kishikilio madhubuti 
kisichovunjika ." 140 

Na Ayah hizi zina maelezo (ufafanuzi) ya Kalimah ya Tawhid. 


139 An-Nisa' : 60. Na hii ni Shirk ya Wazi katika haqq ya Allaah pekee ya Kuhukumu 
(kutunga sheria). Na aina hii ya Shirk imeenea sana Duniani. Kwa hiyo Hakimiyyah, haqq 
pekee ya Allaah ya Kuhukumu na kutunga Sheria na mamlaka/utawala, ni sehemu ya 
"Tawhld katika Iman" na "Tawhid katika Vitendo" - kama anavyosema Allaah, 


\JS~\ (3 


'Na wala Hamshirikishi katika hukumu Zake yeyote." (Al-Kahf : 26) 



"Hakuna hukumu isipokuwa ya Allaah. Ameamrisha kwamba msiabudu isipokuwa Yeye 
Pekee. Hiyo ndio Dini iliyonyooka, lakini watu wengi hawajui."(Yusuf : 40). 

140 Al-Baqarah: 256 


Page I 53 



Zina Ukanusho (Zinakanusha) na Uthibitisho 
(zinathibitisha). Ukanusho (Nafi) ni "atakayemkanusha 
(atakayemkufuru) Taghuf' - ambayo inayoelezea “Hakuna 
apasae Kuabudiiva" na Uthibitisho (Ithbdt) ni "na akamwamini 
Allaah" inayoelezea "Isipokuzva Allaah " 141 

Na hii ndiyo maana ya kalimah ya Tawhid 'Ld Ilaha Illd Alldh'. 
Kama inavyofafanuliwa katika Ayah, 

l f:y l}j^j cyt 4 - 4 ^ cyt 

dt q v sft 

"Na Hatukutuma kabla yako (Ewe 

Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) Rasuli 
yeyote isipokuwa Tulimfunulia Wahy ya kwamba: 'Hakika 
hapana Muabudiwa iva haki ila Mimi; basi Niabuduni (mimi 
pekee na si mwingine yeyote ).'" 142 


141 Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi (FakaLlaahu Asrahu) anasema katika kitabu chake 
"Ad-Dlmuqratiyyah Din", "Na fikiria kwa kina jinsi Allaah alivyosema "Kumkufuru Taghut" 
na kumkataa Taghut kabla hajataja "Kumuamini Allaah". Na kwa namna hiyo hiyo 
ametanguliza Ukanusho kabla ya Uthibitisho katika Kalimah ya Tawhld "La Ilaha Illa Allah" 
(Hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haqq isipokuwa Allaah). Na hakuna sababu ya kufanya 
hivi isipokuwa kutokana na umuhimu wa nguzo hii kubwa ya Kishikio Madhubuti. Kwa hiyo 
Iman juu ya Allaah haikubaliki, wala haina manufaa - mpaka itanguliwe na Kumkufuru 
(kumkataa) Taghut." 

Na Shaykh Salih Al-Fawzan anasema hivyo hivyo, "Kufr Bit-Taghut lazima ije kabla ya Iman 
Bil-Lah". "I'anat Al-Mustafld" (1/104). 

Kwa sababu kumuamini tu Allaah, pasi na Kumkataa Taghut, bado inamfanya mtu kuwa ni 

, o JU ^ 


Mushrik; kwani Allaah amebainisha. 


cy 




"Na wala usijekuwa miongoni mwa washirikina." [Yunus : 105] 
142 Al-Anbiya': 25 


Page I 54 



Na kama Mjumbe wa Allaah (SwallaLlahu 'Alayhi wa Sallam) 
alivyosema, 

'Yeyote atakaye sema “Hapana apasaye kuabudiwa kwa haqq, illa 
Allaah" na akakanusha (akakufuru) chochote chenye kuabudiwa kinyume 
na Allaah, mali yake na Damu yake imesalimika, na ujira (malipo) wake 
upo kwa Allaah .' 143 

Kwa hiyo kila Nabi na Mtume alitumwa na Ukanusho (Nafi) huu 
"Hapana mwenye haqq ya kuabudiwa" na Uthibitisho (Ithbat) 
"Isipokuwa Allaah pekee”. Na hii ni kalimah ya Tawhid ; inayoendana na 
"Mwabuduni Allaah pekee na jiepusheni na Tdgliut." Na hii ni Nguzo ya 
Uislam. 

Na kama Allaah (Ta'ala) anavyosema pia. 




"Amekuamuruni katika Dini yale Aliyomuusia kwayo Nuwh, na 
ambayo Tumekufunulia Wahy (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), na Tuliyomuusia kwayo Ibraahiym, na 
Muwsaa na 'Iysaa kwamba: Simamisheni Dini na wala 
msifarikiane lmmo. Yamekuwa magumu kwa washirikina yale 
(Tawliid) unayowalingania." U4 

Kwa hiyo Nabi Nuh 'Alayhis-Salam akasema. 



"Nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu " 145 


143 Imesimuliwa na Muslim katika Sahih yake (23). Kutoka kwa Abu Malik, 
kutoka kwa Baba yake Tariq. 

144 Ash-Shura : 13 

145 Yunus : 71 - 72 


Page I 55 



Kama ilivyosemwa na Khalil wa Allaah, Baba yetu lbrahim 
'Alayhis-Salam, 


Jll tj aJ Ju ll 


"Rabb wake Alipomwambia: Jisalimishe na utiil 
(Ibraahiym) Akasema: Nimejisalimisha na kutii (kama 
Muislam) kwa Rabb wa walimwengu ." li6 


Na haya ndiyo yale yale ambayo Ibrahim 'Alayhis-Salam na 
Ya'yub 'Alayhis-Salam waliwaamrisha watoto wao. 


Jjl 5l 13 




J^J ^13 vi jty 


"Na Ibraahiym akawausia hayo wanawe na (kadhalika) 
Ya'quwb (akawaambia): "Enyi wanangu! Hakika Allaah 
Amekukhitarini nyinyi Dini; basi msife isipokuwa nyinyi 
ni Waislamu ." 147 


Na ndiyo 'Aqidah ile ile kama ya Musa 'Alayhis-Salam, 

-JuS"" (1)1 IjiSyJ aJUU (1)1 jjS Ij ji Jlsj 


"Na Muwsaa akasema: 'Enyi watu wangu! Ikiwa 
mmemwamini Allaah; basi Kwake mtawakali, mkiwa ni 
Waislamu .'" 148 


Na hii ndiyo Iman ('Aqldah) ya Al-Masih 'lsa Ibn Maryam 
'Alayhis-Salam, kama wanafunzi wake (maswahabah) 
walivyomwambia. 


146 Al-Baqarah: 131 

147 Al-Baqarah: 132 

148 Yunus: 84 


Page I 56 



oo ,55 -r ?#. , f 

ULj LlLI «LLII jIT/j iI 

"Sisi ni wasaidizi wa Allaah. Tumemwamini Allaah na shuhudia 
kwamba sisi ni Waislamu (tunajisalimisha Kwake )." 149 

Na kadhalika Shaykh Al-Isldm Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) 
amesema, "Kwa hiyo L lislam ni Dini ya Mitume na Anbiya' wote, na 
wote waliowafuata wao katika Ummah mbalimbali - kama Allaah 
anavyotaja katika kitabu chake katika sehemu (Ayah) zaidi ya moja. 
Amesema kwamba Nuh 'Alayhis-Salam, Ibrahim 'Alayhis-Salam, na 
Ya'qub 'Alayhis-Salam wote walikuwa ni Waislam, kwani 
walikuwa ni Wafuasi wa Musa 'Alayhis-Salam, na '!sa 'Alayhis- 
Salam, na wengine. Hivyo Uislam maana yake ni Kujisalimisha kwa 
Allaah pekee, na si yeyote kinyume na YEYE (Allaah); Kumuabu 
YEYE (Allaah) peke, bila kumshirikisha na mshirika yeyote; 
Kumpenda YEYE (Allaah) mapenzi timilifu na kamilifu, mapenzi 
ambayo hakuna kiumbe mwenye kupendwa kama hivyo. Kwa hiyo 
yeyote mwenye kuchukia Kumuabudu Allaah Pekee, basi huyo si 
Muislam; na Yeyote mwenye kuelekeza 'Ibadah zake kwa asiye kuwa 
Allaah - au pamoja na Allaah (akazielekeza kwa Allaah na pia 
akazielekeza kwa kiumbe kingine) basi mtu huyo si Muislam." 150 

Na hili limejumuishwa katika Lengo la Ujumbe wa Muhammad 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), " Nimeamrishwa nipigane na watu, 
mpaka washuhudie kwamba ‘Hapana mwenye Haqq ya Kuabudiwa, 
isipokuwa Allaah'. Wakitamka (neno) hili, Damu zao na Mali zao 
zimesalimika (zimehifadhika), isipokuwa kwa haqq yake (kwa haqq ya 
kalimah), na Ujira (hisabu) wake uko kwa Allaah. " 151 




149 Al 'Imran: 52 

150 "Kitab An-Nubuwwat" (127). 

151 Imesimuliwa kutoka kwa Ibn 'Umar, Anas Ibn Malik, Abu Hurayrah, Mu'adh Ibn Jabal na Aws. 
Imepokewa na Al-Bukhari katika Sahlh yake (1399), Muslim katika Sahlh yake (33, 35), At-Tirmidhl 
(3341), Ibn Majah (3928). Kadhalika Imesimuliwa na An-NasaT, Abu Dawud, na Ahmad. Kadhalika 
inafahamika kama Al-Hanlfiyyah. Mwenye kuifuata Millat Ibrahlm anaitwa Haruf; ambapo wingi 
wake ni Hunafa'. Kila Muislam wa kweli ni Hanif na ni Muwahhid (mtu ambaye anaamini kikweli- 
kweli katika Tawhld na anaifanyia kazi vizuri), na kinyume chake. Swalah na Salam na Barakah za 
Allaah zimwendee Khalll wake, Imam wa Hunafa' - Baba yetu Ibrahlm. 


Page I 57 



MILLAT IBRAHIM 152 



Allaah (Ta'ala) Anasema, 



"Na mtaje katika Kitabu Ibraahiym. Hakika yeye alikuwa 
mkweli wa dhati, Nabiy ." 154 

Na tena. 



"Na wasomee (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) habari za Ibraahiym ." 155 

Na Allaah (Ta'ala) anasema bada ya kuamrisha kufanya Jihad 
dhidi ya Shirk, 



"Mila ya baba yenu Ibraahiym ." 156 


152 Millat Ibrahlm 'Alayhis-Salam : Inaweza kutafsiriwa kama “Dini ya Ibrahim", "Iman 
ya Ibrahim", "Njia ya Ibrahlm", "Dln ya Ibrahlm", au hata "Iman ya Abraham". 
Kadhalika inafahamika kama Al-Hanlfiyyah. Mwenye kuifuata Millat Ibrahlm anaitwa 
Hanlf; ambapo wingi wake ni Hunafa'. Kila Muislam wa kweli ni Hanlf na ni 
Muwahhid (mtu ambaye anaamini kikweli-kweli katika Tawhld na anaifanyia kazi 
vizuri), na kinyume chake. Swalah na Salam na Barakah za Allaah zimwendee Khalll 
wake, Imam wa Hunafa' - Baba yetu Ibrahlm. 

153 Hii ni sehemu ya kwanza ya "Millat Ibrahlm". Mwishoni mwa Kitabu, mada hii 
imeendelezwa kama "Millat Ibrahlm: Vikwazo". 

154 Maryam: 41 

155 Ash-Shu'ara: 69 

156 Al-Hajj : 78 


Page I 58 



Na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema, 

"Dini inayopendeza zaidi mbele ya Allaah ni 'Al-Hanifiyyah 
As-Samhah' (Uislam). " 157 

Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisl (FakaLlaahu asrahu) 
ameandika 158 , "Na Allaah (Ta'ala) anasema kuhusu Millat 
Ibrdlnm: 

"Na ni nani atakayejitenga na mila ya Ibraahiym isipokuwa 
anayeitia nafsi yake upumbavu ?" 159 


157 Imesimuliwa na Al-Bukhari kwa njia ambayo ni Mu'allaq (bila Sanad). 
Pia imesimuliwa na Imam Ahmad kutoka kwa Ibn 'Abbas, kwamba aliulizwa 
Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), "Ni Dini gani 
inayompendeza zaidi Allaah?" Akasema: Al-Hanlfiyyah As-Samhah". 
Kadhalika imesimuliwa kwa lafdh: "Hakika nimetumwa (pamoja) na 
Al-Hamfiyyah As-Samhah (Upole/huruma)". Baadhi ya lafdh zimekubaliwa 
na Ibn Hajar katika "Fat-h Al-Bari" (1/116) na "Kashf As-Sitr" (1/37); na 
Ash-Shawkanl katika "Al-Maqasid Al-Hasanah" (136) na "A1 Fat-h 
Ar-Rahmani" (6/3207); na Al-Albanl katika "Sahlh Al-Jami'" (160). Lafdh hii 
"Al-Hanifiyyah As-Samhah" imekuja pia katika hadithi nyingine nyingi 
zinazokubalika pia. 

158 Haya ni machaguo kutoka katika kitabu chake kuhusu mada nzima, 
inayoitwa "Millat Ibrahim". Tanbihi: Kitabu hiki kilitolewa na At-Tibyan 
Publications baada ya nakala halisi ya kitabu hiki. 

159 Al-Baqarah: 130 


Page I 59 



Na Allaah (Ta'ala) anasema akimwambia Mtume wake, 
Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam): 




aL« ^Jl 01 Ll^JI 




"Kisha Tukakufunulia Wahy (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) kwamba fuata Millat Ibrahttn (kama Hanlf) 
aliyeelemea haki na hakuwa miongoni mwa ivashirikina ." 160 


Kwa hiyo kwa ufafanuzi huu na maelezo haya, Allaah 
ametuelezea sisi Utaratibu ( Manhaj ) na njia ( Tariq ) sahihi. 
Hivyo Njia ya sawa na mwendo ulio wa sawa si mwingine 
isipokuwa Millat Ibrahim - hakuna mushkeli (tatizo) wala 
Shaka katika hili. Na yeyote ambaye asiyefuata hii Millat 
Ibrahtm, huyo ni Jahil (Mjinga - kama Allaah alivyowasifia 
watu kama hao). 


Na Allaah amemsifia (amemtukuza - [Tazkiyyah]) Ibrahim 
'Alayhis-Salam kuwa. 


(jyJLp lISj sAAj lIIjT AUj 


"Na kwa yakini Tulimpa Ibrahun uongofu wake kabla, na 
Tulikuwa Wenye kumjua vizuri ." 161 


Na kadhalika Amesema kuhusu Ibrahim, 

(3 UjjJ) 3 J-sJj 

"Na kwa yakini sisi tulimchagua (Ibrahim kama rafiki 
mwandani, khalil) katika Dunia, naye Aakhirah atakuwa 
miongoni mwa Swalihina (watu wema )." 162 


160 An-Nahl: 123 

161 Al-Anbiya' : 51 

162 Al-Baqarah : 130 


Page I 60 




Na Allaah Ameisifia Da'wah yake kwetu sisi, na 
akamuamrisha mwisho wa mitume na Anbiya' kumfuata 
Ibrdhlm; na amewaelezea wale ambao hawaifuata Manhaj na 
Taricjah ya Ibrahim, kama Wajinga. 

Na Millat Ibrahlm - ni kama Shaykh Muhammad Ibn 'Abd 
Al-Wahhdb alivyoielezea, 

"Msingi na Nguzo ya Dini ya Kiislam iko katika mambo 
mawili - 

Kwanza: Kuamrisha Kuabudiwa (kuelekeza aina zote za 
Tbaadah kwa) Allaah pekee bila mshirika (Tazvhid), 
kuthubutu/kushikamana nayo, kufanya urafiki kwa ajili 
yake, na kufanya Takflr kwa yeyote mwenye kujitenganayo 
(mwenye kuiacha). 

Pili: Kutomshirikisha (kumtofanyia washirika) Allaah katika 
‘Ibaadah na Kujihadhari nayo, kuwa mkali katika hilo, kuwa 
na uadui kwa ajili ya hiyo ( shirk ), na kumfanyia Takflr yeyote 
mwenye kuifanya (hiyo shirk )." 163 

Na hii ndiyo ilikuwa Tawhld ambayo kila Mtume na kila Nabi 
aliilingania, Swalah na Salam za Allaah ziwaendee wote. Na 
hii ndiyo maana ya La Ildha Illd Alldh. Kujitenga mbali na Shirk 
(kuwa na Ikhlasw) na (kuwa na) Tawhld; na Kumpwekesha 
Allaah katika Tbadah, kufungamana (kuipenda) na Dln yake 
na Awliya wake; na kukufuru na kukataa chochote 
kinachoabudiwa kinyume na YEYE (Allaah), na Kuwa na 
Uadui dhidi ya Maadui WAKE (Allaah). 

Ni Taiuhld katika vyote Iman (I'tiqdd) na Matendo (A'mdl) kwa 
pamoja. Surat Al-Ikhlds ni dalili katika Tazuhld ya Imdn; na 
Surat al-Kdfirun ni dalili katika Tawhld ya Matendo." 


163 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (2/22). 


Page I 61 



Shaykh Swalih Al-Fawzan amesema katika kuielezea Ayah, 
jyS^JuiJl \_j I 

"Nami si miongoni mwa wasshirikina ." 164 

"Hii ni Bard'ah (Tangazo/Tamko la Kujitenga) ya Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kutokana na Mushrikln, 
kama Khalil wa Allaah, Ibrahim 'Alayhis-Salam (alivyofanya). 


(jSjJL«Jl 1 i La-uJ aJJ LiilJ 4_»l jlS""Ijj) 0) 


"Hakika Ibraahiym alikuwa ni Ummah 16S , Qdnit 166 kwa 
Allaah na Hanif (aliyeelemea haki) na wala hakuwa 
miongoni mwa Mushrikin (washirikina )." 167 


164 Allaah anamuamrisha Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kusema 
haya katika Surat Yusuf: 108. Na haya pia yalisemwa na Ibrahlm 'Alayhis- 
Salam katika Surat Al-An'am : 79 

165 Shaykh Salih Al-Fawzan anaelezea maana ya maneno haya katika "I'anat 
Al-Mustafid" (1/77 - 78). "Na baadhi ya sifa za Ibrdhlm 'Alayhis-Salam 
zimetajwa katika Ayah hii - 

1) Alikuwa ni Ummah: hapa inamaanisha mfano (Ruwaza) na 
Kiongozi Bora kabisa. 

2) Alikuwa ni Qanit kwa Allaah : Alikuwa madhubuti katika Kumtii 
Allaah, na alikuwa na Ikhlasw kwa Allaah katika matendo yake. 

3) Alikuwa ni Hanlf : Alimkubali Allaah Pekee, na alikataa kuabudu 
kitu kingine chochote. 

Na utambuzi wa Tawhid una mambo haya." 

166 Rejea Tanbihi hiyo hapo juu. 

167 An-Nahl: 120 


Page I 62 




"Kisha Tukakufunulia Wahy (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) kwamba: Fuata Millat IbrahTtn HanTf 
(aliyeelemea haki) na hakuwa miongoni mwa MushrikTn 

(washirikina )." 168 

Hivyo Ayah hizi zina tamko la Bara'ah (Kujitenga) na Mushrikin 
(Washirikina), ( Bara'ah) maana yake - (Kujiondoa, kujiweka mbali,) 
kujitenga katika: 

a) Mapenzi / kupendana [Mahabbah] 

b) Kujaliana [ Mawaddah] 

c) Kusaidiana [Munasarah] kati yako na Mushrikin. 

Kwani ni Maadui wa Allaah na Mitume wake, hivyo hairuhusiwi 
kuwapenda wao kwa Moyo (Nafsi) wako, wala Kushirikiana nao, 
wala kuwanusuru (kuwasaidia). 

Allaah Anasema, 





"Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Ibraahiym na wale walio 
pamoja naye, walipowaambia watu wao: 'Hakika sisi tumejitenga 
nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah, Tumekukufuruni 
(tunakukanusheni ) 169 , na umedhihirika baina yetu na baina yenu 
uadui na bughudha abadi mpaka mumuamini Allaah Pekee .'" 170 


168 An-Nahl: 123 

169 Kafarna Bikum: Inaweza kutafsiriwa kama "Tumekukataeni" au pia 
"Tumekukufuruni". Ayah hii hutumiwa kama dalili na Ma-Imam wa Ahl As-Sunnah 
Wal-Jama'ah katika kuwakufurisha Mushrikin na Kuwa ni sehemu ya Uislam na Millat 
Ibrahlm. 

170 Al-Mumtahinah: 04 


Page I 63 




"Hutokuta watu wanaomuamini Allaah na Siku ya Mwisho kuwa 
wanafanya urafiki na kuwapenda wanaompinga Allaah na Rasuli 
Wake, japo wakiwa ni baba zao, au watoto wao, au ndugu zao, au 
jamaa zao ." 171 




"Enyi walioamini! Msifanye adui Wangu na adui wenu 
kuwa Awliya' (marafiki wandani) mkiwapa mapenzi " 172 






"Enyi walioamini! Msifanye Mayahudi na Manaswara Awliya' 
(marafiki wandani). Wao kwa wao ni Awliya' (marafiki wandani). 
Na yeyote atakayewafanya marafiki wao wandani; basi hakika 
yeye ni miongoni mwao. Hakika Allaah Haongoi watu 
madhalimu ." 173 

Kwa hiyo Ayah hizi zinawajibisha Kutangaza Bara'ah dhidi ya 
Mushrikin. 

Na katika misingi ('Usul) ya Da'zvah (katika njia) ya Allaah ni Bara'ah 
dhidi ya Mushrikin. Na Dd'i (Mhubiri, Mlinganiaji, 'Alim) ambaye 
hatangazi bard'ah dhidi ya Mushrikin, ki-ukweli huyo siyo Dd'i - 


171 Al-Mujadilah: 22 

172 Al-Mumtahinah: 01 

173 Al-Ma'idah : 51 


Page I 64 



wala hayuko katika njia ya Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), haijalishi ni namna gani atadai kwamba 
anafanya Da'wah (katika njia) ya Allaah. Kwani, hakika 
"Kumkufuru Taghut" (Kufr Bit- Taghut) ni wajib kuja mwanzo kabla 
ya "Kumuamini Allaah" (hnan Billah). Kama Allaah Anavyosema, 



^ ^ i ji i j, ^ 

dJlt 4JJI; 


"Basi (atakayemkanusha) atakayemkufuru Taghut na akamwamini 
Allaah kwa hakika atakuwa ameshikilia imara kishikilio 
madhubuti ." 174 


Hivyo, (Ayah) hii inafanya kutangaza Bara'ah dhidi ya Mushrikin 
kuwa ni Wajib." 175 


Na hii "Kufr Bit-Taghut" ilikuwa ni Wahyi wa mwanzo (zamani) 
kabisa [Wahyi wa nne] kushushwa kwa Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), hata kabla ya Amri ya Swalah 176 , 


js$i 13 dJJUij °J& jJu b p jjldi 14 jI 


"Ewe (Muhammad) mwenye kujigubika! Simama na uonye (Dhidi 
ya Shirk)\ Na Rabb wako mtukuze (kwa kulingania na kutenda 
kwa mujibu wa Tawhid kwa Ikhlas)! Na nguo zako toharisha 
(toharisha vitendo vyako kutokana na uchafu kama vile kufr na 
Shirk). Na najisi (masanamu) jitenge nayo (epukana nayo) [Ktifr 
Bit-Tdghut]l " 177 


174 Al-Baqarah: 256 

175 Rejea katika "I'anat Al-Mustafid" (1/103 -104). 

176 Tangu Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alipopewa Utume, katika umri wa 
Miaka 40, aliwalingania watu katika Kufr Bit-Taghut na Iman Billah - mpaka katika 
umri wa miaka 50 Swalah ilipofaradhishwa na Allaah katika Al-Isra' na Mi'raj. Kwa 
hiyo hii yaonesha umuhimu wa Millat Ibrahlm. 

177 Al-Muddath-thir : 1 - 5 


Page I 65 



Na ma -Inidm wa Dn'zvnh wa Najd wameielezea Ayah (hii). 





"Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Ibraahiym na wale walio 
pamoja naye, walipowaambia watu wao: 'Hakika sisi tumejitenga 
nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah, Tumekukufuruni 
(tunakukanusheni) , na umedhihirika baina yetu na baina yenu 
uadui na bughudha abadi mpaka mumuamini Allaah Pekee .'" 178 

Wameielezea kwamba, "Kuna mambo matano yanayowajibishwa na 
Ayah hii katika Kukanusha 'Ibadah ya asiyekuwa Allaah, nayo ni 
kama haya: 

1) Hakika sisi tumejitenga nanyi 

2) Na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah 

3) Tumekukufuruni (tunakukanusheni) 

4) Na umedhihiri baina yetu na baina yenu uadui 

5) Na bughudha abadi (daima)." 179 

Imam Hamad Ibn 'Atiq An-Najdl (RahimahuLlaah) amesema 
akielezea Ayah: 

"Kauli yake "kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Ibrahlm..." 

ni kama Amri yake: 



"Kisha Tukakufunulia Wahy (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) kwamba fuata Millat Ibrahhn ." 180 


178 Al-Mumtahinah: 04 

179 "Fatawa Al-A'immah An-Najdiyyah" (1 /428). 

180 An-Nahl: 123 


Page I 66 



Kwa hiyo Allaah ametuamrisha sisi kulazimiana na 
Mwenendo wa Al-Khalll Ibrahim (Rafiki mwandani wa 
Allaah), na wale waliomfuata katika Anbiya', katika kusema 
'Hakika sisi tumejitenga nanyi ...' mpaka mwisho wa Ayah. 

Hivyo ikiwa huu ni Wajib (Fardh) kwa Muislam kusema haya 
kwa watu wake, wale walio katika mahala aishipo / watu wa 
karibu yake (na wana uwezo wa kumdhuru) - hivyo 
inakuwa wazi na dhahiri zaidi kwamba ni Wajib kusema 
hivyo hivyo kwa wale ambao wako mbali (na hawawezi 
kumdhuru). 

Na hapa, kuna almasi adhwim - katika kauli, 'Hakika sisi 
tumejitenga nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah' 

Na almasi hii ni kwamba Allaah (Ta'ala) ameamrisha Baraah 
dhidi ya Mushrikin - wale wanaoabudu kinyume na Allaah - 
kabla ya kuamrisha Bard'ah dhidi ya Tawdghit 181 ambao 
wanaabudiwa pamoja na Allaah. Hii iko hivyo kwa sababu la 
mwanzo ni la muhimu zaidi kuliko la pili. Kwani 
yawezekana kabisa mtu akakufuru (akayakataa) masanamu, 
lakini hajawakufuru watu wanaoyaabudu masanamu hayo; 
na hivyo hatimizi wajib ulio juu yake. Lakini akiwakufuru 
Mushrikin, yamaanisha kwamba tayari amewakufuru 
Tawdghit wao. 

Na hii ni sawa na Ayah, 



"Na natengana nanyi na mnavyoviomba pasi na Allaah " 182 


181 Neno halisi ni "Awthan" na kisha "Ma'budat". 

182 Maryam : 48. Hii pia ni kauli ya Ibrahlm 'Alayhis-Salam. 


Page I 67 



Na Allaah Ameamrisha Kujitenga na Mushrikm kabla ya 
Kujitenga na Tawaghlt wao. 

Pia katika Ayah ifuatayo. 



"Basi alipotengana nao na wanayoyaabudu badala ya Allaah ." 183 
Na kadhalika. 



"Na mlipokuwa mmejitenga nao na vile wanavyoviabudu badala 
ya Allaah ." 184 

Kwa hiyo ni juu yenu kuishikilia almasi (tunu) hii vizuri, kwani 
itakufungulia milango ya kuwa na Uadui dhidi ya Maadui wa 
Allaah. Kwani hakika, ni watu wangapi ambao hawafanyi shirk - 
lakini bado hawawachukii (siyo wakali kwa) Mushrikin, na hivyo 
wao si Waislam kwani wameiacha Din ya Mitume wote 185 . 

Kisha akasema (kuhusu kauli ya Ibrahlm), 

'Tumekukufuruni (tunakukanusheni) , na umedhihirika baina 
yetu na baina yenu uadui na bughudha abadi' 


183 Maryam : 49. Allaah anamkusudia Ibrahlm ('Alayhis-Salam). 

184 Al-Kahf : 16. Vijana wa Watu wa Pangoni waliambizana maneno haya. 

185 Kauli hii ya Mwisho ya Shaykh inapasa ifahamike kwa mujibu wa Ayah hizi. 



"Na lau wangelikuwa wanamwamini Allaah na Nabiy (Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) na yale yaliyoteremshwa kwake, wasingeliwafanya hao (Makuffar) kuwa 
Awliya' (marafiki wandani)". [Al-Ma'idah : 81] 

Na 



"Hutokuta watu wanaomuamini Allaah na Siku ya Mwisho kuwa wanafanya urafiki na 
kuwapenda wanaompinga Allaah na Rasuli Wake." [Al-Mujadilah : 22] 


Page I 68 



"Umedhihirika" - maana yake 'Umetambulika (umefahamika) na 
Umeonekana (unajulikana).' 

Na zingatia (Tafakari) jinsi Allaah alivyo amrisha ‘Uadui' kabla ya 
'Chuki'. Na hii ni kwa sababu la mwanzo ni Muhimu zaidi kuliko la 
pili. Kwani yawezekana kwamba mtu akamchukia Mushrikin, lakini 
bado hawafanyii Uadui - na kwa hali kama hiyo, atakuwa hatimizi 
wajib ambao uko juu yake; mpaka sharti (nguzo) zote mbili, Uadui 
na Chuki, azitimize. Na haipingiki kwamba ‘Uadui na Chuki' vyote 
vinatakiwa 'Kudhihirika' yaani vyote vinatakiwa Vitambulike na 
Vionekane. 

Na tambua! Kwamba ingawa 'Chuki' inahusiana na Moyo, 
haitakuwa na maana mpaka dalili au alama zake zitakapowekwa 
wazi, na ishara zake zikaonekana. Na haiwezi kuwa hivyo mpaka 
itakapofungamanishwa na 'Uadui' na Muqata'ah (kususia, kugoma) - 
kwani hapo ndipo Uadui na Chuki vitaonekana. Lakini Muwdldt na 
ushirikiano (muungano) ukiwepo (kati ya Muislam na Mushrik), basi 
hili linathibihsha kuwa hakuna chuki (moyoni). Hivyo, ni juu yako 
kutafakari jambo hili - kwani hakika litakubainishia shubuhdt 
(mashaka) nyingi." 186 

Na kama anavyouliza Allaah, 


186 Rejea katika "Sabll An-Najati Wal-Fikak" (43 - 45). Na tunamuomba Allaah ampe 
Imam Hamad Ibn 'Atlq Shafa'ah ya Mtume Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam), na amfufue pamoja naye na Maswahabah wake. 

Kwa hakika kama alivyosema Shaykh, inadhihirisha ukweli wa mashaka na tafsiri potofu 
zinazofanywa na Murji'ah. Hebu soma kauli hii "Hii inathibitisha kwamba hakuna Chuki". Na 
kama Shaykh alivyosema mwanzo, Chuki inafungamana na Moyo. Kwa hivyo, tena, hii ni Radd 
kwa Murji'ah wa Ki -Jahrni, wanaodai kuwa inajuzu (inafaa) kuungana na maadui wa Allaah 
dhidi ya Awliya' wa Allaah, na bado ukau- "penda" Uislam na "Kuwachukia" maadui wa 
Allaah. Hivyo ielewe nukta hii vizuri - Ewe ndugu yangu katika Tawhid - na isome tena kama 
unataka; kwani ni juu yako kulifahamu jambo hili - kwa sababu hakika litakufumbulia 
mashaka mengi. 


Page I 69 




^ c/' cr*} 




"Na ni nani atakayejitenga na Millat Ibrahvm isipokuwa anayeitia 
nafsi yake upumbavu ?" 187 


y/A.naai l ) j. 11 

Luj?- \yj aLo jr— -5 "' 3^3 * 4*-j y-L/ 


"Na nani aliye bora zaidi kwa Dini kuliko yule aliyejisalimisha 
kwa Allaah (kwa kushikamana na Tawhid) naye ni Muhsin 188 
(mtendaji mazuri) na akafuata Millat Ibrahtm HanTf (aliyejiengua 
na upotofu akaelemea Dini ya haki)? Na Allaah Amemchukua 
Ibraahiym kuwa ni khalTl (kipenzi )." 189 


Na Ibrahim 'Alayhis-Salam amesifiwa na Allaah kuwa, 
alLLs-l j^S\d> y* dJj Li-j?- aJJ \sj\s &\ l)IS~01 

yj l? ahJ-jfj J>\'jP l\,\ alJLij 

jiS^AiJl l)IS~ i-ij cb hl dJLi Lu>'3' 3* 


"Hakika Ibraahiym alikuwa Imaam mtiifu kwa Allaah, 
aliyeelemea haki na wala hakuwa miongoni mwa washirikina. 
(Alikuwa) Mwenye kushukuru neema Zake (Allaah); (Naye 
Allaah) Akamteua (yeye kama khalll) na Akamuongoza kuelekea 
njia iliyonyooka. Na Tukampa duniani mazuri. Na hakika yeye 
Aakhirah bila shaka ni miongoni mwa Swalihina. Kisha 
Tukakufunulia Wahy (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) kwamba: Fuata Millat (Dini ya) IbrahTm HanTf 
(aliyeelemea haki) na hakuwa miongoni mwa washirikina ." 190 


187 Al-Baqarah: 130 

188 Muhsin: Mtenda mema mwenye kufanya matendo mema kwa ikhlasw kabisa kwa ajili ya 
Allaah tu, pasipo kujionyesha au kutaka sifa au umaarufu, n.k; Na kwa shart kwamba anafanya 
mema haya kulingana na Sunnah ya Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 

189 An-Nisa': 125 

190 An-Nahl: 120 - 123 


Page I 70 



Na Allaah (Ta'ala) hakumwambia Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) kwamba afuate tu Millat Ibrahtm, bali 
alimuamrisha yeye (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
awaambie (awatangazie) wafuasi wake Wafuate Millat 
Ibrahtm - 


"Sema: Allaah Amesema kweli. Basi fuateni Millat (Dini ya) 
Ibrahim Hanif (aliyejiengua na upotofu akaelemea Dini ya 
haki) na hakuwa miongoni mwa washirikina ." 191 


Na hii ni amri ya Jumla kwa Waislam wote, sio tu 
Maswahabah (RadhiyaLlaahu 'Anhum). 


Na huyu Khalil wa Allaah, Ibrdhim Hamf 'Alayhis-Salam, 
aliwaambia baba yake na Watu wake: 




. > i- , s f 


"Je, mnaona hivyo mlivyokuwa mkiviabudu? Nyinyi na 
baba zenu waliotangulia? Basi hakika hao ni adui zangu 
isipokuwa Rabb wa walimwengu ." 192 


Na Allaah pia Anasema, 

aJU cJ-TJl VJ Ojdi*J Lf s-ijJ Li a j*->^l^jl 3^ SLj 

(3 aJSIj L^IjOrJ ^jj J_£_1S 


191 A1 'Imran : 95 

192 Ash-Shu'ara : 75 - 77 


Page I 71 



"Na Ibraahiym alipomwambia baba yake na kaumu yake: 
'Hakika mimi nime Bara ' 193 (nimejitoa katika dhima 1 na 
yale mnayoyaabudu - Isipokuwa YEYE (Allaah) Ambaye 
Ameniumba, basi hakika Yeye Ataniongoza/ Na akalifanya 
neno (la ilaha illa Allah) lenye kubakia katika kizazi chake 
ili wapate kurejea (katika Tawhid )." 194 

Mufassirun wote wameielezea Ayah hii 'Hakika mimi 
nimejitoa katika dhima na yale mnayoyaabudu. Isipokuwa 
YEYE (Allaah)' kuwa inalandana na kalimah ya Tawhld - La 
Ildha Illd Alldh. Na hiki ndicho kinachomaanishwa na 'Na 

akalifanya neno (la ilaha illa Allah) lenye kubakia katika 
kizazi chake .' 195 


Na hii "Kalimah ya Milele" Ilikuwa ni Da'wah ya Mitume na 
Anbiya' wote. Kama Allaah Anavyosema, 


OydLj! \yfSr\f illl fJj\ $ fyjj -A j Uiij 


"Na kwa yakini Tulituma katika kila ummah Rasuli (alinganie) 
kwamba: 'Mwabuduni Allaah na jiepusheni na Taghut .'" 196 


Na, 


Ih ajj f 4jl aIJ j J 






193 Bara' : Mwenye kufanya Bara'ah. Kama anavyofafanua Shaykh Al-Fawzan 
kwamba inamaanisha kukata (kutokuwa na) Mapenzi (Mahabbah), Kujali (Mawaddah), 
na Nusura (Munasarah)" baina ya Mtu na Mushrikin. Imam Is-haq Ibn 'Abdir-Rahman 
(RahimahuLlaah) anaelezea, "Msingi wa Bara'ah uko katika Utengano, ambao ni lazima 
uchipukie katika Moyo, Ulimi, na Kiwiliwih." "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/305). 

194 Az-Zukhruf : 26 - 28 

195 Zingatia namna ambavyo Ayah zote zina Ukanusho na Uthibitisho. Rejea katika 
Kipengele cha, "MSINGIWA UISLAM NA NGUZO ZAKE". 

196 An-Nahl: 36 


Page I 72 




"Na Hatukutuma kabla yako (Ewe Muhammad) Rasuli yeyote 
isipokuwa Tulimfunulia Wahy ya kwamba: 'Hakika hapana 
Muabudiwa wa haki ila Mimi (Allaah); basi Niabtidtini tnimi (pekee 
na si mwingine ).'" 197 

Na Maana ya Kaliniah hii ya Tawhid inafafanuliwa zaidi pindi 
inapofahamiwa kupitia Ibrahlm na wale wahokuwa pamoja 
naye waliposema kuwaambia watu wao. 




"Hakika sisi tumejitenga nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya 
Allaah, Tumekukufuruni (tunakukanusheni) , na umedhihirika 
baina yetu na baina yenu uadui na bughudha abadi mpaka 
mumuamini Allaah Pekee ." 198 

Imdm 'Abdur-Rahman Ibn Hasan (RahimahuLlaah) amesema baada 
ya kutaja Ayah hii (hapo juu), "Hivyo, yeyote atakayeitazama 
kiundani Ayah hii, basi ataiona Taivhid ambayo Allaah kawatuma 
kwayo Mitume wake, na Akateremsha kwayo Vitabu; Kadhalika 
ataweza kuuona ukweli (uhakika) wa wale ambao huyapinga yale 
ambayo walikuwa juu yao (walikuwa wakiyatenda na kushikamana 
nayo) Mitume na ma-Swahabah wao - (Ukweli wa) Wapingaji 
ambao ni Wajinga, Waliodanganyika, na waliohizika 
(wenyekudharauliwa) sana." 199 

Na Kuhusu swali, "Kwa nini iitwe, 'Millat Ibrahim', imhusishe 
Ibrahlm 'Alayhis-Salam tu - japokuwa Anbiya' na Mitume wote 
walikuwa katika Njia moja na (Dln) !man Moja?" 


197 Al-Anbiya': 25 

198 Al-Mumtahinah: 04 

199 "Ad-Durar As-Saniyyah'' (8/93), Kipengele cha Jihad. 


Page I 73 



Hivyo Shaykh 'Ali Al-Khudhayr (FakaLlaahu Asrahu) amejibu hili 
kwa kusema, "Sababu ya kuhusisha hili moja kwa moja na Ibrahlm 
'Alayhis-Salam ni kwa kuwa Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) amekuja katika vikundi na Makundi, ambayo yote 
yalikuwa yanadai kwamba yanamfuata Ibrahlm 'Alayhis-Salam. 
Yote yalijinasibisha na Ibrahlm 'Alayhis-Salam ; Kama vile 
ma-Quraysh walikuwa wakisema "Tunafuata Millat Ibrahim, na sisi 
(ndio ambao Ibrahim) anatuhusu zaidi." Na Mayahudi na wakristo nao 
waliwaendea (ma-Quraysh) na wakadai kwamba wanafuata Millat 
Ibrdhim, na wakasema kwamba alikuwa ni Baba yao. Kwa hiyo, 
ndiyo maana ufafanuzi huu umekuja ndani ya Kitabu, ukielezea 
hasa ni nini Millat Ibrdhim, na ni nani anayestahiki kujinasibisha 
naye." 200 

Na Allaah Anasema kuhusu Khalll wake, 

Ois” lyj LlLLJ» L015 ”^^j ^j 



"Hakuwa Ibraahiym Yahudi wala Naswara; lakini alikuwa Hanlf 
(mwenye kujiengua na upotofu akaelemea Dini ya haki) na 
Muislamu, na hakuwa miongoni mwa washirikna ." 201 




"Na wakasema: 'Kuweni Mayahudi au Manaswara (Wakristo) 
mtaongoka.' Sema (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam uwaambie): 'Bali (tunafuata) Millat Ibrahim Hanif 
(aliyeelemea haki) na wala hakuwa katika washirikina .'" 202 

Na kama Allaah alivyoelezea. 


200 Rejea mwanzo wa Sharh ya Shaykh ya "Thalathat Al-Usul" inayoitwa "Al-Wajazah" 

201 Al Tmran: 67 

202 Al-Baqarah: 135 


Page I 74 




"Hakika watu walio karibu zaidi kwa Ibraahiym ni wale 
waliomfuata na huyu Nabiy (Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) na wale walioamini. Na Allaah ni WalT 203 (Mlinzi 
Msaidizi) wa Waumini." 20i 

Na vipi mtu adai kumfuata Ibrahlm 'Alayhis-Salam, bila kupita 
katika njia aliyopita yeye - bila kuenenda kama alivyofanya yeye? 

Na Allaah anasema kuhusiana na mwenendo wa Ibrahlm Al-Khalll 
Al-Hanlf, 



"(Ibrahim akasema): Na naapa kwa Allaah, bila shaka nitafanyia 
hila masanamu yenu baada ya mkisliageuka kivenda zettu 20S . Basi 
akayavunja vipande vipande 206 , isipokuwa kubwa lao ili wapate 
kulirejea. 



Wakasema: Nani amefanya hivi kwa waabudiwa (miungu) wetu? 
Hakika yeye ni miongoni mwa madhalimu 207 . 


203 Wali : Rafiki, Mlinzi, Mlezi, Msaidizi... 

204 Al 'Imran : 68 

205 Hivyo hii inaonesha kuwa Hunafa' hupanga kwa siri kuwaangamiza Tawaghlt na Mushrikln. 

206 Allaah Anasema kuhusiana na vitendo vya Ibrahlm'Alayhis-Salam " 



"Akayakabili kwa siri akawapiga kwa mkono wa kulia." [As-Saffat : 93]. Na ni watu wangapi 
wanataka kuwafanyia hivi Tawagh.it wa zama hizi - na pengine utawajua ni akina nani Ghuraba'. 
Fa Tuba Lil Ghuraba'... 

207 Na Allaah ni Shahidi kwamba Khalll wake hakuwa Dhdlim kwa namna yoyote - Lakini badala 
yake Mushrikun ndio Madhalimu. Ni kama zama hizi, Muwahhidun si Madhalimu, lakini wenyewe 
Mushrikun ndio Madhalimu. Ni Sunnah ya Mushrikun, kuwaita Muwahhidun kuwa ni Madhalimu. 
Lakini Allaah ni Shahidi dhidi yao - na ni Wali wa Muwahhidin. 


Page I 75 



ijipt ^jip aj i/u ^yi aJ Jiij //i: Jl Uif' ijjii 

13 liAL |j-i cJjti cJll IjJll vl)j-L^io ^LJl 

IjA^-ji 0j2jglyir 0| pjfcjJL-li iLi jL^j>r ^Jj 

/p Iji/j Jf OjiJUkJl /t lidl IjJlii l^Jjt / 

4JJI Oj^ Oj-U*JLsl JU OjilaJj Li iO~Up- OpJ 

OjJ OjJ-J*j LoJj jl^J 1 _^ jlS^Oaj i-J" *J/ L» 

^jUp-li InS*L)l iSiAT UJ-j2jU 4 jSjS- IjJll 0}tal 4JJI 


Wakasema: Tulimsikia kijana akiwataja anaitwa Ibrahlm. 
Wakasema: Mleteni mbele ya macho ya watu ili wapate 
kushuhudia. 

Wakasema: Je, ni wewe uliyefanya hivi kwa waabudiwa wetu, ee 
Ibraahiym? 

(Ibrahlm)Akasema: Hapana, bali amefanya hayo hili kubwa lao. 
Hivyo waulizeni wakiwa wanaweza kunena! 

Basi wakajirudia nafsi zao, wakasema: Hakika nyinyi ndio 
madhalimu. Kisha wakarudia hali yao ya mwanzo ya upotofu: 
(Wakasema): Hakika (wewe Ibrdhtm) Umekwishajua kwamba 
hawa hawasemi. 

(Ibrahlm) Akasema: Je, basi mnaabudu badala ya Allaah 
isiyokunufaisheni kitu chochote na wala kukudhuruni? Aibu 
yenu nyinyi! Na vile mnavyoviabudu badala ya Allaah. Je, hamtii 
akilini? 

Wakasema: Muunguzeni na mnusuru waabudiwa wenu, mkiwa ni 
wafanyao (kunusuru )." 208 


208 Al-Anbiya': 57 - 68 


Page I 76 




Na, 


j iji tj dijj i] 1^31 IjJll 


"Wakasema: 'Mjengeeni jengo kisha mtupeni katika moto 
uwakao vikali mno.'" 209 


Kuhusu (kauli ya) "kijana akiwataja (akiwasema vibaya 
miungn yetu)" Wanazuoni wa Tafsir wameelezea kwamba hii 
inamaanisha kuwa Ibrahim 'Alayhis-Saldm aliwatukana 
Tawdghit, aliwakebehi, aliwashutumu, na aliwalaani (na 
hatimaye akayavunja) 210 . 

Shaykh 'Abdur-Rahman Ibn Naswir As-Sa'di 
(RahimahuLlaah) anaelezea Ayah "Aibu yenu nyinyi!..." 
kwamba, "Ni nani aliyempotevu zaidi yenu; aliyeangamia 
(kwa ujinga) zaidi yenu; Muovu zaidi yenu? (Ni) Nyinyi na 
Mnavyoviabudu kinyume na Allaah. Jaribuni kutafakari hali 
ya maradhi yenu haya. Kwani unapopoteza akili zako, na 
ukazama katika mambo ya kijinga na upotevu badala ya 
(kushikamana na) Haqq - hapo ndipo hayawani (mnyama) 
huwa ni bora zaidi yako wewe ." 211 


209 As-Saffat: 97 

210 Na kama mtu akimfuata Ibrahlm 'Alayhis-Salam katika hili, hautasikia 
kitu kutoka kwa Jahmiyyah isipokuwa makelele ya "Fitnah". Japokuwa 
Allaah ameshabainisha kwamba Shirk ni fitnah na dhulmah kubwa, na 
kwamba ni mbaya zaidi kuliko Kuua. 

211 Rejea katika "Taysir Al-Karim Ar-Rahman" (475 - 476), Katika 
Al-Anbiya' : 57 - 68. Kauli ya Shaykh kuhusiana na wanyama inaegemea 
katika Ayah 

"Hao ni kama wanyama, bali wao ni wapotovu zaidi." [Al-A'raf: 193] 


Page I 77 



Na Allaah (Ta'ala) Anasema kuhusu Ibrahim 'Alayhis-Salam 
na baba yake. 



"Ee baba yangu! Hakika mimi imekwishanijia elimu isiyokufikia 
wewe; basi nifuate nikuongoze njia iliyonyooka. 

Ee baba yangu! Usimwabudu shaytwaan. Hakika shaytwaan kwa 
Ar-Rahmaan daima ni muasi. 

Ee baba yangu! Hakika mimi nakhofu kukushika adhabu kutoka 
kwa Ar-Rahmaan, utakuja kuwa wall (rafiki) kwa shaytwaan. 

Akasema: "Unachukia waabudiwa wangu ee Ibrahlm? Usipokoma, 
bila shaka nitakupiga mawe; na niondokelee mbali kwa muda 
mrefu!" 

"(Ibrahlm) Akasema: P— Amani iwe juu yako 212 

Nitakuombea maghfirah kwa Rabb wangu. Hakika Yeye 
daima kwangu ni Mwenye huruma sana ." 213 


212 Wanazuoni wanasema kuwa hii ilikuwa ni salamu ya maagano. Lakini umekatazwa 
Ummah wa Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kuwapa salamu Makuffar, kama 
inavyodhihirika katika hadithi ambapo Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
amekataza hilo. Imesimuliwa kutoka kwa Abu Hurayrah (RadhiyaLlaahu 'Anhu) kwamba 
Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema: "Msianze kuwasalimia 
Mayahudi na Wakristo, na mkikutana na mmoja wao njiani, basi mbaneni katika sehemu 
mbaya" Imesimuliwa na Muslim na At-Tirmidhi. 

213 Maryam : 43 - 47 


Page I 78 



Lakini baadaye Allaah alikataza moja kwa moja kuwatakia 
Maghfirah (Msamaha) Mushrikin, 



"Haimpasi Nabi na wale Walioamini kuwaombea 
Maghfirah Mushrikin Japokuwa ni Jamaa zao wa karibu 
baada ya kuwabainikia kwamba wao ni watu wa moto 
uwakao vikali mno. 

Wala haikuwa Ibrahim kumuombea Maghfirah baba yake, 
isipokuwa kwa sababu ya ahadi aliyoahidiana naye. Kwa 
Vakini Ibrahim alikuwa ni Awivdh 21i (Mwingi wa kurejea 
kwa Allaah), (na) Mvumilivu ." 215 

Na baada ya hili, akawaambia watu wake, pamoja na baba 
yake. 




"Hakika sisi tumejitenga nanyi na yale mnayoyaabudu 
badala ya Allaah, tunakukanusheni, na umedhihirika baina 
yetu na baina yenu uadui na bughudha abadi mpaka 
mumuamini Allaah Pekee ." 216 


214 Awwah : Mtu mwenye kumuomba Allaah kwa Unyenyekevu, Anamtukuza, na 
Anamdhukuru sana. 

215 At-Tawbah : 113 -114 

216 Al-Mumtahinah: 04 


Page I 79 



Shaykh Abu Muhammad al-Maqdisi (FakaLlaahu Asrahu) 
anasema: 

"Kuna baadhi ya watu wanadhani kuwa kuita kwa Millat 
Ibrahim katika zama hizi kimafanywa kwa kusoma Tawhld tu 
na vigawanyo vyake vitatu, na kuizingatia ki-nadharia - ili 
hali wako kimya wamewanyamazia Mushrikin, bila 
kutangaza na kuwaonyesha uadui, wao na Shirk zao. Hivyo 
tunawaambia watu kama hawa - Millat Ibrdhim ingekuwa 
kama hivyo - Kwa nini watu wake walimtupa Motoni kwa 
ajili ya Millah hii? 

Angeweza kuongea nao kwa upole, na akazinyamazia Shirk 
zao. Asingeidhalilisha Miungu ya Watu wake, wala 
asingeonyesha Uadui dhidi yao. 

Ingemtosha yeye kuwafundisha "Taivhid" wafuasi wake kwa 
nadharia, ambayo isingehitaji vitendo vyovyote, kama 
Al-Wala' (kushirikiana na kushikamana na yeyote 
aliyeshikamana na Tawhld), Al-Bard' (Kujitenga na 
Mushrikin), Al-Hubb (Kuwapenda watu wa Tazvhid), 
Al-Bughdh (Chuki dhidi ya Mushrikin na Shirk zao), 
Al-Mu'ddat (Uadui dhidi ya Mushrikin), Al-Hijrdn (Kujitenga/ 
Kuwahama Mushrikin )?" 217 

Imdm 'Abdil-Latlf Ibn 'Abdur-Rahmdn (RahimahuLlaah) 
amesema "Haiwezekani mtu akaifahamu Taivlud na 
akaitendea kazi, na asiwe na Uadui dhidi ya Mushrikln. Kwa 
hiyo, yeyote ambaye hana uadui (si mkali) na washirikina, 
basi haiwezi kusemwa kuwa anatenda kwa mujibu wa 
Tazvhld, wala kwamba anaifahamu ." 218 


217 Rejea katika Kitabu cha Shaykh kiitwacho, "Millat Ibrahlm". 
(Tanbihi ya Mfasiri: uk.17) 

218 "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/167), Kipengele cha Jihad. 


Page I 80 



Shaykh Abu Muhanimad Al-Maqdisl (FakaLlaahu Asralm) 
anaendelea: "Na kwa Hakika Ibrdhim 'Alayhis-Saldm 
alimfanyia Bard'ah mtu ambaye alikuwa karibu naye sana 
(baba yake), baada ya kumbainikia yeye kwamba baba yake 
hakutaka kuiacha Shirk na Kufr - "Lakini ilimpombainikia yeye 
kzvamba yeye (baba yake) ni adui wa Allaah, alijitenga naye.” Na 
hii ilikuwa baada ya yeye ameshamlingania baba yake kwa 
Hikmah na mawaidha mazuri; na ndiyo maana utamuona yeye 
akisema kabla. 


ifjj oikiiJ bpb $ kilp ik of 



"Ee baba yangu! Hakika mimi nakhofu kukushika adhabu 
kutoka kwa Ar-Rahmaan, utakuja kuwa wali (rafiki) kwa 
shaytwaan." 219 


Na mambo kama haya yalitokea kwa Musa ‘Alayhis-Saldm 
dhidi ya Fir'awn, baada ya Allaah kumtuma Musd Alayhis- 
Saldm kwa Fir'awn, Allaah alimuamrisha. 


- 3 


ff jik; iii! d Vji 


"Mwambieni maneno laini, huenda akawaidhika 
akamkhofu (Allaah)." 220 


au 


Basi, Musd Alayhis-Saldm akaanza kumlingania Fir'awn katika 
Tawhid kwa maneno laini (hikmah), akitii amri ya mwanzo 
ya Allaah; Hivyo akamwambia: 




"Je, unataka utakasike (kutokana na Kufr na Shirk kwa kusilimu)? 
Na nikuongoze kwa Rabb wako, (ili) umuogope?" 221 


219 Maryam : 41 - 50 

220 Taha : 44 

221 An-Nazi'at: 18 - 19 


Page I 81 



Na alimuonyesha Fir'aivn ishara na miujiza mbalimbali. 

Lakini Fir'awn alipodhihirisha kukanusha, Kiburi na Ukaidi 
katika bdtil - basi Musd 'Alayhis-Salam alisema kama 
anavyosema Allaah, 



"Kwa yakini umekwishajua kwamba hakuna 
Aliyeteremsha haya (ishara hizi) isipokuwa Rabb wa 
mbingu na ardhi kuwa ni dalili za kuonekana dhahiri, na 
hakika mimi nakuona ewe Fir'awn kuwa bila shaka ni 
mwenye kuangamizwa ." 222 

Kisha mwisho Musd 'Alayhis-Salam akamuomba Allaah dhidi 
ya Fir'awn, akasema: 




"Ee Rabb Wetu! Hakika Wewe Umempa Fir'awn na wakuu 
wake mapambo na mali katika uhai wa dunia. Ee Rabb 
wetu, ili wapoteze (watu) njia Yako. Rabb wetu! Ziangamize 
mali zao na fanya nyoyo zao ziwe ngumu kwani 
hawatoamini mpaka waone adhabu iumizayo ." 223 


222 Al-Isra': 102 

223 Yunus : 88 


Page I 82 



Kwa hiyo wale ambao wanaendelea kurudia-rudia Ayah za 
huruma na upole, na wanazichukua katika maana mbovu, na 
wanaziweka mahala ambapo si pake - wanatakiwa 
wasimame katika jambo hili (walisome) kwa muda mrefu, na 
walizingatie, na wahtie akilini kwa ufahamu madhubuti: 
Ikiwa wana taqwa." 

Na ilikuwa hivi hivi kwa Nabi wa kwanza, Nuh 'Alayhis- 
Salam. Na Da'wah ya Mitume wote na ma-Nabi wote ilikuwa 
ni ile - Hanifiyyah 224 , kama asemavyo Allaah, 



"Amani iwe juu ya Nuwh ulimwenguni. Hakika hivyo 
ndivyo Tunavyolipa wafanyao ihsaan. Hakika yeye ni 
miongoni mwa waja Wetu Waumini. Kisha 
Tukawagharikisha wengineo. Na hakika katika 
waliomfuata njia yake (ya tawhiyd) bila shaka ni 
Ibrahttn ." 225 


224 Kama Anavyosema Allaah, 

^Aljjl L^JlSlj \s>~y 4j L« ^jjdJl j* 



"Amekuamuruni katika Dini yale Aliyomuusia kwayo Nuwh, na ambayo Tumekufunulia 
Wahy (ee Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na Tuliyomuusia kwayo 
Ibraahiym, na Muwsaa na Tysaa kwamba: "Simamisheni Dini na wala msifarikiane humo. 
Yamekuwa magumu kwa washirikina yale (Tawhid) unayowalingania." [Ash-Shura : 13] 

225 As-Saffat : 79 - 83. Hivyo hii inathibitisha kwamba Millat Ibrahlm, ingawa 
inafungamanishwa na Nabl Ibrahlm 'Alayhis-Salam - ilikuwa ni Manhaj ya Anbiya' 
wote kabla yake, kama vile Nuh 'Alayhis-Salam. 


Page I 83 



Na Nuh 'Alayhis-Salam amesema kumhusu mwanae ambaye 
hakuikubali Hanifiyyah, 


■>b 53 H iiapj 513 




0 ! 


-ri) 


jlli 


* *■ 

Nj ry 


& % 
11 %! ^l 


viLUf 4 jl £jj 13 jll Jyjjflil 

jUU 4j viX! (3*^ !-* 

vjU^Url Ur 4 Ujisj Ol 


"'Rabb wangu! Hakika mwanangu ni katika ahli zangu, na hakika 
ahadi Yako ni ya kweli 226 , Nawe ni Mwadilifu zaidi wa 
wanaohukumu kuliko mahakimu wote/ Akasema: 'Ee Nuh! 
Hakika huyo si miongoni mwa ahli zako. Hakika yeye ni 
(mwenye) 'amali zisizokuwa njema. Basi usiniombe yale 
usiyokuwa na elimu nayo. Hakika Mimi nakuwaidhi usijekuwa 
miongoni mwa majahili.'" 227 


226 Shaykh 'Abdur-Rahman As-Sa'di anasema katika Tafsir yake (uk.338) ya sura hii, "Ahadi yako ni 
ya kweli, kwani uliniambia 

diUij JUi uUjj ^ U-i ^f-i 

"Beba humo (jahazini) katika kila aina ya jozi; jike na dume na ahli zako." [Hud : 40] 

Yawezekana kwamba Nuh 'Alayhis-Salam alikuwa akiihurumia familia yake, na alifikiri kuwa Allaah 
amemuahidi kwamba ataikoa familia yake yote - akidhani kwamba Ahadi ilikuwa ni ya Jumla - wote 
Waumini na Makuffar katika familia yake. Kwa hiyo ndiyo maana aliomba Du'a hii. Lakini bado, 
alirejesha jambo lake kwa Allaah, kwa kusema, 

"Nawe ni Mwadilifu zaidi wa wanaohukumu kuliko mahakimu wote." [Hud : 45]. 

Ayah hiyo kiuhalisia inakamilka kama 

JjUl aJp i XS diialj JSrjj Jpi 

"Beba humo (jahazini) katika kila aina ya jozi; jike na dume na ahli zako; isipokuwa yule ambaye 
imemtangulia kauli ya hukmu" [Hud : 40]. 

227 Hud : 45 - 46. Tazama jambo hili linavyofanana na jambo la Ibrahlm 'Alayhis-Salam 
na baba yake, na Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na Abu Talib. 


Page I 84 



Na Nuh 'Alayhis-Salam, Nabi wa kwanza alimuomba Allaah 
dhidi ya watu wake washirikina, akasema 


ijjjM u* 'jyo* vi jftJUaJi V5 ijI^T Alj 

jjj v ijUait JJi jjS ^5 ijvj ijLjjtj 

Ulp ijUi 01 oJji jijs ^ ^j 

jufij^u vi jib Vj 


"'Na wamekwishawapoteza wengi. Na wala Usiwazidishie 
madhalimu isipokuwa upotofu. Kutokana na hatia zao; 
walizamishwa, kisha wakaingizwa motoni, basi hawakupata 
mwenye kuwanusuru yeyote yule badala ya Allaah/ Na Nuh 
akasema tena: 'Rabb wangu! Usimwache juu ya ardhi mkaazi 
yeyote yule kati ya makafiri. Hakika Wewe Ukiwaacha, 
watawapoteza waja Wako, na wala hawatozaa isipokuwa mtendaji 
dhambi, kafiri mkanushaji mno.' " 228 


Na kufanana kwa tamko la Imam wa Hunafa’ 'Alayhis-Salam kwa 
watu wake, (tamko) lenye Uadui na Chuki, Allaah Anasema, 


01S"" 0J 0 4_*jJL! Jli JJ Uj jjd Ij 

«Uy»l ljj<Jt-ll cJdjJ JJl JJl oIjL (_$jJjjj ^»UL» 

Ojjki Vj tll 1^1 ■& V ? 


"Na wasomee habari ya Nuh, alipoiambia kaumu yake: 'Enyi 
kaumu yangu! Ikiwa kukaa kwangu na kukumbusha kwangu 
Ayat (ishara, hoja) za Allaah kumekuwa ni mashaka juu yenu basi 
kwa Allaah nategemea. Basi pangeni jambo lenu na washirika 
wenu (mnidhuru), kisha jambo lenu lisifichike kwenu; kisha 
mpitishe kwangu wala msinipe muhula.' " 229 


228 Nuh : 24 - 27 

229 Yunus : 71 


Page I 85 



Na maneno kama haya yalisemwa na Mitume wote, 
Wakifuata Millnt Ibrahim na (millat) Nuh. 


Kama ambavyo Allaah anatufahamisha sisi kuhusu Mtume 
Hud 'Alayhis-Saldm, mwanzo aliwalingania wao kwa 
mawaidha mazuri (kwa upole), akiwaambia. 


.. *^/l Ijjl 0) kJJl Ijhlpl NJ 

■ -J\ 'jV f 


"Ee kaumu yangu! Mwabuduni Allaah (pekee), hamna Ildh 
(Muabudiwa wa haki) ghairi Yake. Nyinyi si chochote 
isipokuwa watungao uongo... Mwombeni 

maghfirah Rabb wenu, kisha tubieni Kwake ...." 230 


Lakini pindi watu wake walipomkataa na kumkanusha, Hud 
'Alayhis-Salam akasema. 


^ ^ ji ) s o ; ^ ^ £ s * s 0 p|( -* ofiwj 

lx-we^* 0h£j{ (3^ 

Z\3 li Sj jl OjjkJ ^ f 

Js- J,j (1)1 lj jj>-T jJSl *^/l 


"Hakika mimi namshuhudisha Allaah, na (nyinyi nyote) 
shuhudieni kwamba mimi Bari 231 (niko mbali) na ambavyo 
mnashirikisha (Pamoja Naye Allaah). Basi nifanyieni njama 
(nyote) kisha msinipe muhula. Hakika mimi nimetawakali kwa 
Allaah, Rabb wangu na Rabb wenu. Hakuna kiumbe chochote 
kitembeacho isipokuwa Yeye (Allaah) Anamkamata kwa kipaji 
chake. Hakika Rabb wangu Yuko juu ya njia iliyonyooka." 232 


230 Hud : 50 - 60 

231 Barl': Kisawe cha Bara'. 

232 Hud : 54 - 56 


Page I 86 




Na kwa kuwa Allaah amemuamrisha Mjumbe wake Muhammad 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kufuata Millat Ibrahim - pia 
Amemuamrisha yeye, 


UJi 5i Ojjkj jjl ff IjpSi Ji 

(jyi-L^Jl il^USUl Jjj 


"Sema: 'Waiteni washirika wenu, kisha nifanyieni njama; wala 
msinipe muhula. Hakika Mlinzi wangu ni Allaah Ambaye 
Ameteremsha Kitabu, Naye Ndiye Anayewalinda na kuwasaidia 
Swalihina."' 233 


Na Allaah pia amemuamrisha Mjumbe wake (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam), 


jj- 5 jrt (jjJJI jLpI ff* dUL c5 jl (J'iJl 1451 Ij Ji 

jjJl jy jySj jl CyU LSjiyLj L^JJl Ltll -U^l ^Jl 


Sema: (Ee Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) "Enyi 
watu! Ikiwa mna shaka kutokana na Dini yangu, basi mimi 
siabudu ambavyo mnaviabudu badala ya Allaah; lakini (fahamuni 
kwamba) namwabudu Allaah Ambaye Anakufisheni. Na 
nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waumini.'' 234 


Imdm Hamad Ibn 'Atlq An-Najdl (RahimahuLlaah) amesema wakati 
akielezea Ayah hiyo hapo juu, "Kwa hiyo Allaah Amemuamrisha 
Mtume wake (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kuwatangazia 
Mushriktn: Enyi watu! Kama mnashaka na Dini yangu nilonayo - 
basi tambueni kwamba sihusiki na kwa chochote na Dini yenu. Na 
nimeamrishwa niwe Miongoni mwa Waumini, watu ambao ni 
Maadui zenu; na nimekatazwa kuwa miongoni mwa Awliyd’ wenu, 
Washirikina ." 235 


Na kama ilivyo kwa Watangu wake katika Anbiya', Nabi wa 
Mwisho aliamrishwa kutangaza Bara'ah kwa Makuffar. 


233 Al-A'raf : 195 -196 

234 Yunus: 104 

235 "Sabll An-Najati Wal-Fikak" (92 - 95), katika kipengele cha "Idh-har Ad-Dln". 


Page I 87 



Vj jie-l U OjJjli- Vj U Jipl OjJilSvJl L^jI Ij Ji 

^jjj £_l,j jipl L» jjJjlp ^jjl ^Jjp JjIp Ul 


"Sema: Enyi makafiri! Siabudu yale mnayoyaabudu. Na wala 
nyinyi si wenye kuabudu Yule Ninayemwabudu. Na wala mimi si 
mwenye kuabudu yale mnayoabudu. Na wala nyinyi si wenye 
kuabudu Yule Ninayemwabudu. Nyinyi mna dini yenu; nami nina 
Dini yangu." 236 


Imam Hamad Ibn ‘Atiq An-Najdi (RahimahuLlaah) amesema wakati 
akielezea Surat Al-Kafirun "Hivyo Allaah amemuamuamuru 
Mjumbe wake Kuwaambia Makuffdr: Sihusiki kabisa na Dini yenu; 
Na nyinyi hamhusiki kabisa na Din yangu. 


Maana (kusudio) yake ni kuonyesha kwamba Mushrikln ni 
Makuffar, na kwamba yeye (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) yuko 
mbali nao (hahusiki nao) na (yuko mbali na) Dini yao. Na yeyote 
ambaye ni Mfuasi wa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), basi 
ni wajib juu yake kusema hivi - la si hivyo, atakuwa hajaitekeleza 
dini yake. Na hii ndiyo sababu kwamba wakati ma -Swahabah 
(RadhiyaLlaahu 'Anhum) waliposhikamana na hili, walishambuliwa 
- na ndipo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akawaamrisha 
Wahdjir (wafanye Hijrah) kwenda Uhabeshi (Ethiopia). Lakini ikiwa 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alitambua kuwa 
yaruhusiwa kuwanyamazia Mushrikln - Kwa nini aliwaamrisha wao 
wahame waende ugenini nchi ya mbali?" 237 


236 Al-Kafirun : 1- 6 

237 "Sabil An-Najati Wal-Fikak" (92 - 95), Katika kipengele cha "Idh-har Ad-Din". Ukweli huu 
unatakiwa uzingatiwe kwa kina, hasa hasa baada ya kujua kwamba Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) alikuwa ni mtu mwenye huruma zaidi [Kama asemavyo Allaah, 

"Na Hatukukutuma (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) isipokuwa ni rahmah kwa 
walimwengu". Al-Anbiya': 107] 

Na nukta hii imetajwa na Shaykh Al-Islam katika kitabu chake "Sittatu Mawadhi' Min 
As-Sirah". Baada ya kuitaja Ayah, 


Page I 88 



Na Imam Hamad Ibn 'Atiq An-Najdi (RahimahuLlaah) pia amesema 
katika barua aliyomtumia 'Abdullah Ibn Salih: 

"Kwa hiyo hebu mwenye akili afikirie vizuri, na mwenye Taqwa 
achunguze kiundani - kutafuta ni sababu gani iliyowafanya ma- 
Quraysh wakamtoa mji wa Makkah (wakamfukuza) Mjumbe wa 
Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na ma-Swahabah wake 
(RadhiyaLlaahu 'Anhum), ingawa ulikuwa ni Mji Mtukufu zaidi 
(Duniani). Kisha itafahamika kuwa ma-Quraysh hawakuwafukuza 
wao [Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na ma- 
Swahabah wake (RadhiyaLlaahu 'Anhum)] , mpaka walipoitukana 
Dini yao (dini ya ma-Quraysh), na wakawaambia kuwa babu zao 
waliotangulia ni wapotevu; Na ma-Quraysh walimtaka Mjumbe wa 
Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aache mambo haya, la si 
hivyo watamfukuza yeye na ma-Swahabah wake. 238 


\jj\S~ jjj aTJI AiJb ^ 


Oli.NI 




H3I 


y r** 


* °<a 





"Hutokuta watu wanaomuamini Allaah na Siku ya Mwisho kuwa wanafanya urafiki na kuwapenda 
wanaompinga Allaah na Rasuli Wake, japo wakiwa ni baba zao, au watoto wao, au ndugu zao, au 
jamaa zao. Hao (Allaah) Amewaandikia katika nyoyo zao iymaan, na Akawatia nguvu kwa Ruwh 
(Wahyi) kutoka Kwake." [Al-Mujadilah : 22] 

Kisha Shaykh anaasema, "Kama umeshaielewa Ayah hii kwa ufahamu madhubuti na ulio sahihi, basi 
utatmbua kuwa wengi wa wanaodai (kuwa wamo katika) Din hii hawalitambui hili. Ni kitu gani 
kingine kilichowafanya Waislam kuwa na Subira katika Mateso hayo, kutekwa, madhila na kutolewa 
mji kwenda Ethiopia; Wakati huo tukumbuke kwamba Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
alikuwa ni binadamu mwenye huruma zaidi, lakini hakuwaruhusu (kujenga urafiki na Mushrikin). Na 
kwa hakika kama angefahamu kuwa yafaa kufanya kinyume chake, bila shaka angewaruhusu wao 
kufanya hivyo (kujenga urafiki na Mushrikin)." "Majmu'at At-Tawhid" (19). 

238 Baadhi ya watu wajinga wanadai kuwa ma-Swahabah (RadhiyaLlaahu 'Anhum) walishambuliwa, 
waliteswa, na walitolewa mji kwa sababu tu walimuabudu Allaah Pekee na walikataa kumuabudu 
mwingine yeyote. Lakini huu ni Uongo mbaya sana. Kwa hakika kulikuwa na Hunafa' wengi mno 
waliokataa Miungu na walimuabudu Allaah tu, kama vile Waraqah Ibn Nawfal (RadhiyaLlaahu 
'Anhu) na Zayd Ibn 'Amr Ibn Nufayl (RadhiyaLlaahu 'Anhu) na wengine wengi. Lakini bado, 
hakima kafiri aliyewatoa mji wala kuwashambulia, wala kuwatishia; Na hii ni kutokana na 
ukweH kuwa hawakuonesha/kudhihirisha Uadui na Chuki na Bara'ah dhidi ya Makuffar - 


Page I 89 



Na wakati huo huo, ma -Swahabali walikuwa wakimjia na 
wakimlalamikia juu ya Mateso na Adhabu kali walizokuwa 
wakizipata kupitia mikono ya Mushrikin, lakini aliwaamrisha kuwa 
na Subira na msimamo (Thabat), kwani wale wa kabla yao (Mitume 
waliopita) pia waliteswa, na Walisubiri mpaka mwisho. 
Hakuwaambia "(Sawa, haina neno) Acheni Kuikamisha (kuitukana) dini 
yao, na kuyabeza masanamu yao" - Kinyume chake, alikhiyari kuhama 
pamoja na ma -Swahabah wake, na akakhiyari kuiacha ardhi (mji) 
yake aliozaliwa, ingawa ulikuwa ni Mji bora katika uso wa Dunia; 



UJl cllS 'Spt Jjl J j l£l 

Ji ^i 


"Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Rasuli wa Allaah kwa 
mwenye kumtaraji Allaah na Siku ya Mwisho na akamdhukuru 
Allaah kwa wingi." 239 

Mwisho wa Maneno ya Imam Hamad Ibn 'Atiq An-Najdi 
(RahimahuLlaah) 24 °. 

Imam 'Abdur-Rahman Ibn Hasan (RahimahuLlaah) amesema 
akielezea ni namna gani As-habu Al-Kahf (Watu wa Pangoni) 
walivyokuwa juu ya Millat Ibrahlm, "Na ukitaka kufahamu ni nini 
Allaah Amefaradhisha juu ya Waja wake, katika yaliyopita - basi 
tafakari Kauli YAKE kuhusu watu wa pangoni. 


na kwa hivyo walichukuliwa hali yao tofauti na ya ma-Swahabah. Kwa nini? Kwa sababu 
ma-Swahabah walikuwa wanafuata Millat Ibrahlm kiukamilifu kulingana na Wahy (kitabu), chini ya 
mwongozo wa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam). Lakini wasingefanya hivi, wasingeteseka 
katika mikono ya Makuffar, kama Waraqah Ibn Nawfal. Kwa hiyo ewe ndugu yangu Muislam! 
Fahamu manhaj ya ma-Swahabah, na ifuate kisawasawa - kwani hakika, ni njia ya hekima (busara), 
njia ya Jannah. 

239 Al-Ahzab : 21 

240 Barua hii inapatikana katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/199). 


Page I 90 



Jp-Aj |3 ‘-^IjU^-’^Jl ‘-r'3 LLj lj-«lJ aJ^JJLS ^Lp LdiJjj 

Sf^J liT ^j-* Ij-L^I ll^ji llglg^ ISI llli -ilJ L|J| 4jj.5 clr^ 

i|3 4_Ul ^Lp ciTr^l ^j^v jJ-Ll^l tj\j OllglAo ^ «1 p OjjIj 

a£«*j ^5\Jj jt-^Lj j~“4 *—'fi-^^Jl IjJll 4_Ul *^fl lij jL-kj^-UjJpl 

illj (vip! ^5 J*jj 


"Na Tukazitia nguvu nyoyo zao 241 waliposimama wakasema: 
'Rabb wetu, ni Rabb wa mbingu na ardhi. Hatutomuomba 
muabudiwa asiyekuwa Yeye, kwani hakika hapo tutakuwa 
tumesema kauli ya kufuru ya kuvuka mpaka. 

Hawa watu wetu wamejichukulia waabudiwa pasi Naye (Allaah) . 
Kwa nini hawaleti juu yao hoja bayana? Basi nani dhalimu zaidi 
kuliko anayemtungia Allaah uongo? 

(Wakaambiana) Na mlipokuwa mmejitenga nao na vile 
wanavyoviabudu badala ya Allaah; basi kimbieni pangoni; Rabb 
wenu Atakufungulieni rahmah Zake, na Atakutengenezeeni 
wepesi katika jambo lenu.' " 242 


241 Shaykh Taqiyyuddin Al-Hilall na Shaykh Muhammad Muhsin Khan wamesema 
kuhusu nguvu na msimamo huu, "Kwa nuru ya Iman juu ya Allaah iliyomiminwa juu 
yao, Subira ili kuvumilia kutengana na ndugu na jamaa zao na makazi/majumba yao." 

242 Al-Kahf : 14 - 16. Na kama Allaah anavyoahidi, 

l rt <y *5 liplj i <j j-Ui j-y* 3^144 

A_Ul ^Lp ej>r\ JjLi Oj^iJl aSjJj ^ ^Jj-^jj ^-U^ cli IJ^U^ 

"Na anayehajiri (anayefanya Hijrah) katika njia ya Allaah atapata katika ardhi mahali pengi 
pa kukimbilia kujihifadhi na rizki. Na atakayetoka nyumbani kwake akiwa ni mwenye 
kuhajiri kwa ajili ya Allaah na Rasuli Wake, kisha mauti yakamfikia, basi ujira wake 

umehakikika kwa Allaah." [An-Nisa': 100] 


Page I 91 



Kwa hivyo walifahamu kwamba Dini yao haisihi bila Kujitenga 
na Mushrikm, na kujitenga na Tawaghit. Na walifahamu kwamba 
wanatakiwa kufanya hivi hata kama hawatapata mahala 
pakwenda isipokuwa pangoni ndani ya Mlima ufukweni. 

Kwani walisema, "Je, Tunatakiwa kuhajir kwenda wapi... Hakuna 
nclii ya Kiislam... Hatuna Imdm... Hatuna wa kutuunga mkono???" 
Je? Walilamika kuhusu mambo haya, kama watu hawa Wajinga, 
ambao wamekhiyari Maisha ya Dunia Juu ya Dini, 
wanavyolalamika?" 243 


Na Nabi Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
ametuarifu kwamba "Hakika Allaah Amenifanya mimi Khalil, kama 
alivyomfanya Ibrdhim kuwa Khalil ." M4 

Kwa hiyo Allaah (Ta'ala) Amemuamrisha Mjumbe wake 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kufuata Millat Ibrahim, kama 
ilivyotangulia (kutajwa) - na akafanya hivyo. 


Kama ambavyo Ibrdhim Al-Khalil 'Alayhis-Saldm alivyowatukana na 
kuwalaani Tawdghit wa watu wake - (Naye) Muhammad 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alifuata (mwendo huo). 


Kama Anavyosema Allaah(Ta'ala), 


I-SCiAl (jjsl Ijjjs (1)1 I^jjjJl iJlj IS|j 


"Na wanapokuona wale waliokufuru (Ewe Muhammad 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hawakuchukulii isipokuwa 
mzaha (Wakisema): 'Je, huyu ndiye anayewataja (vibaya) 
waabudiwa wenu?' " 245 


243 "Ad-Durar As-Saniyyah'' (8/92-93), Kipengele cha Jihad. Allaah 
Amrahamu Shaykh, ni kama vile alikuwa anajadiliana na Murji'ah wa leo... 

244 Imesimuliwa kutoka kwa Jundub, Rejea katika Muslim (532). Hadithi hii 
pia imesimuliwa na Ibn Majah kutoka kwa 'Abdullah Ibn 'Amr katika hadithi 
dhaifu. 

245 Al-Anbiya': 36 


Page I 92 



Ma-'Ulama wa Tafslr wamesema kwamba hii 'huyu ndiye anayewataja 
(vibaya) waalmdiwa wenu?' ina maana kwamba Nabl (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) aliilaani, aliitukana na aliibeza (aliidharau) 
miungu yao 246 . 


246 Kuhusu kinachomaanishwa na Ayah, 

4 _lSi ^jj.Ji 


) LwmO 


* 


"Na wala msiwatukane wale wanaowaomba asiyekuwa Allaah; wasije nao kumtukana 
Allaah kwa uadui bila ya ujuzi." [Al-An'am : 108]. 

Ayah hii inakataza tu kuitusi miungu yao pasi na hekima, na kutumia Lugha chafu. Lakini 
kuitukana kwa hekima, ili kuwafanya wao waitambue Tawhld, kama walivyofanya Anbiya' 
wote, hakika huu ni Wajibu (lazima). Kama ambavyo Allaah anaelezea kuhusu Miungu ya 
Mushrikln, 


UJl L \ °1 (jVj 


"Hakika wale mnaowaomba badala ya Allaah hawawezi kuumba nzi japo wakijumuika 
kwa hilo. Na nzi akiwapokonya kitu chochote kile hawawezi kukiambua tena." 
[Al-Hajj : 73], 


Na, 


"Na wale mnaowaomba (na kuwaabudu) badala ya Allaah hawawezi kuwanusuru na wala 


hawawezi kujinusuru nafsi zao wenyewe." [Al-A'raf : 197], 

Na kama ambavyo Ibrahlm 'Alayhis-Salam alivyowalaani Mushrikln akisema, 

£ 4 . ,-r 




"Kwa yakini mlikuwa nyinyi na baba zenu katika upotofu bayana." [Anbiya': 54]. 

Vivyo hivyo hii leo, hairuhusiwi kuwashutumu (kuwatusi) Tawaghlt pasi na hekima. Badala 
yake, tunatakiwa kuwalaani wao kwa namna ambayo watu watafahamu jinsi ambavyo 
Tawaghlt ni Murtaddln na hivyo wanatakiwa kutengwa; kwa kudhihirisha 
muungano/ushirikiano wao na Makuffar dhidi ya Waislam, kwa kubainisha Kasoro zao na 
Mateso yao dhidi ya Mujahidln. Na wakati Murji'ah wanapotumia Ayah hii 
kuwatukuza/kuwasifu Tawaghlt - basi inatakiwa ikumbukwe kuwa mtu ambaye Ayah hii 


Page I 93 



Na hii inadhihirika katika Ayah kama. 


j jAh fijblj $ 5.1^ ^ 15 

^Judi 4^ vi 


"Je, mnaona hivyo mlivyokuwa mkiviabudu? Nyinyi na 
baba zenu waliotangulia? Basi hakika hao ni adui zangu 
isipokuwa Rabb wa walimwengu ." 247 


Kama ambavyo Ibrdhim, Imam wa Hunafd' alivyosema, 

dljj! 4 JJ 1 lii 


iliteremka kwa ajili yake - ndiye ambaye aliyewaua Tawaghlt, na aliyavunja Masanamu. 
Je yaweza kusemwa kuwa hakuifahamu/ hakuielewa hii Ayah? Na hata Mushrikin 
walimsema Mtume Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kuwa ni mtu 
ambaye, "... Amewakebehi wakubwa (Mabwana) wetu, amewalaani mababu zetu, 
ameitusi dini yetu, ameigawa Jamii yetu, na ameishambulia Miungu yetu". Je yaweza 
kusemwa kuwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakuelewa maana ya Ayah 
hii? Lakini aliielewa vizuri kabisa Ayah hii - na Qur-an haigongani yenyewe. Ayah hii 
inakataza tu kuwashutumu/kuwatukana Tawaghlt bila hekima, kwani matokeo yake 
yanaweza kuwa hasi (mabaya). Lakini kwa kutumia busara/hekima katika kuwakebehi 
na kuwatusi Tawaghlt wao - basi hili litawafanya Mushrikln kutafakari juu ya uovu 
(ubaya) wa Shirk na Kufr. Na kama Ibrahlm 'Alayhis-Salam alivyosema, 

4_Ui *-S\J 

"Aibu yenu nyinyi na vile mnavyoviabudu badala ya Allaah. Je, hamtii akilini?" 
[Al-Anbiya': 67]. 

Je yaweza kusemwa kuwa hakuna aliyejua miongoni mwa Anbiya' (SwallaLlaahu 
'Alayhim wa Sallam)? Wa na'udhu BiLlah! 

247 Tanbihi ya Mfasiri: Ash-Shu'ara : 75 - 77 


Page I 94 



"Hakika mnaabudu badala ya Allaah masanatnu 24S , na mnaunda 
uzushi." 249 


Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) pia alisema, 




"Hayo si chochote isipokuwa ni majina mmeyaita nyinyi na baba 
zenu, wala Allaah Hakuyateremshia dalili yoyote." 250 

Na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliwatukana Tawdglnt 
wao kiasi ambacho Washirikina wakasema, "Karibu angetupotoa na 
miungu yetu, lau tusingelikuwa wenye subira na wenye kudumu 
kuwaabudu!" 


Na viongozi wa Mushrikin walilalamika Kuhusu Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) wakisema, "Hatujawahi 
kumvumilia mtu kama tulivyofanya kwa Muhammad... 
Amewakebehi wakubwa wetu, amewalaani Wazee wetu, 
ameitukana dini yetu, ameigawa (ameigombanisha) Jamii yetu, na 
ameituhumu (ameishambulia) miungu yetu! Tumemvumilia sana 
katika Jambo kubwa (la hatari)." Baada ya kusema haya, Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akawajibu akiwa mbele yao, 


248 Katika Shari'ah, kitu chochote chenye kuishi, mtu au kitu, chenye kuelekezewa 'Ibadah 
badala ya Allaah, kinaweza kuitwa "Sanamu". Kwa hiyo kwa maana hii, "Sanamu" ni sawa na 
Taghut. Na ushahidi wa hili ni hadithi iliyosimuliwa na Abu Hurayrah (RadhiyaLlaahu 
'Anhu), kwamba Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema, "Ee Allaah! Usilifanye 
kaburi langu ni Sanamu lenye kuabudiwa (kufanyiwa 'lbadah)." Imepokewa na Imam Malik 
Katika "Al-Muwatta" (414), Imam Ahmad Katika "Al-Musnad" (7352), Ibn Sa'd Katika 
"At-Tabaqat" (2/241 - 242), na Abu Nu'aym katika "Al-Hilyah" (7/317). Imesahihishwa na 
Imam Ibn 'Abdil-Barr katika "At-Tamhld" (5/41), Shaykh Al-Albanl katika "Ghayat 
Al-Maram" (126), "Mishkat Al-Masablh" (715), "Fiqh As-Slrah" (53), na Ibn Taymiyyah 
amesema kwamba hadithi hii ni "Thabit" (imethibishwa) katika "Huquq Al Al-Bayt" (58). 

249 Al-'Ankabut: 17 

250 An-Najm: 23 


Page I 95 



"Sikilizeni (maneno haya) - Enyi kundi la ma-Quraysh! 
Naapa kwa yule ambaye Nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake! 
Hakika, Nimekuja kuwachinja." 251 

Kama ambavyo khaltl wa Allaah, Ibrahim 'Alayhis-Saldm alivyosema. 



"Mapenzi baina yenu ni hapa tu Duniani, lakini Siku ya 
Qiyaamah, Mtakataana (mtakanushana) wenyewe kwa wenyewe, 
na mtalaaniana nyinyi kwa nyinyi, na makazi yenu yatakuwa 
motoni na hamtopata wa kukunusuruni." 252 

Kadhalika Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), khalil wa 
Allaah, amesema, 



"Starehe kwa kufuru yako kidogo tu; hakika wewe ni miongoni 
mwa watu wa motoni." 253 


251 Imesimuliwa na Ahmad Ibn Hanbal (RahimahuLlaah) katika Musnad yake (11/203, na 7036). 
Imam Ahmad Shakir (RahimahuLlaah) amesema sanad yake ni Sahih, na amesema, "Isnaduhu Sahih". 
Pia amesema kwamba imetajwa na Ibn Hajar Al-Haythaml katika Mujma' Az-Zawa'id (6/15 - 16), na 
imetajwa na Ibn Hajar Al-'AsqalanI katika A1 Fat-h (7/128), na Ibn Kathir amesema kwamba 
imesimuliwa na Al-Bayhaqi katika At-Tarikh (3/46). Kutoka kwa 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al-'As. Na 
Shaykh Al-Albani amesema kuwa ni "Hasan" katika "Sahih Al-Mawarid (1404). Hi ni hadithi 
inayojulikana kama "Laqad Ji'tukum Bidh-Dhabh". 



"Na wala hatamki kwa hawaa. Hayo si chochote isipokuwa ni Wahy unaofunuliwa." 
[An-Najm : 3 - 4] 

252 Al-'Akabut: 25 

253 Az-Zumar: 08 


Page I 96 



Hebu tutazame (tuangalie) jinsi Ibrahim ' Alayhis-Salam 
alivyowaharibu Tawdghlt ya watu wake - na kisha 
akawakebehi wao zaidi baada ya kuwaua Tawaghit wao 254 . Vilevile 
Nabi (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliwaua Tawaghit wengi 
kipindi yuko Makkah 255 . 

Kama ilivyo katika hadithi ifuatayo iliyosimuliwa na 'Ali bin Abi 
Tdlib (RadhiyaLldhu 'Anhu), "Mimi na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) tulienda Al-Ka'bah, kisha Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) akaniambia "chuchumaa chini" kisha akapanda 
mabegani kwangu, nami nikamnyanyua juu; Lakini Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akaona kwamba mimi nilikuwa 
dhaifu (siwezi kumnyanyua juu vizuri). Hivyo akashuka, na kisha 
akachuhumaa - na akaniambia, "Ewe 'Ali! Panda mabegani 
kwangu." Basi nikapanda katika mabega yake, na akaninyanyua juu 
kabisa mpaka nikahisi kwamba ningetaka kufika angani ningeweza 
kufanya hivyo. Kisha nikapanda juu ya Al-Ka'bah, na kulikuwapo 
baaadhi ya masanamu. Kulikuwa na mataa yaliyoyazunguka kulia 


254 Neno "kuwaua Tawaghit" linafaa kwa kuwa Yahudi Ka'b Ibn Al-Ashraf aliitwa Taghut - na 
ma-Swahabah waliamrishwa na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kumuua. Kwa hiyo 
pia inafaa kusema "Kuwaua Tawaghit" ni katika Millat Ibrahim. Rejea katika kitabu cha Shaykh 
Abu Jandal Al-Azdi (Faris Az-Zahran!) "Tahridh Al-Mujahidin Al-Abtaal 'Ala Ihya' Sunnat 
Al-Ightiyal". 

255 Yaani kipindi cha kabla ya Hijrah. Inafahamika kwamba Waislam walikuwa Madhaifu na 
wachache katika kipindi hiki - Lakini bado Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alikuwa 
madhubui katika Millat Ibrahlm - pasipo kujali Lawama za wenye kulaumu. Ni muhimu 
kuujua ukweli huu, kwani wapotevu wengi wanadai kwamba Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) hakuwahi kuwashambulia Tawaghlt katika kipindi cha Makkah (alipokuwa 
Makkah), Lakini aliwaharibu Tawaghlt baada ya Fat-h Makkah; Lakini huu ni Uongo. 
Aliwaharibu Tawaghlt hata alipokuwa miongoni mwa Makuffar, hata wakati Waislam 
wahpokuwa Madhaifu - bila kuogopa lawama za wenye kulaumu. Kwa sababu 
kuwaua/kuwaharibu Tawaghlt ni sehemu muhimu ya Hanlfiyyah na Tawhld - bila 
kuwaharibu Tawaghlt, hakuna mtu atadai kiukweh kuwa yuko katika Millat Ibrahlm 'Alayhis- 
Salam. 


Page I 97 



na kushoto, mbele na nyuma yao. Basi Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akaniambia "Yatupe!" 
Hivyo nilipoyatupa (nilipoyavunja), yalivunjika-vunjika kama vile 
yalikuwa yametengenezwa kwa vioo vyepesi. Nikashuka katika 
mabega ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na sote 
tukaondoka taratibu, ili wasije (watu) wakatuona." 256 

Na katika hadithi nyingine, "Kulikuwako na Masanamu juu ya al- 
Ka'bah; hivyo nikamnyanyua juu Nabi SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam (ili ayavunje), lakini sikuweza. Hivyo akaninyanyua mimi 
juu, na kisha nikayavunja (yote)." 257 Na katika usimulizi mwingine 
(kuna maneno), "Na hayakurudishiwa (hayakuwekwa juu ya al- 
Ka'bah) tena." 258 


Kwa hiyo hivi ndivyo Waislam walivyoitekeleza Tawhld kipindi cha 
Makkah. Na inajulikana ni namna gani kilikuwa kipindi cha 
Madinah kuhusiana na Hanifiyyalv. 





"Basi waueni washirikina popote muwakutapo, na wachukueni 
(mateka) na wahusuruni, na wakalieni katika kila sehemu ya 
uvamizi." 259 


256 Kwa hiyo tena, hii inaonesha wajibu wa kupanga kwa siri (kuwaua) kuwaangamiza 
Tawaghlt na Mushrikin. Hadithi hii imepokelewa katika "Musnad Ahmad" (1/84), katika 
Musnad ya 'All (RadhiyaLlaahu 'Anhu). Pia hadithi kama hii imesimuliwa na Al-Khatlb 
Al-Baghdadl katika "Tarikh Baghdad" (13/302 - 303). Katika hadithi hii Masanamu yalikuwa 
yamefungwa imara kwa chuma; na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alimuamuru 
yeye "Kuyavunja (vipande vipande)." Muhaddith Ahmad Shakir (RahimahuLlaah) amesema, 
"Isnad yake ni Sahlh... na ni dhahiri kwamba tukio hili lilitokea kabla ya Hijrah." 

257 "Musnad Ahmad" (1/151) 

258 Imepokewa na Al-Haythaml katika "Mujma' Az-Zawa'id" (6/23), Sura ya "Takslruhu 
Al-Asnam". Kisha akasema kuwa Wasimulizi wake wote ni madhubuti (wa kuaminika). 

259 At-Tawbah: 05 


Page I 98 



Na, 


iLS LjLLsIL- L ^ JS' J-NJ ^J&yUdWJ cU*>- j 


"Basi wakamateni na waueni popote muwapatapo. Na hao 
Tumekufanyieni hoja zilizo bayana dhidi yao (za kujuzu kupigana 
nao na kuwaua)." 260 


Na baada ya yote haya, hebu tuseme kile ambacho Baba wa Hunafd' 
aliamini kilikuwa ni Amani na Usalama. Hili ni Muhimu kwa sababu 
watu wengi hivi sasa wana mawazo potofu kuhusu maana ya 
Usalama, na hawajui ni nani ambaye ndiye hasa anafanya kazi ya 
kuweka Usalama. 


Baba wa Waislam, Hamf, Khalil, amesema; 

o^LLj?^/! LUT ^lLLI idji ^JjL>T 

"Ee Rabb wangu! Ujaalie mji huu (Makkah) uwe wa amani; na 
Uniepushe na wanangu kuabudu masanamu 261 . Rabb wangu! 
Hakika hao (masanamu) wamepoteza wengi sana katika watu." 262 

Kwa hiyo tazama kwa macho yako, na sikia kwa masikio yako - Jinsi 
Nabi huyu alivyoambatanisha Usalama na Kufr Bit-Taghut na 
Tawhid . . .Na itazame Ayah tena - Na Je, unaona kwamba 
amebainisha kuwa Tawdghit ndio ambao hupoteza watu, na kwamba 
ndio ambao huondoa Usalama kwa watu? 


260 An-Nisa': 91 

261 Kumbuka yale yaliyosemwa mwanzo - sanamu ni sawa na Taghut. 

262 Ibrahim : 35 - 36. Al-'Allamah Ibrahim At-Taymi (RahimahuLlaah) alikuwa 
akipenda kusema, "Nani atathubutu kuhisi amani kutokana na Shirk hali yakuwa Nabl 
Ibrahlm ('Alayhis-Salam), Khalll wa Allaah, anaogopa kwani anamuomba Rabb wake, 
"Niepushe mimi na wanangu kuabudu masanamu". Imesimuliwa na At-Tabarl na Al- 
Qurtubl katika Tafslr zao za Ayah hii. 


Page I 99 



Na ndiyo maana Imdm Muhammad bin 'Abdid-Wahhdb 
(RahimahuLlaah) amesema wakati akielezea hadithi inayohusiana 
na jambo hili 263 , "Hivyo hili ni moja ya Jambo kubwa (Muhimu) 
sana linalobainisha maana ya Ld Ilaha Illa Allah. Kwani hakika, 
Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hajafanya kuwa 
"kutamka" kalimah hii inatosha kuhifadhi damu na Mali ya mtu; 
Badala yake, hajafanya hata "kuijua maana" ya kalimah hii kuwa 
yatosha 264 ; 

Badala yake hajafanya hata "Kuiamini” kalimah hii kuwa yatosha; 
Badala yake hajafanya kwamba "Mtu asipomuabudi yeyote isipokuwa 
Allaah" kuwa yatosha kuhifadhi Uhai wake na Mali yake 265 . 
Kinyume chake - Nabi (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hajatoa 
hifadhi ya damu na mali ya mtu, mpaka watimize Kufr Bit-Taghut. Na 
yeyote atakaye tia shaka au wasiwasi (katika kumkufurisha Taghut), 
basi Damu yake na Mali yake haijahifadhika." 266 


263 Anakusudia hadithi, "Atakayesema, "Hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haqq 
isipokuwa Allaah", na akakufuru chochote chenye kuabudiwa kinyume na Allaah, basi Damu 
yake na Mali yake zimehifadhika, na ujira wake uko kwa Allaah." Imepokewa na Muslim 
katika "Sahih" yake (23). Kauli "Na akakufuru chochote chenye kuabudiwa kinyume na 
Allaah..." inaonyesha kwamba Kufr Bit-Taghut ni shart ya kuhifadhika kwa Mali na Maisha 
ya mtu. 

264 Hii ni Radd ya wazi kwa wale wanaaoisoma Tawhid na Shirk kwa Nadharia - Lakini 
kiuhalisia hawenendi katika Njia ya Ibrahim na Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
- na wanaacha vitendo na Jihad ya ma-Swahabah na Salaf; na hawaishii tu hapa - 
wanawatukana/ kuwakashifu wafuasi halisi wa Salaf, kwa kuwaita majina mabaya kama 
"Khawarij" n.k. 

265 Hii ni Radd kwa wale wanaolingania katika 'Ibadah ya Allaah Pekee - Nguzo ya Pili ya 
Tawhid ( Ithbat ), lakini hawalinganii katika Nguzo ya Kwanza, Kufr Bit-Taghut ( Nafi ). 

266 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/103). Ni kama vile Shaykh alikuwa 
anazungumzia zama hizi. Allaah awanufaishe Waislam wote kwa Hekima/Busara na Vitabu 
vyake. Na Allaah amjaalie Imam kuwa miongoni mwa wale watakaokuwa katika Kivuli cha 
Allaah, Siku ambayo hapatakuwa na Kivuli isipokuwa kivuli chake Allaah. Haya yangesemwa 
na Mmoja wetu hii leo, haraka sana angeitwa "Khawarij" kwani hatufanyi Taqlid ya 
Qusuriyyah Ki-Upofu. 


Page I 100 



Na inafahamika, kuna makundi mawili - Awliya' Ar-Rahman dhidi 
ya Awliya' Ash-Shaytan. Mabrigedia wa Tawhid, au Kundi la Shirk. 
Wafuasi wa Musa 'Alayhis-Salam, au Wafuasi wa Fir'awn. Nabi 
SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam na Wafuasi wake, au Wafuasi wa 
Abu Lahab na Abu Jahl. Maswahabah dhidi ya Musaylamah 
al-Kadh'dhab. Wafuasi wa Ahmad Ibn Hanbal dhidi ya Jahmiyyah. 
Jeshi la Ibn Taymiyyah dhidi ya Tatar. Ma-Imam wa Najd dhidi ya 
Wa- Ottoman. Muwahhidln dhidi ya Makuffar na Murtaddln . 267 

Na hii Millat Ibrdhim ndiyo inayotofautisha makundi haya mawili. 

Na ni kutokana tu na hii Taivhid tukufu, pamoja na Ukanushaji kabla 
ya Uthibitishaji, ndivyo vinavyotenganisha watu katika makundi 
mawili tofauti. Kama Allaah Anavyotufahamisha sisi, 




"Na kwa yakini Tuliwapelekea kina Thamuwd ndugu yao 
Swalih kwamba: 'Mwabuduni Allaah (Pekee, na 
Mumkufuru Taghut)Y 268 Tahamaki wakawa makundi 
mawili yanayokhasimiana." 269 


267 Na leo hii iko dhahiri kama jua lenyewe (lilivyodhahiri) - Mayahudi, Wakristo, Wahindu, 
ma-Qaddiyan, Munafiqun, na Murtaddin wote wako upande mmoja dhidi ya Muwahhidun. 
Na kila mmoja atakubaliana na hili - isipokuwa mtu ambaye ana wazimu wa kuwapenda 
Tawaghit. 

268 Kwa kuwa Salih 'Alayhis-Salam alikuwa ni Nabi, alilingania katika kitu kilekile 
ambacho kila Nabi na Rasul alikilingania. 



'Mwabuduni Allaah na jiepusheni na twaghuti." [An-Nahl: 36] 


269 An-Naml: 45 


Page I 101 




"Na mumuombe Yeye Pekee, muwe wenye kumtakasia Yeye Dini 
(na wala si Taghut). Kama Alivyokuanzisheni mtarudi (tena 
Kwake Siku ya Qiyamah). Kundi Ameliongoa, na kundi (lingine) 
limethibiti juu yao upotofu." 270 


Na, 



"Ili Allaah Apambanue waovu na wema." 271 

Na Inafahamika kwamba Da'wah ya Mitume haikuwa tu 
kuwalingania watu katika 'Ibadah ya Allaah - na yeyote mwenye 
kusema hivi, ni (Mjinga) haifahamu Da'wah ya Mitume. 
Inafahamika wazi kutokana na Qur-dn kuwa Washirikina wakubwa 
ambao Allaah aliwapelekea Mitume - walikuwa wakimwabudu 
Allaah 272 (pamoja na Taghut), na pia tayari walikuwa wanaamini 
kuwa YEYE (Allaah) ndiye Rabb Pekee, Khalicj, Raziq, Malik wa kila 
kitu kilichopo . 273 Lakini kilichosababisha Utengano ni ukweli 
kwamba Nabi (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliwaita katika 
Kufr Bit-Taghut - Kuwakanusha na kuwatupilia mbali Tawdglht wote. 
Mushrikin wakawaambia Mitume, 


270 Al-A'raf : 29 - 30 

271 Al-Anfal: 37 

272 Al-An'am : 40 -41, 63 - 64, Yunus : 12, 22 - 23, Al-Isra : 67, Al-'Ankabut: 65, Ar-Rum : 33, 

Luqman : 32, Az-Zumar : 38; "Sahlh Muslim" katika kitabu cha Hajj (2671). Pia Rejea katika "Kashf 
Ash-Shubuhat" na Maelezo yake. 

273 Al-Anfal: 48, Yunus : 31, Al-Isra : 102, Al-Mu'uminun : 84 - 89, Al-'Ankabut: 61 - 63, Luqman : 25, 
Az-Zumar : 38, Az-Zukhruf: 09 na 87, Al-Hashr : 16, Yusuf: 106. Na Rejea za Tafsir za Salaf za Ayah za 
Al-'Ankabut : 61 - 63 zitakuthibitishia kuwa wengi wa Mushrikun kamwe hawakuamini kwamba 
yeyote kinyume na Allaah alikuwa ni Al-Khaliq (Muumba), Mwenye Kuruzuku, Mmiliki, Msimamizi. 


Page I 102 



iSjfcT OIS'U jJJj SjLi-j UJl j&IJ 


"Je, umetujia ili tumwambudu Allaah Pekee (lman Billah) na 
tuache yale waliyokuwa wakiabudu baba zetu (Kufr Bit- 
Taghut)?" 274 


Na Allaah Anawaelezea Washirikina hawa kuwa. 


jj>'jJbj UJ! V| 'A V p> JJj iSl IjJlS'^Jl 

jjlk’ ^pliJ lliiT 


"Hakika wao walipokuwa wakiambiwa: 'La ilaha illa Allah', 
Hapana Muabudiwa wa haki ila Allaah, hutakabari (kibr). Na 
wanasema: 'Je, sisi kweli tuache waabudiwa wetu kwa ajili ya 
mshairi majnuniV/ " 275 


Na Allaah Amebainisha kuwa, ni Ukanushaji na Uthibitishaji 
huu wa Tawlud, ndio ambao uliwagawa watu katika Makundi 
mawili. 


^jMkJ! lyulilj UUl IjJdp! Ol Vji-j ji' j lli«3 AUj 
Sh&Jl aIIp cJk ^ ^j aIJ! ^ 


"Na kwa yakini Tulituma katika kila ummah Rasuli (alinganie) 
kwamba: 'Mwabuduni Allaah (Pekee) na jiepusheni na Taghut'. Basi 
wako miongoni mwao ambao Allaah Amewaongoa, na miongoni 
mwao ambao umethibiti juu yao upotofu." 276 


274 Al- A'raf: 70 

275 As-Saffat: 35 - 36. Kwa hiyo kauli ya Mushrikun 'Je, sisi kweli tuache waabudiwa 
wetu kwa ajili ya mshairi majnuniV.' - inaonesha kwamba Kalimah ina "Kufr Bit- 
Taghut". 

276 An-Nahl: 36 


Page I 103 



Na wale ambao waliongolewa walikuwa ni watu waliofuata Millat 
Ibrahim, wakatangaza (wakadhihirisha) Bara'ah kwa Mushrikin; 
Lakini wale ambao waliopotea - na hawakuwaacha Tawaghit, badala 
yake wakawafanya wao kuwa ni Watawala (viongozi) wa Jamii zao, 
wakawarejelea wao katika mizozo yao (pindi wanapokhitilafiana), 
na Wakawapenda sana. Pamoja na tofauti hizi, makundi yote 
(mawili), yalikuwa yakimwabudu Allaah. 


Na ukitambua haya - utafahamu kwa nini Kufr Bit-Taghut 
inatangulia (inaanza) kabla ya Imdn Billdh .’ 177 

Na hii ni Sunnah ya Allaah katika kuumba kwake - Kwamba 
kutakuwa na Makundi mawili yanayopingana yenyewe. Allaah 
alimfundisha Sunnah hii Nabi wake wa kwanza, Adam ‘Alayhis-Salam 
- Kama Asemavyo Allaah, 

Jjj IjCa J\ jST 13 

"Ee Aadam! Hakika huyu (Ibliys) ni adui wako." 278 


Na hii ni Sunnah ya Wote ambao hufuata Da'wah ya Mitume 
(SwallaLlaahu 'Alayhim wa Sallam), Kama Asemavyo, 


( 'j* TjAp kjJJ-lsj 


"Na hivyo ndivyo Tumemfanyia kila Nabiy adui miongoni mwa 
( Mujrimtn) wahalifu. Na Rabb wako Anatosheleza kuwa ni 
Mwenye kuongoza na Mwenye kunusuru." 279 


277 Ni kama alivyosema Allaah, 

OySj-iw» "Jl 4_UVj j*-aJlS"I 

"Na wengi kati yao hawamwamini Allaah isipokuwa wao ni wenye 
kufanya shirki." [Yusuf : 106] 

278 Taha: 117 

279 Al-Furqan: 31 


Page I 104 



Na, 


✓ 00 J, >oJ’_, 

c/ 2 -*-? j» s^y jb V 3 c/^V' u^’^' jj^ Js’ j}^J hiik- dJJi5j 

ll)j)Jjjjj LaJ ji 1 J-i-2 li dJjJ ff-J*5 jjj !3j> (Jj^' 


"Na hivyo ndivyo Tulivyojaalia kwa kila Nabiy maadui - 
mashaytwaan katika wanadamu na majini wakidokezana 
wenyewe kwa wenyewe maneno ya kupambapamba na ya 
ghururi. Na lau Angetaka Rabb wako wasingeliyafanya hayo. Basi 
waachilie mbali na wanayoyatunga." 280 


Na Allaah Anawaamrisha Wanadamu kwa Ujumla, 

!jj Js- j^\J jilglJjJl jl 

"Hakika shaytwaan kwenu ni adui, basi mfanyeni kuwa ni 
adui." 281 


Na hii ndiyo sababu Malaika walimuelezea Nabi 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kama, "Muhammad kama 
ni mfarikishaji (mtenganishaji) miongoni mwa watu." 282 Kwa 
hiyo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alipotumwa, 
Dunia nzima iligawanyika katika makundi mawili: Waumini 
na Makuffar. Na yeye (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), kwa 
Idhini ya Allaah, alimgawa baba na mwanae, na mtu na baba 
yake - na walikutana uso kwa uso katika uwanja wa vita - 
kila mmoja wao anatamani kumuua mwenzake. Na Allaah 
akateremsha (Ayah), 


280 Al-An'am: 112 

281 Fatir: 06 

282 Rejea katika "Sahih Al-Bukharl" (6852), kitabu cha "Al-I'tisam Bil-Kitabi 
Was-Sunnah". 


Page I 105 



by .JllaJl jU pijZ jZj Jp jJdi 


"Enyi walioamini! Msiwafanye baba zenu na ndugu zenu Awliya' 
(marafiki wandani) ikiwa wanapendelea Kufr (ukafiri) badala ya 
Iman. Na yeyote miongoni mwenu atakayewafanya awliya 
(marafiki wandani) basi hao ndio madhalimu." 283 


Na Akateremsha, 

lyilS*" yJj kUl Oj^ljj I ^j-Jj Oy^ajj U«jS 


Oli.Jl l? cis' jkfecp jf j-g-ilj^l jf j-iilljf jf j-iiUI 
4C 1 cyt L f > ^ r (*4^r^3 45 ^Ujj 
OjAiji-k!l j-* aUI Oy* - aUI ChJy I-p jCjj j-4-*p 4Ul 


"Hutokuta watu wanaomuamini Allaah na Siku ya Mwisho kuwa 
wanafanya urafiki na kuwapenda wanaompinga Allaah na Rasuli 
Wake, japo wakiwa ni baba zao, au watoto wao, au ndugu (kaka) 
zao, au jamaa zao. Hao (Allaah) Amewaandikia katika nyoyo zao 
iymaan, na Akawatia nguvu kwa Ruwh (Wahyi) kutoka Kwake, na 
Atawaingiza Jannaat zipitazo chini yake mito ni wenye 
kudumu humo. Allaah Ameridhika nao, nao wameridhika Naye. 
Hao ndio kundi la Allaah. Tanabahi! Hakika kundi la Allaah ndio 
lenye kufaulu." 284 


Ibn Kathir (RahimahuLlaah) ameeleza, "Imehadithiwa kuwa Sehemu 
ya Ayah 'Japo wakiwa ni baba zao' - iliteremshwa ikimlenga Abu 
'Ubaydah (RadhiyaLlaahu 'Anhu) ambaye alimuua baba yake siku ya 
(vita vya) Badr; Na 'watoto wao' iliteremshwa ikimlenga Abu Bakr 
As-Siddiq (RadhiyaLlaahu 'Anhu) ambaye alitaka kumuua mwanae, 


283 At-Tawbah: 23 

284 Al-Mujadilah: 22 



'Abdur-Rahman 285 ; Na 'ndugu zao' Iliteremshwa kumhusu Mus'ab 
Ibn 'Umayr (RadhiyaLlaahu 'Anhu) ambaye alimuua kaka yake (wa 
damu), 'Ubaydah Ibn 'Umayr, siku hiyo (ya Badr); Na 'au jamaa 
zao' Iliteremshwa kumhusu 'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) ambaye 
siku hiyo, alimuua mmoja wa wanafamilia wake - Pia inasemekana 
kwamba iliteremshwa kumhusu Hamzah (RadhiyaLlaahu 'Anhu) na 
'Ali (RadhiyaLlaahu 'Anhu), na ‘Ubaydah Ilm Al-Harith, na siku hiyo 
pia waliwaua 'Utbah, Shaybah na Al-Walld Ibn 'Utbah - na Allaah 
ndiye Mjuzi zaidi.... Na kauli ya Allaah 'Allaah Ameridhika nao, 
nao wameridhika Naye' - Maana yake Furaha ya hali ya Juu kwani 
wamewadhalilisha Ndugu na Jamaa (marafiki) zao kwa ajili ya 
Allaah - na Allaah akawazawadia Radhi zake, na Akawafanya wao 
waridhike NAYE ." 286 

Hivyo sasa, Je kuna yeyote atadai kwamba Kipindi cha kabla 
ya Uislam, Kipindi cha Jdhiliyyah - wakati akina baba na 
watoto (wao) walipokuwa pamoja - walikuwa ni bora 
na wenye Anrnni kuliko wakati wa Uislam - wakati ambapo 
baba na watoto walikuwa wanauana wenyewe 287 - 


285 Kabla ya Mapigano yoyote katika Vita, kulikuwa na Mubarazah unaokaribiana na kifo. 'Abd 
Ar-Rahman alisimama akiomba Muislam wa kupambana nae. Hapo ndipo baba yake, Abu Bakr 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu) alimkimbilia kwenda kumuua, lakini Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) alimrejesha. Tukio hili lilitokea kabla 'Abdur-Rahman (RadhiyaLlaahu 'Anhu) hajasilimu. 

286 "Tafsir: A1 Qur-an Al-'Adhim" (4/330 - 331) 

287 Pengine Mateso ya 'Abdullah Ibn 'Ubayy Ibn Salul yanayojulikana hasa yanatakiwa kurejelewa 
hapa. Imesimuliwa kuwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alimuita 'Abdullah - mwana wa 
'Abdullah Ibn 'Ubayy Ibn Salul (Kiongozi wa Munafiqun huko Madinah) - na akasema "Hauoni 
alichokisema baba yako?" Abdullah akauliza, "Anasemaje!? Nimkose baba yangu na mama yangu kwa 
ajili yako!" Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akamjibu, " Amesema: Tukirudi Madlnah 
(kutoka vitani), hakika mwenye kuheshimiwa (mtukufu) zaidi (yaani 'Abdullah Ibn 'Ubayy Ibn Salul) 
atamfukuza mwenye kudharauliwa (yaani Mtume wa Allaah). Kisha 'Abdullah akasema, "WaLlaahi! 
Ameongea ukweli! Ewe Mjumbe wa Allaah! Wewe ndiye Mtukufu zaidi, na yeye ndiye mwenye 
kudharauliwa! Ewe Mjumbe wa Allaah! Watu wa Yadhrib wanafahamu kuwa kabla haujafika 
Al-Madlnah, hakuna aliyekuwa mtiifu kwa baba yake kama mimi. Lakini Sasa Akitaka Allaah na 
Mtume wake, mimi nikuletee kichwa chake, basi nitafanya hivyo (nitakileta). Mtume (SwallaLlaahu 


Page I 107 



wala siyo makdfir (wanaowaua)?! Je, kuna yeyote ambaye 
atadai kwamba Mtume (SwallaLlaahu 'alayhi wa Sallam) 
alisababisha "Fitnah"? Wa Na'iidhu biLlahi min-dhdlika. 


Kwa hiyo hebu turudi katika swali hilo, "Amn (Amani na 
Usalama) ya kweli ni Ipi kwa Mujibu wa ma-Khalll wawili, 
Ibrahim 'Alayhis-Salam na Muhammad (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam)?" 


Kama ilivyotangulia (kusemwa), Ibrdhim 'Alayhis-Saldm 
alisema. 


dri-’l ‘~r J J j»u-jN! 01 


1« ll.T jJU! IJOfc 




• J 




ll)! J 


"Ee Rabb wangu! Ujaalie mji huu (Makkah) uwe wa amani (na 
salama); na Uniepushe na wanangu kuabudu masanamu. Rabb 
wangu! Hakika hao (masanamu) wamepoteza wengi sana katika 
watu." 288 


'Alayhi wa Sallam) akajibu "Hapana". Pindi Waislam waliporudi Al-Madinah, 'Abdullah alisimama 
mlangoni (getini) akiwa na upanga wake ameuelekeza katika kichwa cha baba yake, na akamuuliza 
"Je, uhsema kuwa Tukirudi Madinah, hakika mwenye kuheshimiwa zaidi atamfukuza mwenye 
kudharauliwa? Wallaah! Sasa utajua kwa hakika kwamba utukufu ni wako, au ni wa Mjumbe wa 
Allaah! Wallaahi kamwe hautaingia Al-Madinah, isipokuwa kwa idhini ya Allaah na Mtume wake!" 
Ibn 'Ubay Ibn Salul alipiga ukelele na akasema, "Enyi watu wa Khazraj! Mwanangu ananizuia kuingia 
katika Mji wangu! Enyi watu wa Khazraj! Mwanangu ananizuia kuingia katika Mji wangu! Hivyo 
'Abdullah akasema (tena), Wallaahi! Hautapata pa kukimbilia (usalama) humo, isipokuwa kwa idhini 
ya Mtume." Hivyo baadhi ya watu wakakusanyika na wakaanza kushauriana na 'Abdullah, basi 
akawajibu, "Wallaahi! Hataingia! isipokuwa kwa idhirti ya Allaah na Mtume wake." Hivyo wakaenda 
kwa Mtume na kuhudhurisha tukio hili. Akawaamuru, "Nendeni kwake ('Abdullah), na mwambieni 
awaache baba yake na familia yake waende nyumbani." Hivyo wakamueleza 'Abdullah jambo hili, 
hivyo akamwambia (baba yake), "Kwa kuwa amri ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
imenifikia, basi sawa (unaweza kuingia)." Kwa tukio zima, rejea katika "Tafsir A1 Qur-an Al-'Adhim" 
ya Ibn Kathir (8/159), na "Sirat Ibn Hisham" (2/292). 

288 Ibrahim : 35 - 36 


Page I 108 



Kwa hiyo Dn'a hii kutoka kwa Ibrahlm 'Alayhis-Salam 
inaonyesha khofu yake na kujali kwake Usalama wa Watoto 
wake. Hivyo, aliwafundisha watoto wake kushikilia vizuri 
msingi wa Uislam, kama Allaah alivyosema. 




"Na Ibraahiym akawausia hayo wanawe na (kadhalika) 
Ya'quwb (akawaambia): 'Enyi wanangu! Hakika Allaah 
Amekukhitarini (amekuchagulieni) nyinyi Dini; basi msife 
isipokuwa nyinyi ni Waislamu.' " 289 

Na kwa hakika watoto wake wengi waliendelea 
kuenenda katika Millat Ibralum, kama Nabl Yusnf 
'Alayhis-Salam alivyowaambia jamaa (Sahibu) zake 
waliokuwa wamefungwa Jela pamoja naye. 




o 



289 Al-Baqarah: 132 


Page I 109 




"Hakika mimi sifuati mila ya watu wasiomwamini 
Allaah na wao wakawa hawaiamini Aakhirah. Na 
nimefuata millah ya baba zangu; Ibraahiym, na 
Is-haay na Ya'ynwb. Haikutupasa kumshirikisha 
Allaah na kitu chochote. Hiyo ni katika fadhila za 
Allaah juu yetu na juu ya watu, lakini watu wengi 
hawashukuru. Enyi masahibu wangu wawili wa jela! 
Je, miungu wengi wanaofarakana ni bora (kuabudiwa) 
au Allaah, Mmoja Pekee, Mwenye Nguvu (kudhibiti 
na kudhalilisha, Asiyepingika )." 290 


Ibrahlm 'Alayhis-Salam anafafanua zaidi juu ya 
uhalisia wa Usalama (amani), alipotamka wazi mbele ya 
Mushrikin kuhusu Tawaghit wao, 

cj IjUJLil yks Ui LjiJ'Lj L£ 's-tSj 3 . (3i ^ 


(3 Jli Sji 4j»-U-j jUjjUJl y* lj I lij UgJ- lj 

liJi (Jj f-dLj L)l 4j OjSJjJ L» i_iU-l jjj ulJJi Jij 4 JJI 

ij ^t u J>u4 3453 ^t ulp ^ 

jjl^j’l Jjtl duJu ^idlp 4 j Jjlj J U JjL (jsjut ^Jdt J 

(JJsj (v^jlJi ly-J—J j (ij lyo»T jjjJl OjUJjU ^jjS”" LJ j-a^L (jUI 

Jjji^-T (*-*j d-UJjl 


290 Yusuf :37-39 


Page I 110 



" 'Enyi watu wangu! Hakika mimi simo ( Bart) katika yale 
mnayoyashirikisha (na Allaah). Hakika mimi nimeelekeza uso 
wangu kwa Ambaye Ameanzisha mbingu na ardhi nimeelemea 
haki, nami si katika washirikina/ 

Na watu wake wakabishana naye. Akasema: 'Je, mnabishana nami 
kuhusu Allaah na hali Ameniongoa? Na wala sikhofu 
mnayomshirikisha Naye (kwani sitodhurika) isipokuwa Rabb 
wangu Akitaka jambo. Rabb wangu Amezunguka kila kitu kwa 
Ujuzi. Je, basi hamkumbuki? 

Na vipi nikhofu yale mnayoyashirikisha, na wala hamkhofu 
kwamba mnamshirikisha Allaah kwa ambayo Hakuyateremshia 
kwenu hoja. Je, basi kundi gani kati ya mawili linastahiki zaidi 
kuwa katika amani kama nyinyi mnajua?' 

Wale walioamini na hawakuchanganya iymaan zao na dhulma; hao 
ndio watakaopata amani nao ndio walioongoka." 291 

Kwa hiyo Baba zva Waislam, Ibrdhim Al-Hanif 'Alayhis-Salam, 
amebainisha kwa maneno ya wazi, maana ya Usalama 
(amani) - na pia ameonyesha "Ni akina nani" watu wa 
Usalama (amani) - Wale wanaopigana Jihdd dhidi ya Tazvdghit, 
hawajali lawama za wenye kulaumu, wanapigana 
kuinyanyua na kuifanya iwe juu Tazvhid ya Allaah, na Kuifuta 
(kuizima) Shirk - kwani hawa ndio watu ambao wanaleta 
amani na usalama - wale wanaoitikia Amri ya Allaah: 



// 


Basi wapigeni vita viongozi wa ukafiri." 292 


- Ambayo moja kwa moja inawahusu Tazvdghit. 


291 Al-An'am : 78 - 82 


292 At-Tawbah : 12 


Page I 111 



Na Nabi wa Mwisho (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
alilifafanua hili vizuri zaidi. Zilipoteremshwa Ayah hizi 
"Wale ivalioamini na hawaknchanganya iymaan zao na 
dhulma." Ma-Swahabah (RadhiyaLlaahu 'Anhum) wakauliza 
"Ni nani kati yetu hajajidhulumu?" Hivyo Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akawajibu, "Hiyo 
(Dhulmah) siyo kama mnavyodhania. Je hamkumsikia Mja 
wa Allaah (Luqman) alivyosema, 

h M ^ * & c - 

"Ewe mwanangu! Usimshirikishe Allaah, hakika shirki ni 
dhulma kubwa mno!" 293 

Hivyo ma-Khalil wawili hawa wameelezea mambo mawili - 
Kwamb Taivhid ndiyo Njia pekee ya kupata Usalama (amani), na 
kwamba Hunafd' tu ndio wanaostahili Usalama (amani), na 
kwamba dhulmah kubzva ni Shirk. 

Na Shirk hii imeelezwa zaidi na Allaah katika Qur-an. Allaah 
anaielezea Shirk kuwa ni " Fitnah " 294 katika Ayah mbali mbali 
kwamba ni mbaya kuliko Kuua na Kumwaga Damu. Kama 
Allaah anavyowaamrisha Hunafd', 


293 Luqman : 13. Hadithi imesimuliwa na Al-Bukharl (32, imerudiwa- 
rudiwa), Muslim (197, 198), na Ahmad (1/378). Pia imesimuliwa na At- 
Tirmidhl, zote zikiwa na lafdh yenye kufanana. Zote kutoka kwa Ibn Mas'ud 
isipokuwa zilizosimuliwa na Ahmad, ambazo ni kutoka kwa Jarlr Ibn 
'Abdillah. 

294 Mufassirun wote wanasimulia kutoka kwa Tabi'un kwamba "Fitnah" 
iliyotajwa ni Shirk na Kufr. Na Imam Ahmad (RahimahuLlaa) amesema kauli 
kama hii. 


Page I 112 



pSjUy>-\ cJj- j* ^Jji-y>-\j si~L>- (%-®jhSlj 

jjji & bl 

"Na wauweni popote muwakutapo, na watoeni popote 
walipokutoeni. Na fitnah ni (Ashadd) mbaya zaidi kuliko 
kuua." 295 


Na Allaah Anatilia mkazo zaidi kwamba Shirk ni mbaya 
kuliko kuua, Akisema 

jJJi ^ jisi ilJJij 

"Na fitnah ni (Akbar) mbaya zaidi kuliko kuua." 296 

Na Anasema, 


i <3 «-'-iJj' j» I jJJ""j^Jiij 

ji'llcJj 


"Na wale waliokufuru ni Awliya' (marafiki wandani) wao 
kwa wao. (Nanyi Waislamu) Msipofanya hivi 297 itakuweko 
fitnah katika ardhi na (fasad) ufisadi mkubwa." 298 


295 Al-Baqarah : 191. Imam At-Tabari anaelezea, "Hii inamaana kwamba Kufanya Shirk 
ni vibaya zaidi kuliko Kuua." Rejea katika Tafsir yake (2/197). 

296 Al-Baqarah : 217. Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah amesema, "Ingawa kuua watu ni 
vibaya (si vizuri) - Kufr na watu wake (Makuffar), na Ushindi wa Makuffar ni mbaya 
zaidi kuhko kuua. "Kwa hiyo, lililo dogo kati ya mawili hutumika kuzuia lililo kubwa 
kati ya mawili." Rejea katika "Majmu' Al-Fatawa" (10/513). 

297 Yaani (Awliya') marafiki kama jengo moja lililoshikana. 


Page I 113 



Al-Hafidh Ibn Kathir (RahimahnLlaah) ameeleza, "(Nanyi Waislamu) 
Msipofanya liivi" kuwa ni "Msipowakufuru (msipowakanusha) 
Mushriktn, na mkashirikiana wenyewe na Waumini wenzenu, basi 
Fitnah itaenea. Na "Ufisadi" maana yake ni mkanganyiko wa 
mambo - ambao hutokea kwa sababu ya kuchanganya kufr 
miongoni mwa Waislam, na hivyo Uovu kuenea ." 299 

Na Imam 'Abdul-Latif Ilm 'Abdir-Rahman Al Asli-sliaykh 
(RahimahuLlaah) ameielezea Ayah (hii) kuwa, "Na fitnah hii si 
nyingine isipokuwa ni Shirk. Na "Dhulmah kubwa" ni (kupotea) 
kuharibika kwa 'Aqidah ya Uislam na Tawhid, na kuacha (kupuuza) 
Shari'ah na maamrisho ya Qur-dn ." 300 

Na pia Allaah anaamrisha. 



"Na piganeni nao mpaka kusiweko fitnah (shirki na mateso) na 
Dini yote iwe kwa ajili ya Allaah (Pekee Duniani kote)." 301 


298 Al-Anfal: 73 

299 Rejea katika "Tafsir A1 Qur-an Al-'Adhim" ya Ibn Kathir (2/331). 

300 Hii radd kwa wale wanaosema kuwa Iman ni "Kuamini" tu na haihusishi matendo (A'mal) 

ndani yake. Na radd hii iko wazi kutokana na maneno ya Shaykh kabla ya haya, "Na 
yaliyokuja katika Qur-an kuhusu makatazo na adhabu kali kutokana na kufanya urafiki 

na kushirikiana/kuungana na Makuffar - haya yanathibitisha kuwa mama wa misingi yote 
(Asl Al-Usul, yaani 'Aqldah na Tawhid) haisimami wala haiwi madhubuti - mpaka kuwepo 
(pamoja nayo) kuwasusa Makuffar, kupambana nao, Kupigana nao Jihad, Kutangaza Bara'ah 
dhidi yao, na kujikurubisha kwa Allaah (Taqarrub) kwa kuwachukia na kuwatukana 
(kuwakashifu)." Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/324 - 326). Na dhahiri hili ni tatizo 
kwa Murji'ah, ambao hata hawawasusi (hawawapingi) makuffar, wala hawapambani nao, 
wala hawapigani nao Jihad, wala kutangaza Bara'ah dhidi yao - na kusema kuwa "Si Busara" 
kuwachukia Makuffar na kuwakashifu, Wa La Hawla Wa la Quwwata Ila BiLlah. 

301 Al-Anfal: 39; pia inafanana na Al-Baqarah : 193. 


Page I 114 



Kwa hiyo imedhihirika sasa, kwamba ma-KhaUl wawili wameelezea 
kuwa: Shirk na kuwafuata TawdgMt ni dhulmah kubwa iliyopo, na 
hakuna dhulmah mbaya kama Shirk, ni fitnah mbaya zaidi, 

na ndiyo maana ni mbaya zaidi kuliko kuua na Kumwaga Damu 302 - 
Lakini tumeamrishwa kumwaga Damu za Mushrikin na Tawdghit - 
tubaki Imara katika Millat Ibrahim - Shirk ikome (iishe na isionekane) 
kwa namna yoyote. Na wakati huohuo - Anbiya' wawili (SwallaLlaahu 
‘Alayhimaa wasallam) wametufundisha kivamba haptakuwa na Amani, 
wala Usalama, wala utulivu bila Taivhid. Kwa hiyo Amani 
imeambatanishwa khaswah na Imdn. 

Na baada ya kufahamu hili, kadhalika unatakiwa ufahamu kuwa 
wale Tawdghit na Murtaddin wanaotamani (wanaohitaji) usalama 
(amani) ilihali wakizama katika Shirk, kulia , kushoto na kati - 
utaona kwamba wanataka mambo yasowezekana. 
Na wanapoyaita majeshi ya Tawaghit Murtaddln kuwa ni "Rijal al- 
Amn " 303 basi unajua kuwa wanawadanganya walio wapumbavu 
(wajinga). 


302 Na kuhusu mauaji ya haramu, Allaah anasema, 

^ll)! ^3 LclSo j^j^! (3 j! jyij ILulj li! 

"Kwamba; atakayeiua nafsi bila ya nafsi (kuua), au kufanya ufisadi katika ardhi; basi ni kama 
ameua watu wote." [Al-Ma'idah : 32] 

Kwa hiyo ikiwa hii ni kuhusiana na Kuua, Jambo ambalo Allaah yuko tayari kusamehe - Je vipi Shirk 
na Kufr - na ni dhahiri kutoka katika Qur-an kwamba Allaah anasamehe kila dhambi isipokuwa Kufr 
na Shirk! Hivyo Kufr na Shirk hailinganishwi na kumwaga damu: Kwa hiyo kumbuka hili Ewe ndugu 
katika Tawhid! 

303 Baadhi ya hawa Murji'ah na Jahmiyyah wavukao mipaka wanadiriki kuyaita majeshi haya 
'Mujahidin". Vipi wawe Mujahidln - Wanawalinda (wanawatetea) Wavamizi wa Kiyahudi, 
wanawasaidia Wavamizi wa Kiyahudi kuwaua Waislam, na majeshi haya yaliyoritadd hayajawahi 
kumuua Kafir hata mmoja kokote kule Duniani, na wanasaidia Kujiimarisha kwa Mayahudi katika 
Peninsula ya Arabia (katika Sheria/mkataba wa uasi wa Shari'ah za Mjumbe wa Allaah - katika hali 
ya kutaka kuona "Nani anastahiki Kutiiwa, Muhammad au Fahd!"), achilia mbali suala la mauaji ili 
kutotawaliwa na Shari'ah. Na operesheni zao zote (dhidi ya Mabrigedia wa Uislam) husifiwa na Al- 
Umam Al-Muttahidah Al-Mulhidah (Umoja wa Nchi za Kikafiri (Kipagani))? ... Hivyo isemwe kuwa 
hawa ni Mujahidin? Badala yake sema (hawa ni) - Murtaddin, Mushrikin. 


Page I 115 



Wanadhani kuwa watakuwa na Usalama hata wakati 
wakipigania kuimarisha Shirk! Na pindi ndugu zetu 
wakipigana nao kwa ajili ya Kuisimamisha Tawlud - 
Wanabweka kuwa “Fitnah" - Na Allaah amekwisha sema 
kuhusu watu kama wao; 


^I J, jdll Jjij jji 


° < 

"Na miongoni mwao yuko anayesema: 'Niruhusu (nisiende 
vitani) na wala usinifitini'. Tanabahi! Wamekwishaanguka 
katika fitnah! Na hakika Jahannam bila shaka 
itawazunguka makafiri." 304 


Na kwa hakika hivi ndivyo ilivyo hivi sasa - baadhi ya watu 
wanadhani kuwa kuwaua na kumwaga damu za Tawaghlt na 
Murtaddin ni fitnah - Lakini kwa hakika wameanguka katika 
Shirk ambayo ni shari (mbaya) zaidi kuliko kumwaga damu. 
Na sisi tunapigana kwa ajili tu ya kukomesha shirk hii. 
Kwani Allaah ameamuru "Na piganeni nao mpaka 
kusiweko fitnah (shirk na mateso)". Kwa hiyo ikiwa waovu 
hawa, kwa uongo wanaiita Jihad na Qital inayokusudia 
kuondoa fitnah kuwa ni 'fitnah'- basi kuna yeyote ambaye 
atakuwa na shaka juu ya upotevu wao? 


Na Shaykh Sulayman Ibn Sahman (RahimahuLlaah) aliwahi 
kusema kuhusu yote haya kuwa: "Ukishafahamu kuwa 
Tahdkum (kutaka shari'ah - hukmu) kutoka kwa Taghut ni 
Kufr - kisha unatakiwa kufahamu kuwa Allaah ametaja 
katika kitabu chake kwamba kufr ni mbaya zaidi kuliko 
kumwaga damu. Kwani amesema. 


304 At-Tawbah : 49 


Page I 116 



"Na fitnah ni mbaya zaidi kuliko kuua." 305 JllaJI J* -Li' «UJLaJlj 
Na akasema tena, 

"Na fitnah ni (mbaya) kubwa zaidi kuliko kuua." 306 

Na fitnah si kingine isipokuwa Kufr. Hivyo ikiwa kijiji na mji 
ingepigana vita mpaka wote wafe - bila shaka hili lingekuwa bora 
kuliko kumuweka Taghut katika ardh atawale kinyume na Shari'ah 
ya Kiislam, Sharia'h ambayo kwayo Allaah Amemtuma Mtume 
(SwallaLlaahu 'AIayhi wa Sallam )." 307 

Wala si suala la mjadala kuwa - Millat Ibrahlm ni Jihad isiyo na 
huruma (vita kali) dhidi ya Mushrikln na Tawaghlt wao, kwa niyyah 
thabiti ya Kuisimamisha Tawhld katika Dunia nzima 308 - 


305 Al-Baqarah: 191 

306 Al-Baqarah: 217 

307 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (10/509 - 511). Allaah Amuingize Shaykh katika Jannat Al- 
Firdaws. Je, ni ma-'Ulama wangapi, achilia-mbali watu wa kawaida - wako tayari kushikama na Fatwa 
yake? Na labda pengime utawajua ni akina nani Hunafa' na Ghuraba'... 

308 Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisl (FakaLlaahu Asrahu) anasema katika "Hidayat Al-Hallm Ila 
Artna Ahamm Al-Muhimmat Fl Millat Ibrahlm" kuwa Khilafah si kingine isipokuwa ni njia ya Kueneza 
na Kuimarisha Tawhld na kuondoa Shirk. Lakini Khilafah; yenyewe kama yenyewe siyo lengo, ndiyo 
maana siyo sawa kujiingiza katika Shirk na Kufr kwa ajili ya Khilafah; kwa kuwa lengo la Khilafah ni 
kueneza Tawhld kwanza. Allaah anasema katika Qur-an, 


\yX$\ (3 ^jjUJl JJjP ^JJl 01 aUI 

jj^^\ aJJj IjJ-JIj ol5jJl IJjTj otA^Jl 


"Na bila shaka Allaah Atamnusuru yeyote yule anayenusuru Dini Yake. Hakika Allaah bila shaka 
ni Mwenye nguvu zote, Mwenye enzi ya nguvu Asiyeshindika. Ambao Tukiwamakinisha katika 
ardhi, husimamisha Swalaah na hutoa Zakaah, na huamrisha mema na hukataza munkari. Na kwa 
Allaah Pekee ndio hatima ya mambo yote." [Al-Hajj: 40 - 41] 

Na Ma'ruf kubwa zaidi ni Tawhld na Kupigana Jihad ili kuifanya (Dln) iwe Juu; na Munkar Mbaya 
zaidi ni Shirk na Kufr. Kwa hiyo Khilafah ni namna tu ya kuharibu (kuua) Tawaghlt - yenyewe kama 
yenyewe siyo lengo. 


Page I 117 




ili aabudiwe Allaah Ta'ala tu, aabudiwe pekee, na kwamba hapana 
atakaye abudiwa kwa aina yoyote ya 'Ibaadah - 

Iwe ni katika Tawakkul, Kliasliyali, Du'a, Tahakum, Istighathah, Ruku', 
Qital 309 . Ni kuishi kwa ajili ya Allaah pekee, Kupenda kwa ajili ya 
Allaah pekee, Kuchukia kwa ajili ya Allaah pekee, Kuua kwa ajili ya 
Allaah pekee, na kujitolea maisha kwa ajili yake Allaah Pekee 310 na 
Kufa kwa ajili ya Allaah Pekee. 

l)IS" Ia-jA lASs eli lSj l?'' dP 

N jy»Jl*Jl Oj c^lS^j L OJ ^ jdj-ciJl 

judA-^Jl Jjl IjIj ljJ^I dJJ-Aj 4J 


309 Ndiyo, Qital ni aina ya 'Ibadah. Allaah anasema, 

j, & s * , s , > 5' Si s * s * ~ 

jJJlj A_U\ ^ 

olS"" -L5 > jijl-Ls 

"Wale walioamini hupigana katika njia ya Allaah. Na wale waliokufuru hupigana katika 
njia ya twaghuti (uvukaji mipaka, ufisadi). Basi wapigeni marafiki wandani wa shaytwaan. 
Hakika hila za shaytwaan ni dhaifu." [An-Nisa': 76] 

Inajulikana kwamba wale wenye kupigana katika njia ya Allaah wako Kwenye 'Ibadah, na 
kwamba Jihad na Qital ni aina mbili kubwa za 'Ibadah ya Allaah, na ni ishara (dalili) kubwa 
mno kwamba mtu anampenda Allaah. Hivyo, wale wanaopigana vita katika njia isiyokuwa ya 
Allaah - kama vile utaifa, ukabila au kuwaridhisha Wavamizi (wa Msalaba), n.k. - basi 
wamemuabudu asiyekuwa Allaah. Na hili lilibainishwa na Shaykh Abu Baslr katika kitabu 
chake "At-Taghut". 

310 Allaah anasema, 

^i_i*Jij ^3jej AlJij a_Ui A-Ooaj ^c,tytb 

"Na miongoni mwa watu yupo anayeiuza nafsi yake kutafuta radhi za Allaah. Na 
Allaah ni Mwenye huruma mno kwa waja." [Al-Baqarah : 207] 


Page I 118 



"Sema (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam): 
'Hakika mimi, Ameniongoza Rabb wangu kuelekea njia 
iliyonyooka, Dini iliyosimama thabiti, mila ya Ibraahiym 
aliyeelemea haki na hakuwa miongoni mwa washirikina/ 

Sema: 'Hakika Swalaah yangu, na kuchinja kafaara na 'ibaadah 
zangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allaah Pekee 
Rabb wa walimwengu/ 

Hana mshirika, na kwa hayo ndio nimeamrishwa, nami ni 
Muislamu wa kwanza." 311 

Na katika kumalizia hili, napenda kuirejea kauli iliyosemwa na 
mmoja wa maadui wa Millat Ibrahlm miongoni mwa viongozi wa 
Murji'ah katika moja ya vitabu vyake: "Soma Da'awah yoyote ya 
madh-hab na makundi - tofauti na yale yanayofuata (na kuitekeleza) 
Millat Ibrahlm - Je unaiona 'Aqiydah hii au alama (dalili ya milla hii) 
katika mafimdisho yao, sheria zao, au mikutano yao? Basi nionyeshe 
ukiwa ni mkweli. Lakini mimi sijakuta katika madh-hab na makundi 
haya isipokuwa kwamba wanapigana vita vikali dhidi ya 'Aqiydah 
hii na wafuasi wake. Sioni isipokuwa dharau na kebehi za 'Aqiydah 
hii pamoja na watu wake. Sioni isipokuwa ni Uadui na Chuki dhidi 
ya 'Aqiydah hii na watu wake, na sioni isipokuwa salamu nzuri (za 
Uchangamfu) na Heshima kutoka kwao kuwaendea wapotevu na 
watu ambao wamepotea, na Mayahudi na Wavamizi (wa msalaba), 
murtaddln, na Tawaghlt wao wenyewe." 

"Na ni nani atakayejitenga na mila ya Ibrahlm isipokuwa 
anayeitia nafsi yake upumbavu.?" 312 [Al-Baqarah : 130] 


311 Al-An'am : 161 -163 

312 Huu ndio mwisho wa Sehemu ya kwanza ya "Millat Ibrahlm". Sehemu 
ya Pili "Vikwazo" iko mwishoni mwa Kitabu, In sha Allah. 


Page I 119 




Ad-Dala'il Fi Hukm Muwalat Ahl Al-Ishrak 


DALILI JUU YA HUKMU 
YA 

KUSHIRIKIANANA MAKAFIRI 
NA 

MAS-ALA YAHUSIANAYO 


Page I 120 




KUHUSU MTUNZI 


Yeye ni Imam Sulayman Ibn 'Abdillah Ibn Muhammad Ibn 'Abd Al- 
Wahhab (RahimahuLlah) - Mjukuuu wa Mujaddid, Shaykh Al-Islam 
Muhammad Ibn 'Abd Al-Wahhab (RahimahuLlah). Ni mashuhuri 
sana kutokana na kitabu chake maarufu cha "Tayslr Al-'Aziz Al- 
Haamid sliarh Kitdb At-Tawhid ." 

Alizaliwa mwaka 1200 huko Ad-Dir'iyyah, Makao makuu ya 
Salafiyyah, ambao ulikuwa na Wanazuoni (ma-'Ulama) wakubwa. 

Alihifadhi Qur-an na alisoma Fard'idh (Shari'ah ya Mirathi) kutoka 
kwa Shaykh 'Abdur-Rahman Ibn Khumis. 

Shaykh 'Abdur-Rahman alikuwa si wa kawaida katika 'Ilm yake, na 
alikuwa ni alama ya Hifdh (kumbukumbu) na akili sana. Alikuwa na 
ujuzi mkubwa sana wa Sayansi ya Hadithi, Wasimulizi wake, Sanad 
zake, Sahih, Hasan na Dha'if kiasi kwamba palikuwa pakisemwa 
kuwa "Ni Mjuzi zaidi wa Wasimulizi wa Hadithi kuliko wengine 
hapo nchini." Alikuwa ni 'Alim, Facjih, Mufassir na ‘Usuli. Na 
Uandishi wake (kaligrafia) ulikuwa mzuri sana kulinganisha na 
yeyote yule wakati wa zama zake. 

Na Shaykh (RahimahuLlaah) alijulikana sana kwa Ukali wake katika 
Haqq, na kuamrisha kwake mambo mema na kukataza kwake 
mambo ya Munkar na alijulikana sana kwa Ghirah (hamu) yake 
katika Dini. 

Kuna vitabu vingi vikubwa na Risala (makala) zilizoandikwa na 
Shaykh, kwa uchache tu tukivitaja ni; 

> Ad-Dalail Fi hukm Muwdlat ahl al-Ishrdk (hiki kilicho mbele 
yako) 

> Awthaq 'Urd Al-lmdn (Mshikio madhubuti wa Imani). 
Kuhusu Wajib na fadhila za Kushirikiana na Waumini, na 
kuwahishimu, na kuwapenda, na Kuwasaidia. 

> Hashiyat 'Ald Al-Mucjni' fi Al-Fiqh katika mijallad mitatu 
mikubwa. 


Page I 121 


> At-Tawdhih 'An Tazvlud Al-Klmllaq 313 

Mnamo mwaka 1233, baada ya Abraham Pasha - Mgiriki, mtoto wa 
Mahomet Ali - Mgiriki kuvamia ardhi za Arabuni na akafanya 
mashambulizi dhidi ya Muzvahhidln, na baada ya wa-Ottoman 
kuufanyia ghasia mji wa Wanazuoni wa Kiislam wa Ad-Dir'iyyah; 
baadhi ya watu walishirikiana na Abraham Pasha na wakawasaliti 
Muwahhidln. Hivyo Abraham Pasha alimwita Shaykli na akamleta 
mbele ya mkusanyiko mkubwa. Akaamrisha vitu mbalimbali vibaya 
na viovu viletwe mbele ya Shaykh, ili kumuudhi shaykh na 
kumkasirisha. 


Na hatimaye Abraham Pasha aliamuru majeshi yake yamsulubu 
shaykh katika Msalaba 314 , na kisha wamchome moto. Na wanajeshi 
wake wakammiminia risasi shaykh, ilihali amevumilia, mpaka 
walipoutoboa - toboa mwili wake kipande - kipande. Baada ya 
hapo, Kichwa chake kilipelekwa kama zawadi katika Mji mkuu wa 
Ottoman huko Istambul 315 . 


*- £ > 0 < 






"Miongoni mwa Waumini, wapo wanaume wamesadikisha yale 
waliyomuahidi Allaah; basi miongoni mwao aliyetimiza nadhiri 
yake; amekufa shahidi, na miongoni mwao wanaongojea na 
hawakubadilisha (ahadi) hata kidogo." 316 


Tunamuomba Allaah amkubali Imam huyu kama Shahid katika njia yake. 317 


313 Baadhi ya watu wamekinasibisha kitabu hiki na Imdm Sulayman (RahimahuLlaah), lakini huenda si 
sawa. Lakini lililosawa ni kuwa kiliandikwa na baba yake pamoja na ma-'Ulama wengine wawili; Rejea 
katika kitabu "Da'awa Al-Munawi'in". 

314 Aidha Pasha alifanya hivi kutokana na uadui wake dhidi ya Tawhid na Uislam, au alifanya hivi 
kwa kuwa aliamrishwa na mabwana wake wa Kiingereza. Tazama kipengele "Muwahhidun si Kltawarij." 

315 Kwa wasifu kamili wa Imam (RahimahuLlaah), rejea katika "'Ulama' Najd" (1/293), na "Al-A'lam" 
(3/129), na pia "'Unwan Al-Majd Fi Tarikh Najd". 

316 Al-Ahzab: 23 

317 Na ni kutokana na sababu hii, kuuawa kwake, kwamba Imam aliicha dunia hii bila kukamilisha 
Sharh yake ya "Kitab At-Tawhld". 


Page I 122 



UTANGULIZI WA RISALA "AD-DALA'IL" 


Tafsiri hii ya ‘Ad-Dald’il' imeegemea katika Tahqiq ya Shaykh 
Al-Walld Ibn 'Abdir-Rahman Ibn Muhammad Al-Furyan 
(RahimahuLlaah). Anasema katika utangulizi wa Tahqiq yake 
" Al-Wala na Al-Bard ni misingi miwili mikubwa katika nguzo za 
Uislam. Na ni kipambanuzi kati ya Ahl As-Sunnah wal-Jama'ah na 
makundi mengine. Na hii ni kutokana na ukweli kwamba ni nguzo 
katika nguzo muhimu kabisa za La ilaha illd Alldh." 

Na makala hii ni maalumu kwa wale wenye kuwasaidia makuffar 
dhidi ya Waislam. Iliandikwa na shaykh Sulayman Ibn 'Abdillah 
(RahimahuLlaah) Dola ya kikafiri ya Ottoman na washirika wao wa- 
Misri walipovamia ardhi za Muwahhidin ndani ya Peninsula ya 
Arabia. 

Shaykh Naswir Ibn Hammad Al-Fahd (FakaLlaahu Asrahu) 
anasema katika At-Tibydn "Kati ya mwaka 1226 na 1233 majeshi 
(ya Otoman) yalifanya mashambulizi (yalivamia) ardhi ya Najd 
yakitaka kuizima Da'awah ya Tawhld. Na zama hizo wengi 
waliojinasibisha na Uislam waliwasaidia hawa jeshi la Makuffar 
dhidi ya Waislam. Hivyo ma-'Ulama wa Najd walitoa Fatwd 
kwamba yeyote mwenye kuwasaidia Makuffar (dhidi ya Waislam, 
atakuwa) ni Murtadd. Kisha Sliaykh Sulayman Al Ash-shaykh 
(RahimahuLlaah) akaandika Risala ' Ad-Dala'il .' Na katika Risala hii 
amebainisha kuwa yeyote mwenye kuungana na makuffar ni 
Murtadd. Na alitaja dalili 21 katika kuthibitisha hili." 318 


318 Rejea katika "At-Tibyan Fl Kufr Man A'an Al-Amrlkan" (uk. 66 - 67) cha At-Tibyan 
Publications. Na takriban miaka khamsini baada ya Shaykh kuandika Risala yake, Waottoman 
kwa mara nyingine tena walianzisha uvamizi dhidi ya Da'wah ya Tawhld - na hapo ndipo 
Shaykh Hamad Ibn 'Atlq (RahimahuLlaah) aliandika kitabu kingine akibainisha hukm juu ya 
wale wenye kushirikiana/kuungana na Mushrkln dhidi ya Waislam; Na pia anawafanyia 
Takflr (anawakufurisha) wote wenye kushirikiana/kuungana (na Mushrkin ). Kitabu kinaitwa 
"Sabll An-Najatl Wal-Fikak". Vitabu hivi viwili ndiyo vitabu hasa vinavyohusu mada ya 
Ushirikiano (Muwalat) vilivyoandikwa na Salaf. "Ad-Dala'il" na "Sabll An-Najah". 


Page I 123 



Na kuhusiana na Suala la Mudhaharah (kuwasaidia makuffar 
dhidi ya Waislam), hakuna kitabu kilichowahi kuandikwa 
kabla ama baada ya hiki chenye ufafanuzi mzuri kama huu. 
Na ma-Imam wa Najd walikuwa wakiwashauri Tullab 
Al-'Ilm (wanafunzi wenye kutafuta Tlm) wahifadhi Risala hii 
kwa moyo, kana kwamba iko katika ncha za ndimi zao 319 . Na 
ndiyo maana shaykh Al-Walld Al-Furyan (RahimahuLlaah) 
alisema "Shaykh Al-Mu'ammar 'Abdul-'Aziz Al-Murshad 
alimsomea kwa Moyo (Risala hii) Imam 'Abdullah Ibn 'Abdil- 
Latif Al Ash-Shaykh (RahimahuLlaah) mara nyingi. Na 
ukweli kwamba kuhifadhi Risala hii ilikuwa ni suala la 
msingi kwa ma-'Ulama wa Najd, unadhihirika kutokana na 
maneno ya Shaykh Qasim katika "Ad-Durar As-Saniyyah" 
(12/48), na Shaykh Ibrahlm Ibn Muhammad Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) katika utangulizi wa “Taysir Al-'Aziz Al- 
Hamid" (13)." 

Kwa kuwa Risala hii imezagaa (imesambaa) sana katika 
madaris za 'Ilm, wanafunzi wameiita Risala hii kuwa ni 
“Ad-Dala'il" - Dalili. 


Wa Ba'd 


319 Neno halisi lililotumika katika kiarabu ni “'Ala Dhahr Al-Qalb" - yaani 
"Katika mgongo wa Moyo". 


Page I 124 




Ad-Dala'il Fi Hukm Muwalat Ahl Al-Ishrak 


"Dalili Juu Ya Hukm Ya Kushirikiana Na Makuffar" 


Na Imam, Muwahhid, Muhaddith, Faqih, Mujdhid, Shahid, 
Shaykli al-Islam 

Sulayman Ibn 'Abdillah Ibn Muhammad Ibn 'Abdil-Wahhab 
(Allaah awarahamu wao na watu wote wa Tawhid) 


Page I 125 



Hakika Himdi zote anastahiki Allaah, Rabb wa Walimwengu wote. 

KUHUSU WALE WENYE KUIACHA 
MILLAT IBRAHIM 320 

Fahamu! Allaah akurahamu, kwamba: 

Mtu akidhihirisha (akionesha) Muwafaqah 321 na 
Mushrikin katika Dini yao 322 


320 Kwani Allaah Anasema, 

o S s ^ s O ^ '*** 


>- I CJIS" Jl5 

ojlwLtll iSSyy LuIj IJjj I^sj Gylj 4-Ul 


aJJL 




iJul 


"Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Ibraahiym na wale walio pamoja naye, walipowaambia watu 
wao: "Hakika sisi tumejitenga nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah, tunakukanusheni, na 
umedhihirika baina yetu na baina yenu uadui na bughudha abadi mpaka mumuamini Allaah 
Pekee." [Al-Mumtahinah: 04] 

321 Muwafaqah : Amani (Kupatana), makubaliano, Ridhaa. 

322 Katika muktadha huu, Din ina maana ya "Mwenendo wa Maisha" au "Matamanio"; Na Imam 
Hamad Ibn 'Atlq An-Najdl (RahimahuLlaah) katika kitabu chake "Sabll An-Najati Wal-Fikak" 
anabainisha hili kwa dalili nyingi sana. Kwa mfano, Ayah 

fk UJ! Jl Ji jiJiU 'yi fiS- Yj 

^ aJJI dJJ D ^-UJl lS Jl Cj^LjI ^j-Jj 


"Na hawatoridhika nawe (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) Mayahudi wala 
Manaswaara mpaka ufuate mila zao. Sema: "Hakika mwongozo wa Allaah (Tawhid) ndio mwongozo 
(pekee)." Na (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) ukifuata hawaa zao baada ya yale 
ambayo yaliyokujia katika elimu (Yaani Qur-an), basi hutopata kutoka kwa Allaah mlinzi yeyote 
wala mwenye kunusuru." [Al-Baqarah : 120] 


Page I 126 



pasi na kliawf kutoka kwao 323 , Muddrah 324 kwao wao, au Mudahanah 
325 ili kuondoa uovu wao: Basi, kwa hakika yeye ni kdfir kama 
wao 326 , - 


Na Imam Hamad anatoa Ayah nyingi kabisa ambazo zinathibitisha kuwa kinachomaanishwa katika 


kauli "Kufuata Dm yao" ni "Kufuata matamanio yao" - kwani dini ya makuffar si kingine isipokuwa 
ni matamanio (Hawa). Kama Anavyosema Allaah, 



"Na wahukumu baina yao kwa yale Aliyoyateremsha Allaah, na wala usifuate hawaa zao." 
[Al-Ma'idah: 49] 

Yaani fuata Shari'ah ya Tawhld, na si sheria za Kufr, Shirk, Nifaq, na Riddah. Hivyo rejea katika 
"Sabil An-Najah". 

323 Khawf: Khofu, Uoga. 

324 Mudarah : Usuhuba, Urafiki, Upole (huruma). 

325 Mudahanah : Kutafuta maridhiano, kujipendekeza, kusifu mno, Nifaq, Uongo. 

326 Ma-Imam wametofautisha baina ya Mudarah na Mudahanah. Kudhihirisha/kuonesha Mudarah 
kwa Mushrikin inasamehewa kama kuna sababu (udhr) maalum zilizotajwa katika Nusus. Rejea katika 
"Ad-Durar As-Saniyyah" (5/35). Na pia "Al-Ghuraba" (70) cha Al-Ajurri. 

Neno Mudahanah limetumika katika Ayah ifuatayo likiwa na maana ya "Kutafuta maridhiano": 



"Basi (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) usiwatii wanaokadhibisha (Tawhid). Wanatamani lau kama 
ungelilegeza (afikiana/kubaliana/ridhiana) nao pia walegeze." [Al-Qalam : 08 - 09] 

Al-Hafdh Ibn Hajar Al-'AsqalanI anasema katika "Fat-h Al-Bari" (10/454): "Al-Qurtubl amesema, 
akimfuata 'Iyadh: Tofauti kati ya Mudarah na Mudahanah ni - Mudarah inahusisha kujitolea muhanga 


jambo la kidunia kwa ajili ya kuhuisha aidha jambo lingine la kidunia au jambo la Dm, au yote mawili. 
Na Mudahanah ni kuacha jambo la Dln kwa ajili ya kuboresha (kuimarisha) mambo ya Kidunia." Na 


katika (10/528) anasema: "Ibn Battal anasema: Mudarah ni Heshima ya Waislam (kwa Waislam 
wengine), na kuwa na adabu (staha) kwa watu, kwa kuongea nao kwa upole, na kutoongea nao kwa 
lugha chafu (ukali), na hii ni moja ya njia madhutbuti za kudumisha umoja (mshikamano). 
Baadhi ya watu wanadhani kwamba Mudarah ndio Mudahanah; Lakini si sawa... Tofauti ni kuwa 
Mudahanah inatokana na Dihan (Uongo, kupaka mafuta) - kwa maana kwamba mtu anadhihirisha 
kitu (tabia) fulani, ilihali anaficha yaliyomo katika nafsi yake. Na ma-'Ulama wameelezea Mudahanah 
wakifananisha Urafiki na mtu Fasiq (mtu muovu, mtenda madhambi, mwenye kibri) na (Rafiki 
mwema) kwa nje anadhihirisha kuridhika na kile anachokifanya (Fasiq), pasi na kumkataza yeye 
kutokana na hilo". Lakini Mudarah ni kuwa na huruma/upole kwa mtu mjinga ilihali unamfundisha 
(unamuelekeza), au Fasiq (ambaye ni Muislam) wakati unapomkanya (unapomkataza), na 
kutomkaripia kwa aidha maneno au vitendo - hasa ikiwa itapelekea katika umoja (kuungana). 


Page I 127 



hata 327 kama anachukia Dini yao na anawachukia wao, na anapenda 
Uislam na Waislam. 

Hivi ni ikiwa hakuna kinachotoka kwake isipokuwa hilo; Je, vipi 
angekuwa katika ardhi ya mapambano (dhidi ya muwahhidln), na 
akajisalimisha kwao, na akaingia katika utiifu wao (akawatii wao), 
na akaonesha mapenzi (akaridhia) ya Dini yao potofu, na 
akawasaidia katika hilo kwa hali na mali 328 na akashirikiana nao na 
akavimja mapenzi/Urafiki (Muwalat) baina yake na Waislam, na 
akawa katika wanajeshi wa Shirk na Qibdb 329 na watu wake 330 - 
baada ya kuwa katika watu wa Ikhldsw 331 na Tawhid na watu wake? 

Kuhusu mtu huyu, hapana Muislam ambaye atakuwa na Shaka 
kuwa huyo ni kafir - katika watu wabaya kabisa kwa uadui wao 
dhidi ya Allaah na Mtume wake (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam). 
Na hakuna anayepewa udhru katika hili, isipokuwa Mukrah 332 . 


327 Hii ni Radd kwa Murji'ah, wanaosema kuwa kama mwenye kushirikiana nao "Anachukia kufr" na 
"Anapenda Uislam" - basi mtu huyo bado ni Muislam. 

328 Shaykh Ibn Baz (RahimahuLlaah) anasema katika kitabu chake "Majmu' Al-Fatawa" (1/274), 
"Ma-'Ulama wa Uislam wamekubaliana juu ya ukweli kuwa Yeyote mwenye kuwasaidia Makuffar 
dhidi ya Waislam, akashirikiana/kuimgana nao kwa aina yoyote ya msaada, basi mtu huyo ni Kafir 
kama wao." 

329 Kuba (Juu ya makaburi, mapango, makaburi makubwa yalopambwa, au juu ya majumba na 
majengo/majumba ya Serikali). Umoja wake ni Qubbah, yaani kuba. 

330 Ili kufahamu kuwa imam anawakusudia akina nani anaposema "Mushrikun" rejea katika 
kiambatanisho "Muwahhdun si Khawarij". 

331 Ikhlasw, safi kutokana na Shirk na watu wake na kuwa nao mbali kabisa. 

332 Limetokana na neno "Ikrah" yaani "Kwa Nguvu, lazimisha, Shurutisha. n.k" "Mukrah" maana 
yake "Mtu aliyelazimishwa, aliyeshurutishwa..." Mtu wa aina hii tu ndio anapewa udhr kutokana na 
Ayah: 



Page I 128 



NI NANI MUKRAH? 333 


Huyu ni yule ambaye ametekwa /amekamatwa na Mushrikun, 
kisha wakamwambia "kufurul Au fanya hivi na vile.... Usipofanya, 
tutakufanya hivi na vile na tutakuua." Au wakamchukua na kumtesa 
mpaka akakubaliana nao. Hivyo anaruhusiwa yeye kukubaliana nao 
kwa Ulimi na hali Moyo wake umetulia katika Imani 334 . 


"Atakayemkufuru Allaah baada ya iymaan yake - isipokuwa yule aliyekirihishwa (kukanusha Dini 
ya Kiislamu) na huku moyo wake umetua juu ya iymaan - lakini aliyekifungulia ukafiri kifua 
chake, basi hao juu yao ni ghadhabu kutoka kwa Allaah na watapata adhabu kuu. Hivyo kwa 
sababu wao wamestahabu uhai wa dunia kuliko wa Aakhirah; na kwamba Allaah Haongoi watu 
makafiri." [An-Nahl: 106 -107] 

Imam Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) anasema kuhusiana na Ayah, "(Baada ya 
kuitaja Ayah hii) Hivyo Allaah hakumsamehe yeyote isipokuwa Mukrah ambaye moyo wake umetua 
juu ya Iman na Tawhid. Na inafahamika wazi kuwa haiwezekani kumlazimisha mtu kubadilisha imani 
yake; lakini inawezekana kumbadihsha maneno yake na vitendo vyake. Kwa hiyo Ayah hii 
imebainisha kuwa yeyote mwenye kutamka neno la kufr, au akafanya kitendo cha kufr - basi hakika 
amekuwa Kafir - isipokuwa Mukrah ambaye amegandamana na Tawhid ndani ya Moyo wake. Na 
kama ilivyotajwa katika Ayah, aUkuwa Kafir kwa sababu ahkhiyari maisha ya Dunia, si kwa sababu 
alibadilisha imani yake." Tazama "Tarikh Ibn Ghannam" (344). 

333 Pia tazama kitabu cha Shaykh Abu Basir kntwacho "Halat Yajuzu Flha Idh-Har Al-Kufr" yaani 
"HaU ambazo yafaa kudhihirisha Kufr". Na moja ya hali hizi ilikuwa ni wakati Swahabah Muhammad 
Ibn Maslamah (RadhiyaLlaahu 'Anhu) aliposema mambo ambayo yalikuwa yanamshusha hadhi 
(matusi) Mtume (SwaUaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) iU kuweza kujikaribisha na kumuua Taghut, Ka'b 
Ibn Al-Ashraf. Hivyo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alimruhusu kusema kauli hizo iU 
kuwadanganya Mushrikin wafikiri kuwa (Ibn Maslamah) alikuwa katika wao (Makuffar) - na wakati 
uilipowadia, alikamilisha misheni (mpango) yake aliyotumwa kwayo (yaani kumuua Taghut). 
Kadhalika tazama "Tahridh Al-Mujahidin Al-Abtal 'Ala Ihya' Sunnat Al-Ightiyal" cha Shaykh Abu 
Jandal (Faris Az-Zahrani) ALAzdi (FakaLlaahu Asrah). 

334 Inaruhusiwa, si Lazima (Wajib). Ni vizuri na bora zaidi (Afdhal) kwa Mukrah kuwa na Subrah na 
kuwa imara/kutotetereka katika Tawhid - hasa akiwa ni mtu wa 'Ilm, iU kuwa mfano [KUgizo] kwa 
wengine. Kwani imetajwa katika hadithi ya Abu Darda', "Rafiki yangu (Mtume SwaUaLlaahu 'Alayhi 
wa SaUam) aliniusia mimi kuwa "Usifanye Shirk, hata ukikatwa viungo au kuchomwa (moto)." 
Imesimuliwa na Ibn Majah, Al-Bayhaqi, tazama "Sahih At-Targhib" (566). Pia hadithi maarufu, 'Watu 
watatu wataonja ladha ya Iman... na (miongoni mwa hawa watatu ni) mwenye kuchukia kurejea 
katika Kufr, kama anavyochukia kutupwa katika Moto." ImesimuUwa na Al-Bukhari na Muslim. 


Page I 129 



Na ma-'Ulama wameafikiana kwamba mwenye kutamka maneno ya 
Ukafiri kwa Istihizai (kwa mzaha), amekwisha Kufuru. Je, itakuwaje 
hukmu kuhusu mtu mwenye kudhihirisha kufru kwa sababu ya 
khofu na tamaa/uroho wa mambo ya kidunia ? 335 

Na nitataja baadhi ya dalili katika hilo, bi idhniLlaah. 


335 Shaykh Salih Al-Fawzan anasema: Kwa hiyo kwa ufupi, wale wanaofanya kufr hawapindukii 
katika hali nne: 

a) Anaamini ndani ya Moyo wake kile anachokisema. Hakima shaka juu ya ukafiri wake 
(Riddah). 

b) Haamini ndani ya Moyo wake kile anachokisema, lakirti hakulazimishwa kusema hivyo. 
Lakini amesema hivyo kwa sababu tu ya tamaa yake ya maisha ya dunia, au 
kuwaridhisha watu na kupatana nao (kuwa nao vizuri ili kutogombana nao). Hivyo kwa 
hakika mtu huyu ni Kafir kwa mujibu wa Ayah ya Qur-an 

ly^\ Jp iddJl aUll Id-Ui 

"Hivyo kwa sababu wao wamestahabu uhai wa dunia kuliko wa Aakhirah" 

Na vivyo hivyo hiyo ndio hukm ya mtu mwenye kufanya Kufr au Shirk, ili aishi vizuri na 
watu (awaridhishe) - hata kama hapendi kufr wala Shirk, na haiamini; lakini anafanya 
hivyo kwa ajili tu ya mapenzi ya nchi yake, mali yake, au Jamaa zake. 

c) Anatamka maneno ya Kufr kwa mzaha/Istihizai, kwa mchezo - kama ilivyoonekana 
katika mlolongo uliopita. [Tazama Tafsir ya Ayah katika At-Tawbah: 65 - 66] 

d) Anasema au kufanya kufr kwa sababu amelazimishwa (amekirihishwa), si kwa kuwa 
anapenda, hali ya kuwa moyo wake uko madhubuti katika Iman na Tawhid. Kwa hiyo 
huyu ndiye mtu ambaye atasamehewa, alikirihishwa. 

Lakini katika hali tatu za mwanzo, mtu anakuwa Kafir, kama invyodhihirika kutokana na 
Ayah. Na hii inawa radd wale wanaosema kuwa mtu hawezi kukufurishwa, hata kama 
aongee kufr au afanye vitendo vya kufr, mpaka yajulikane yaliyomo katika moyo wake. 
Na hii ni kauli mbaya inayopingana na Qur-an na Sunnah. Na, kauli hii ni ya Murji'ah 
Wazushi." "Sharh Kashf Ash-Shubuhat" (163 -164). 


Page I 130 



DALILI DHIDI YA MWENYE KUSHIRIKIANA NAO 


Dalili ya kwanza . 


Kauli ya Allaah Ta'ala: 


JU- lsjuJji 'Jj J41J1 iJj 


"Na hawatoridhika nawe Mayahudi wala Manaswaara mpaka 
ufuate mila zao /' 336 


Kwa hiyo yeye Allaah Ta'ala anatujulisha sisi kwamba Mayahudi na 
Wakristo, na vilevile Mushrikun, hawataridhika na Mjumbe wa 
Allaah SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam mpaka atakapofuata Dini 
yao, na kukiri kwamba wako katika haqq. 


Kisha Anasema : 

I Jjy jI UUl 

X? LrJ 5^' 4U U jJ*Jl 


"Sema: 'Hakika mwongozo wa Allaah ndio mwongozo (pekee).' 
Na ukifuata hawaa zao baada ya yale ambayo yaliyokujia katika 
elimu, basi hutopata kutoka kwa Allaah mlinzi yeyote wala 
mwenye kunusuru ." 337 


Na katika Ayah nyingine: 

OyJllkJ! jJ iSl Jjd! 


336 Al-Baqarah: 120 

337 Al-Baqarah: 120 


Page I 131 




"Hakika hapo utakuwa miongoni mwa Dhalimin 
(madhalimu)." 339 


338 


Kwa hivyo kama Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) angefuata Dini yao - kwa nje tu, bila kuamini kwa 
moyo 34 °, tena pasipo na khawf kutokana na uovu wao na 
pasi na Mudahanah - angekuwa miongoni mwa Dhalimm. Je, 
vipi yule mwenye kudhihirisha kuwa waabudu makaburi 
( Qubur ) 341 na Qibdb, kwamba wako katika haqq na Uongofu 
wa sawa? Hakika, hawawezi kuridhika isipokuwa kwa 
mambo haya! 


338 Neno hili linamaanisha "Wale wenye kufanya dhulmah (kudhulumu) - 
yaani ukandamizaji, kufanya maovu, n.k. Na aina mbaya zaidi ya dhulmah 
imetajwa katika Ayah 


J,ijP Jjlli! iijiJl 01 


"Hakika shirki ni dhulma kubwa mno!" [Luqman : 13] 

Na pia katika Ayah 




"Na wala usiombe badala ya Allaah visivyokufaa wala visivyokudhuru. Na ukifanya, 
basi hakika utakuwa miongoni mwa madhalimu." [Yunus : 106] 

Na pia katika Ayah 



"Na yeyote asiyehukumu kwa yale Aliyoyateremsha Allaah, basi hao ndio 
madhalimu." [Al-Ma'idah: 45] 

339 Al-Baqarah: 145 

340 Kwa kuwa amepata 'Ilm kutoka kwa Allaah, itakuwa ni vigumu 
(haiwezekani) Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kuamini Dini 
isiyokuwa ya Uislam. 

341 Makaburi, Mapango, Makaburi makubwa (yalopambwa), n.k. 


Page I 132 



Dalili ya Pili . 


Kauli ya Allaah Ta'ala: 

UjuJl ^3 ^AL«-pI c.Jg ; >- d-dJjll jjilS" 3^3 ^jp 


Uj-UlA L^-3 ps jLJl AjIAc’! 

"Na wala hawatoacha kukupigeni vita mpaka wakutoeni 
katika Dini yenu (Uislam) wakiweza. Na atakayeritadi 
miongoni mwenu kutoka Dini yake, akafariki hali ya kuwa 
ni kafiri, basi hao zimeporomoka 'amali zao katika dunia na 
Aakhirah. Na hao ni watu wa motoni, wao humo ni wenye 
kudumu." 342 


Kwa hiyo Allaah Ta'ala Anatuambia kuwa makuffar 
hawatakoma (hawataacha) kupigana na Waislam mpaka 
watakapowatoa katika Dini yao kama wataweza kufanya 
hivyo. 

Na Allaah hakuruhusu kuridhiana na makuffar kwa ajili ya 
mtu kukhofia maisha yake, mali, na utukufu. Badala yake 
Ametufahamisha kuwa yeyote mwenye kuridhika nao baada 
ya kuwa wameshampiga vita - ili kuepusha madhara - huyo 
atakuwa murtadd. Hivyo akifa katika Riddah hii baada ya 
Mushrikiin kwishampiga, basi atakuwa katika watu wa Moto 
ambao watakuwa humo Milele. 

Je, vipi mtu anayewaridhia Mushrikiin bila hata kupigwa vita? 
Kama hamna udhru kwa yule mwenye kuwaridhia baada ya 
kwisha kupigwa - basi unatambua kuwa mwenye 
kuwaendea na kupupia kuridhiana nao bila khofu yoyote 
wala mapigano - basi hao hawastahili kabisa kupata udhru; 
na kwamba wao ni makuffar, murtaddin. 


342 Al-Baqarah: 217 


Page I 133 




Dalili ya Tatu . 


Ni kauli yake Tabaraka wa Ta'ala: 


viJjS j-aj jUajJJl Oja jj* 5-l-Jjl jjj^jlSvJl Oy-UjJJI -USJj 

allj ^4_U IjiJ jf "VI tj jJJl j-» 


"Waumini hawawafanyi makafiri kuwa Awliya' 343 
kuwa(marafiki) wandani badala ya Waumini. Na 
atakayefanya hivyo, basi hatokua na chochote mbele ya 
Allaah, isipokuwa mkiwa mnaogopa khatari kutoka 
kwao." 344 


Kwa hiyo Allaah Mtukufu amewapiga marufuku 
(amewakataza) Waumini kuwafanya makuffar ni Awliyd', 
marafiki, na wenza badala ya Waumini - hata kama 
wanawaogopa (kutokana na shari yao). Kisha anasema 
kwamba yeyote atakayefanya hivyo "basi hatokua na 
chochote mbele ya Allaah" (hatonusuriwa/ hatosaidiwa na 
Allaah kwa lolote): Kwa maneno mengine, hatakuwa katika 
Azvliya' wa Allaah walioahidiwa kunusuriwa (kukombolewa) 
huko Aakhirah. "Isipokuwa mkiwa mnaogopa khatari kutoka 
kwao.": Na ni kwamba mtu amebanwa (wamemkabili 
kisawa-sawa), na haiwezekani kuwa mkali kwao, na hivyo - 


343 Awliya' : Marafiki, Washirika, Wasaidizi, Wafuasi, n.k. Umoja wake ni 
Wali: Rafiki, n.k. 

344 Al 'Imran : 28 


Page I 134 




akaonyesha mapenzi/urafiki nao 345 , hali ya kuwa moyo 
wake bado umethibiti katika Baghdhd' na ‘Adawah 346 , akisubiri 
kikwazo kiishe - na kikiisha, anarejea katika Baghdhd' na 
‘Addwah. 


345 Lakini hii haina maana kwamba inaruhusiwa kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam 
(Mudhaharah). Kwani Ikrah (kulazimishwa), ikiwa ni kulazimishwa kweli, basi inaruhusiwa kusema 
maneno ya Kufr, na kufanya vitendo vya Kufr - alimuradi tu haihusishi kumdhuru Muislam 
Mwingine; Na kama inahusisha kumdhuru Muislam mwingine, basi hairuhusiwi kwa mujibu wa Ijma' 
- kwa sababu mtu haruhusiwi kumuua nduguye Muislam kwa ajili ya (kuikoa) nafsi yake. An-Nawawl 
(RahimahuLlaah) anasema, "Lakini kumuua (Muislam), hairuhusiwi hata kama ni kwa Ikrah - kwa 
mujibu wa Ijma'." [Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj 18/16 - 17]. Ibn Rajab Al-Hanball 
(RahimahuLlaah) amesema, " Ma-'Ulama wameafikiana juu ya ukweli kuwa ikiwa mtu amekirihishwa 
(analazimishwa) kumuua Muislam - basi bado (hata kwa hali hiyo) hairuhusiwi kumuua. Kwa sababu 
(atakuwa) amechagua kumuua mtu huyo mwingine ili ktmusuru maisha yake asiuawe. Na hili lina 
Ijma' ya Wanazuoni kwamba ni Kuvuka mpaka." [ Jami' Al-'Ulumi Wal-Hikam 2/371 ]. Shaykh 
Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) ameztmgumzia kuhusu wale wanaolazimishwa na Tatars 
kuwasaidia dhidi ya Waislam, " Hata kama atalazimishwa kupigana (dhidi ya Waislam) wakati huu 
wa fitnah, bado hairuhusiwi yeye kupigana. Badala yake, ni Wajib juu yake kuziharibu silaha zake, na 
kuwa na Subira mpaka atakapokufa Shahld... Hakuna shaka kuwa ni wajib juu yake kutopigana, kama 
atalazimishwa kuhudhuria ( kuwepo katika uwanja wa vita) - hata kama huenda Waislam watamuua. 
Kwa hakika yeye haruhusiwi kumuua Muislam mwingine kwa mujibu wa Ijma'. Hivyo ikiwa 
atalazimishwa na kutishiwa kwamba atauawa asipomuua Muislam mwingine - kadhahka bado 
hairuhusiwi kwake yeye kumuua Muislam ili yeye asiuliwe. Hairuhusiwi kumdhulumu mtu 
[Muislam] ili yeye asiuawe." [Majmu' Al-Fatawa 28/538 - 539]. Pia tazama mwisho wa Sharh ya 
"Kashf Ash-Shubuhat" ya Shaykh 'All Al-Khudhayrl iitwayo "At-Tawdhlh Wa At-Tatimmat", kwani 
amefafanua hili kwa kina. 

346 Baghdha : Chuki. 'Adawah : Ukali, Uadui. Kama inavyoonekana katika Ayah: 





"Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Ibraahiym na wale walio pamoja naye, walipowaambia watu 
wao: "Hakika sisi tumejitenga nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah, tunakukanusheni, na 
umedhihirika baina yetu na baina yenu uadui na bughudha abadi mpaka mumuamini Allaah 
Pekee." [Al-Mumtahinah: 04] 


Page I 135 



Je, vipi anayewafanya wao ni Awliyd' badala ya Waumini bila 
sababu (udhru) yoyote - isipokuwa tu amekhiyari maisha haya ya 
Dunia badala ya yale ya Aakhirah, na kwa sababu amewaogopa 
Mushrikun, badala ya kumuogopa Allaah? Allaah hajawafanyia wao 
Khawf kuwa ndiyo udhru wenye kukubaliwa. Badala yake, Allaah 
Ta'ala Anasema: 


Oy^Lk-j S^Ujl i_jjij: hl ll LcJ 




"Hakika huyo ni shaytwaan anawakhofisha marafiki wake 
wandani (yaani Mushrikun). Basi msiwakhofu, na nikhofuni 
Mimi mkiwa ni Waumini ." 347 


Dalili ya Nne . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 


j^sjLapl j-Sjcsjj jyiS”" jjcJgj jc^al jjjJJl L^jI L 





"Enyi walioamini! Mkiwatii wale waliokufuru watakurudisheni 
nyuma juu ya visigino vyenu, kisha mtageuka mkiwa wenye 
kukhasirika ." 348 


347 A1 'Imran : 175. Na pia Anasema, 

1JL;L ^Ui i^2lj£ 

"Basi msiwaogope watu, bali Niogopeni Mimi, na wala msibadilishe Aayaat Zangu 
kwa thamani ndogo." [Al-Ma'idah : 44] 

Hii ni Radd ya wazi kutoka katika Qur-an dhidi ya wale wanaoruhusu kuuza Ayah za 
Allaah kwa ajili ya Khofu na hawaa za Dunia. Na endelea kuirudia-rudia Ayah hii mara 
nyingi, na utatambua uovu wa Qusuriyyah na Murji'ah. 

348 Al 'Imran : 149 


Page I 136 




Hivyo Allaah Ta'ala amebainisha kwamba Waumin wakiwatii 
Makuffar, basi hakuna shaka kwamba watawarudisha nyuma juu ya 
visigino vyao (na kutoka) katika Uislam. Kwa sababu hakika, 
hawaridhiki nao kwa lolote lisilokuwa kufr. 

Na amebainisha kuwa ikiwa watafanya hivyo, watakuwa ni wenye 
hasara hapa Duniani na Aakhirah, na hakuruhusu kuwaridhia na 
kuwatii wao kutokana na khawf inayotokana nao. 

Na hii ndiyo hali ilivyo sasa, hawaridhiki na wale wenye 
kukubaliana nao mpaka wathibitishe kwamba wako katika haqq, 
wadhihirishe Uadui na Chuki dhidi ya Waislam, na wasitishe 
misaada kwao . 349 

Kisha Allaah Anasema: 



"Bali Allaah ndio mawla 350 (Mola Mlinzi) wenu. Naye ni Mbora 
kabisa wa wenye kunusuru ." 351 

Kwa hiyo Allaah anatujulisha kuwa Allaah ni mawla wa Waumini 
na ni msaidizi wao, na kwamba yeye ni mbora wa wenye kunusuru. 
Kwa hiyo kwa kumtii yeye Allaah na kuwa chini ya Ta'ah yake ni 
sadaka tosha na yatosha dhidi ya Ta'ah kwa Makuffar. 

Ole kwa waja! Wale wanaoijua Tawhld na wamelelewa katika 
Tawhld na wameichukua kuwa ni Dini kwa muda tu; Vipi watoke 
katika Ta'ah ya Rabb wa Walimwengu, msaidizi aliye bora kabisa - 
na kuingia katika ta'ah ya Qibab na watu wake; na wameridhika na 
hili kwa kubadilishana na Ta'ah ya Yule ambaye katika mkono wake 
kuna Ufalme wa Kila Kitu? 


349 Na hii ndiyo hali ilivyo sasa - Mayahudi na Wavamizi, hawaridhiki na Waislam 
mpaka wahakikishe kuwa Mayahudi na Wavamizi wako katika haki isiyo na kikomo, 
wanadhihirisha chuki na Uadui dhidi ya Mujahidin na kukata misaada juu yao. Ili 
waritadd, na kutoka katika Uislam. 

350 Mlezi, Rabb (bwana), Msaidizi, Mlinzi. 

351 Al 'Imran : 150 


Page I 137 



OyoJUkD 

"Ubaya ulioje mbadala kwa madhalimu." 352 

Dalili ya Tano . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 

UJl £y> s.U jjAS”"UJl 

"Je, aliyefuata radhi za Allaah ni kama aliyestahiki ghadhabu 
kutoka kwa Allaah?! Na makazi yake ni Jahannam; na ubaya 
ulioje mahali pa kuishia ." 353 

Kwa hiyo Allaah Ta'ala amebainisha kuwa hawako sawa - yule 
mwenye kufuata radhi za Allaah na yule mwenye kufuata (mwenye 
kustahiki) ghadhabu (laana) za Allaah na ambaye siku ya Qiyamah 
mafikio yake yatakuwa katika moto wa Jahannam. 



Hapana shaka kuwa kuelekeza 'Ibadah kwa Ar-Rahman 354 Pekee na 
kuitetea, na mtu huyo kuwa katika watu wa 'Ibadah - ni katika 
(mambo yenye) Radhi za Allaah. Na hapana shaka kuwa kuelekeza 
'Ibadah kwa Qibab na Wafu, na kutetea mambo haya, na kuwa 
katika watu wenye kufanya haya - ni katika mambo yenye 
Kumuudhi Allaah . 355 


352 Al-Kahf : 50. Ole wao wanadamu! Namna gani watu ambao mwanzo waliifahamu Tawhid 
na walilelewa katika Tawhld na waliichukua kama Dln yao kwa muda mrefu kiasi hicho; Jinsi 
gani walivyoondoka katika Ulinzi wa Rabb wa Walimwengu, Mbora wa Wasaidizi, na 
wakaenda katika ulinzi wa Msalaba na Wavamizi... ni biashara mbaya ilioje kwa Murtaddin... 

353 Al 'Imran : 162 

354 Moja ya Majina ya Allaah, linalomaanisha "Mpole, mwenye Huruma, Mwenye Rahmah". 

355 Na pamoja na hili, hakuna shaka kuwa Kuelekeza 'Ibadah kwa Viongozi na Mayahudi na 
Wavamizi, kuwasaidia watu hawa, na kuwa upande wao dhidi ya Muwahhidln - hiki ni kitu 
kinachomuudhi Allaah. 


Page I 138 




Kwa hivyo hawako sawa mbele ya Allaah wale wenye kutetea 
(kuipigania) Tawhld yake, na Da'wah yake kwa Ikhlasw, na ni 
Waumini - (hawa hawafanani) na wale wenye kutetea Shirk na 
(kutetea) kuwaomba Wafu, na ni Washirikina. 

Hivyo wakisema "(udhru wetu ni kwamba) Tunaogopa!" 
Patasemwa kwao "Mmedanganya!" Na pia "Allaah hajafanya khawf 
kuwa ni sababu ya kufuata yale yenye kumuudhi YEYE na kuacha 
yale yenye kumridhisha YEYE. Na wengi katika watu wa upotevu 
huacha kufuata haqq kwa sababu ya khofu (uoga) kwamba 
watapoteza mambo yao ya Kidunia; lakini bado wanaijua haqq na 
wanaiamini 356 haqq hiyo 357 - lakini pamoja na haya, hawakuwa ni 
Waislam." 


Dalili ya Sita . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 

IjJli 1 g ■ _ A') I ^«JQj 4SJj*^«Jl «JSslijJ JJl (1)1 


"Hakika wale ambao Malaika wamewafisha, hali 
wamejidhulumu nafsi zao (kwani waliishi miongoni mwa 
Mushrikun ingawa Hijrah 358 ilikuwa ni Wajib kwao); 
(Malaika) watawaambia: "Mlikuwa katika hali gani?" 359 


356 Neno la Kiarabu lililotumika ni "Ya'taqidun" - Limetokana na maneno " 'Aqidah na 
rtiqad". 

357 Kama Allaah anavyosema kuhusiana na Fir'awn kuwakataa Musa na Harun 
('Alayhimus-Salam): 

‘L^Lp L^ii? 1. ^ q i 1 l g ":a \j£ 

"Wakazikanusha kwa dhulma na majivuno na hali kuwa nafsi zao zimeziyakinisha. Basi 
tazama vipi ilikuwa hatima ya mafisadi (Makuffar, Watenda Maovu)." [An-Naml: 14] 

358 Hijrah: (Tanbihi ya Mfasiri) Kuhama na kuwagura Mushrikin 

359 An-Nisa': 97 


Page I 139 





Kwa maneno mengine "Mlikuwa katika hali gani?" "Mlikuwa 
katika kundi gani? Kundi la Waumini, au Kundi la Mushrikln?" 


Hivyo kwa kuwa hawakuwa katika Kundi la Waislam, walitoa 
udhru kwamba walikuwa ni madhaifu na Wenye kukandamizwa 
(kunyanyaswa); Lakini Malaika hawakuwapa wao udhru 
(hawakukubali udhru huo walioutoa) - na wakawaambia: 




j \ f ^' 

"Je, kwani ardhi ya Allaah haikuwa ya wasaa mkahajiri? Basi hao 
makazi yao yatakuwa ni Jahannam, na uovu ulioje mahali pa 
kuishia ." 360 


Na hapana yeyote mwenye akili timamu atakuwa na shaka kwamba 
watu wa mataifa ambayo yanapigana na Waislam wako pamoja na 
Mushrikln, katika makundi yao na katika jama'ah (jamii) zao. 

Ingawa Ayah iliteremshwa ikiwalenga baadhi ya watu wa Makkah 
waliosilimu, lakini (hawakufanya Hijrah) hawakuhajir 361 . Kwa hiyo 
pindi Mushrikln walipotoka kwenda Badr, waliwalazimisha 
waislam hawa kuungana katika safu zao; Kwa hivyo, kwa khofu 
(nao) walitoka wakaenda (Badr pamoja na Mushrikln). 


360 An-Nisa': 97. Na Ayah nyingine inayohusiana, 

OjAIp \j \j^*\ ^ 

"Enyi waja Wangu walioamini! Hakika ardhi Yangu ni pana, basi Mimi Pekee 
Niabuduni." [Al-'Ankabut: 56] 

361 Kama katika Ayah: 

"Na wale walioamini lakini hawakuhajiri, hamna nyinyi wajibu wa kuwalinda lolote 
mpaka wahajiri." [Al-Anfal: 72] 



Page I 140 



Hivyo Waislam (waliohajir kwenda Madinah) waliwaua 
(waislam hawa ambao hawakuhajir) siku ya Badr, na baada 
ya kutambua kwamba wamekwisha waua walihuzunika 
sana, na wakasema "Tumewaua ndugu zetu!" Kwa hiyo 
Allaah akateremsha Ayah hii kuhusu wao 362 . 

Kwa hivyo vipi watu wa mataifa, wale ambao wako katika 
Uislam, kisha wakaivua imani yao katika shingo zao na 
wakaonyesha ridhaa kwa watu wa Shirk kuhusiana na Dini 
yao, na wakaingia katika Ta'ah yao, na wakawapa wao 
makazi na wakawatetea, na wakawatenga (wakawahama) 
watu wa Tawhid, na wakafuata njia nyingine isiyo ya watu 
Tawhid, na wakawaona wao kwamba Wamekosea, na 
ikasambaa miongoni mwao (Mushrikin) wakiwaapiza, 
wakiwatukana, wakiwakashifu, na wakiwakebehi wao kwa 
sababu tu wako imara katika Tawhid yao na wenye Subira 
katika hilo na juu ya Jihad katika njia yake; Na wakawasaidia 
wao (Mushrikin) dhidi ya Watu wa Tawhid - tena kwa 
kujitolea, siyo kwa kulazimishwa; Kwa hiyari yao, na si kwa 
kukandamizwa? 

Kwa hiyo hawa wanastahili zaidi "kukufurishwa" - na 
wanastahili zaidi kutupwa Motoni - kuliko wale ambao 
hawakufanya Hijrah kwa sababu ya kukamatana kwao mno 
na majumba yao tena pasi na khawf kutokana na makuffar, 
na ambao walijiunga na jeshi kwa kulazimishwa na kwa 
kukhofia. 


362 Imesimuliwa na Al-Bukharl (4596, 7085), An-Nasa'i katika kitabu chake "As-Sunan 
Al-Kubra" - "Kitab At-Tafslr", kama ilivyo katika "Tuhfat Al-Ashraf" (5/166), At-Tabarl katika 
Tafslr yake (5/234), Al-Bayhaql katika kitabu chake "As-Sunan Al-Kubra" (9/12), At-Tabaranl 
katika "Al-Awsat" na Ibn Rahawayh na Al-Isma'IlI na Ibn Al-Mundhir kama ilivyo katika 
"Fat-h Al-Barl" (8/263), Ibn Abl Hatim na Ibn Mardawayh kama ilivyo katika "Ad-Durr 
Al-Manthur" (2/206), Al-Bazzar katika Musnad yake kama ilivyo katika "Mujma' Az-Zawa'id" 
(7/10) cha Al-Haythaml. 


Page I 141 



Na mtu akiuliza "Je, haikuwa Ikrdh 363 ndiyo udhru kwa wale 
walio uliwa siku ya Badr, (Ikrdh) Iliyowafanya wao wakatoka 
(wakishirikiana na Mushrikin dhidi ya Waislam)?" 

Kisha patajibiwa "Haukukubaliwa udhru wao kwa kuwa 
hawakuwa na sababu (hiyo) mwanzo wa jambo, wakati 
walipokhiyari kuishi miongoni mwa makuffar, kwa hiyo 
hawapewi udhru kwa hilo kwa sababu ya Ikrah, kwa kuwa 
wao wenyewe ni sababu ya hilo (yaani wao ndiyo 
waliochagua kuwa miongoni mwa Mushrikin mwanzo), 
kwani waliishi nao na wakaacha Hijrah (kutokana na uamuzi 
wao)." 


Dalili ya Saba . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 


\% Jjl 

. 

byS* d-J 


oIjT jJidZ* lil °j\ ol5<]l j Jjj % 
f4iS iSj fJ3j 


"Na kwa yakini Amekwishakuteremshieni katika Kitabu 
kwamba mnaposikia Aayaat za Allaah zinakanushwa na 
zinafanyiwa istihzai, basi msikae pamoja nao mpaka 
waingie katika mazungumzo mengineyo. Au sivyo 
mtakuwa kama wao." 364 


363 Kulazimishwa, Kutwezwa / Kushindwa nguvu, Kushurutishwa. 

364 An-Nisa': 140 


Page I 142 




Hivyo Allaah Tabaraka wa Ta'ala anasema kwamba 
ameteremsha amri juu ya Waumini, katika kitabu 365 , kwamba 
pindi wanaposikia kitabu cha Allaah kikikanushwa na 
kutukanwa, hawatakiwi kukaa nao watu hao mpaka 
watakapobadili mazungumzo yao; na kwamba yeyote 
atakaye kaa pamoja na wale wenye kuzikanusha (kuzikufuru) 
Ayah za Allaah na kuzikebehi, wakati wa kufr na istihizai zao 
- basi mtu huyo atakuwa kama wao. Na hakubagua 
(hakutofautisha) baina ya Khd'if 366 au mtu yeyote mwingine 
isipokuwa Mnkrah. 

Haya ni wakati walipokuwa wote wako katika nchi (mji) 
moja wakati wa mwanzo wa Uislam. Je, vipi yule ambaye 
yuko katika wasaa (popote aweza kwenda), Heshima, na 
kuna nchi nyingi za Kiislam - na kisha anawakaribisha 
makuffar na wenye kuzifanyia Istihizai Ayah za Allaah kuja 
katika miji yake, na akawakaribisha (akawaridhia) kama 
washirika, jamaa, na marafiki; Na anasikia kufr zao na kebehi 
zao na anaridhika nazo - na anawafukuza watu wa Tawhid, 
na anawaweka mbali?! 367 


365 Makatazo ambayo Ayah hii inayarejelea ni: 

f. ' o f Jt' £ 'f. s 

<j J?- ^ - 4 -AP J& lijlj! (3 J^\ C^j\j \i\^J 

(jyJUiJ! ^jjsJ! l£J^J! jAjsJ jLkljJ! ojJ 

"Na unapowaona wale wanaoshughulika kupiga porojo katika Aayaat Zetu; basi jitenge nao 
mpaka watumbukie kwenye mazungumzo mengineyo. Na kama shaytwaan 
akikusahaulisha, basi baada ya kukumbuka, usikae pamoja na watu madhalimu." 
[Al-An'am: 68] 

Rejea katika "Tafsir Al-Qr-an Al-'Adhim" ya Ibn Kathir (1/567). 

366 Mtu mwenye Khawf. 

367 SubhanaLlah! Ni kama vile Imam alikuwa anazungumzia zama hizi - kuhusu wale wenye 
kuwaomba Mayahudi na Wavamizi kuja katika ardhi ya Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam), na kuwataka waikalie Peninsula ya Arabia, na kuwataka wao Wawaue 
Muwahhidln... 


Page I 143 



Dalili ya Nane . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 




| of o * 0 ' 

LJj! 


Ijjbsi; v l_p( ^jjJl L^f U 


ijpUlkJl jjUl l£As 4 “V SJJl d)l UU p-SLi jAj <_A*J 


"Enyi walioamini! Msifanye Mayahudi na Manaswara 
awliya' (marafiki wandani). Wao kwa wao ni awliya' 
(marafiki wandani). Na yeyote atakayewafanya awliya 
(marafiki wao wandani); basi hakika yeye ni miongoni 
mwao. Hakika Allaah Haongoi watu Dhalimln 368 
(madhalimu)." 369 


Kwa hivyo Allaah Mtukufu amewakataza Waumini 
kuwafanya Mayahudi na Wakristo Awliya'. 


368 Swahabah aitwaye Hudhayfah (RadhiyaLlaahu 'Anhu) amesema, "Kila mmoja 
wenu anatakiwa kuogopa kwamba anaweza kuwa Yahudi au Mkristo pasipo kujijua", 
na kisha akasoma "Na yeyote atakayewafanya Awliya' (marafiki wao wandani); basi 
hakika yeye ni miongoni mwao." Rejea katika "Ad-Durr Al-Manthur" (3/100). 

369 Al-Ma'idah : 51. Katika Ayah ya 52 53, Allaah anafafanua zaidi, 

.. -aylS I1)1 1 )_jPjU-j L / y y‘ <sJ j>SJI jyLs 

^ >1. I^Lcl aJJIj j_a>I l^_j» I ^jAJl 




\s>- ^-J>Ia_pI 


"Basi utawaona wale ambao katika nyoyo zao mna maradhi (ya unafiki) wanakimbilia kwao 
wakisema: Tunakhofu isitusibu mgeuko... Na wale walioamini wanasema: Je, hawa ndio 
wale (Wanafiki) ambao waliapa kwa Allaah kwa viapo vyao vya nguvu, kwamba hakika 
wao wapo pamoja nanyi (Enyi Waislam)?" Zimeporomoka 'amali zao, na wamekuwa wenye 
kukhasirika." 


Page I 144 





Na amesema kwamba yeyote miongoni mwa Waumini 
atakayeshirikiana nao, basi naye ni Miongoni mwao 370 . Na 
kadhalika hukmu hiyo hiyo inatumika kwa atakayeshirikiana 
na makuffar, katika Majusi na Waabudu Masanamu - 
atakuwa katika Wao. 

Na kama mtu atabisha kwamba, kuelekeza 'Ibadah kwa 
Qibab na Kuwaomba Wafu siyo Shirk - na kwamba watu 
wenye kufanya hivyo siyo Mushrikun; basi jambo lake 
limeshadhihirika 371 na upuuzi wake na Kufr yake 
imeshabainika. 

Na Allaah Tabaraka wa Ta'ala hajatofautisha baina ya Khaif 
na wengine tofauti na yeye. Badala yake Allaah Ta'ala 
amebainisha 372 kwamba wale wenye maradhi katika nyoyo 
zao hufanya hivyo kutokana na khofu ya kupata madhara 373 . 


370 Kuhusu Ayah "Na yeyote atakayewafanya Awliya' [Tawalll]; basi hakika yeye ni 
miongoni mwao." [Al-Ma'idah : 51] - Al-'Allamah Ibn Hazm (RahimahuLlaah) anasema katika 
"Al-Muhalla" (11/138); "Ni sahihi kwamba Ayah hii yatakiwa ichukuliwe kwa udhahri wake, 
yaani kwamba ni Kafir miongoni mwa makundi ya Makuffar; na hii ni haqq, hakuna Waislam 
(hata) wawili watapingana na jambo hili." 


371 Kwa kujadili badala ya wale wanaoabudu asiyekuwa Allaah, anakuwa miongoni mwa 
Awliya'. 

372 Katika Al-Ma'idah : 52, Allaah anasema kuhusu wao. 


oJjIS \: ' aaa / 3 ~ jl ^ 


"Basi utawaona wale ambao katika nyoyo zao mna maradhi (ya unafiki) wanakimbilia kwao 
wakisema: Tunakhofu isitusibu mgeuko." 


373 Tena, Imam anafafanua kuwa Uoga na Khawf si nyudhr, lakini bado Wenye kushirikiana 
na Makuffar wanakanusha (wanakataa), ambayo ni radd ya wazi dhidi ya Murji'ah wa sasa... 


Page I 145 




Na kadhalika hii ndiyo hali ya wale Murtaddin - walioogopa 
madhara. Na chochote kilichosalia katika nyoyo zao kuhusu Iman 
juu ya Ahadi ya kweli ya Allaah ya kuwapa Ushindi Watu wa 
Tawhid kiliondolewa 374 . Kwa hiyo walifanya haraka na 
kuwakimbilia watu wa Shirk, kwa khofu ya madhara. 


Allaah Ta'ala amesema, 

!j yiu\ L« J^ip 'j)'*-; S-LtP y\ J! (1)! <lU( 


"Basi asaa Allaah Akaleta ushindi au jambo (jengine) litokalo 
Kwake; wakawa wenye kujuta kwa waliyoyaficha katika nafsi 
zao ." 375 


Dalili ya Tisa . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 

ft, U Ijjif ^ifl DjJji ^ 

UjdJlU- i_jljj«Jl L felp <iiJl (1)1 


"Utawaona wengi miongoni mwao (Mayahudi) wanawafanya 
awliya' (marafiki wandani) wale waliokufuru. Ubaya ulioje yale 
yaliyowatangulizia nafsi zao, (ndipo ikawa) kwamba Allaah 
Amewaghadhibikia na katika adhabu wao ni wenye kudumu ." 376 


374 Na inajulikana kuwa Kulazimishwa hakubadili Iman ndani ya Moyo (kama vile Kupenda 
Uislam, na Kuchukia Ukafiri, n.k) - Hivyo yatakiwa iwe wazi zaidi kwamba "Khawf" tu ya 
kawaida haibadili Iman katika moyo. Kwa hiyo mtu anayewaogopa Makuffar huenda akawa 
bado "anapenda Uislam" na "Kuchukia Ukafiri" - lakini Imam anawaona wao kuwa ni 
"Murtaddln" kwa sababu Iman yao inapotea wanaposhirikiana na Makuffar dhidi ya Waislam. 

375 Al-Ma'idah: 52 

376 Al-Ma'idah: 80 


Page I 146 





Kwa hivyo Allaah Ta'ala ameweka wazi kwamba kuwa tu na 
Muwalat 377 na Kuffar kunapelekea kupata laana (ghadhabu) 
ya Allaah na kudumu katika Adhabu (ya moto wa 
Jahannam) 378 , hata kama mtu huyo ni khaif. (Hakuna mwenye 
udhru katika hukmu hii) Isipokuwa Mnkrah, kwa sharti zake 
(halisi). 

Je, vipi hili (la kuwapenda) lingejumuisha pamoja na kufru ya 
wazi na uadui wake dhidi ya Tawhid na watu wake, 
kuungana na kushirikiana kuondoa 'Ibadah ya Allaah pekee, 
na kuimarisha kuabudiwa kwa Asiyekuwa Allaah? 379 


377 (Muwalat) Kilugha: Urafiki, Kufanya Urafiki, Ushirikiano, Ta'ah, n.k. 

378 Ingawa kuna tofauti ndogo kilugha, ma-Imam wametofautisha kati ya "Tawalli" na 
"Muwalat". Tazama "Awthaq 'Ura Al-Iman" (133), na "Ad-Durar As-Saniyyah" (5/201). 
Muwalat ihyotajwa katika sentensi hii ya mwisho iko katika maana ya Kilugha, siyo maana 
yake ya ki-Shari'ah. Katika Shari'ah, ma-Imam wametofautisha maana ya maneno haya 
mawiH- Tawahi maana yake "Ta'ah, ushirikiano, n.k.); Ilihali Muwalat maana yake "Urafiki, 
kufanya Urafiki, n.k." 

Hivyo, Muwalat ni ya Ujumla zaidi, ilihali Tawalll ni maalumu kabisa. Yatakiwa izingatiwe 
kuwa kila aina ya Tawalli ni Muwalat; lakini si kila aina ya Muwalat ni Tawalli. Pia rejea 
katika Kiambatanisho mwishoni mwa tafsiri hii, khtwacho "Mpaka baina ya Muwalat na 
Tawalli". Tanbihi: Kuna rai kwamba aina hh ya maneno si sawa, na kwamba maneno na 
vitendo ambavyo vinaonekana kuwa ni Muwalat Sughra, au Ushirika Mdogo, si Muwalat hasa. 
Wanaoshikilia msimamo huu wanasema kuwa watu walipoanza kuita vitendo hivi Muwalat 
au Tawahi, hapo kulikuwa na haja ya kuyatofautisha kutokana na kauli na vitendo ambavyo 
vinamtoa mtu katika Uislam, hivyo utofautishaji kah ya Muwalat na Tawalll ulianzishwa. 
Mjadala zaidi juu ya hili utazimgumzwa katika kipengele "Mpaka baina ya Muwalat na 
Tawalll". 

379 Na vipi kuhusu kushirikiana na kuwasaidia katika Kutokomeza SharTah ya Allaah - 
Qur-an na Sunnah - na kusaidia kuimarisha sheria inayopinga Shari'ah yake Allaah - kama 
sheria za Kutungwa na Watu, au Yasiq? 


Page I 147 



Dalili ya Kumi . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 

/i U 3 

o > y 

"Na lau wangelikuwa wanamwamini Allaah na Nabiy 
(Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na yale 
yaliyoteremshwa kwake, wasingeliwafanya hao (makuffar) 
awliya' (marafiki wandani), lakini wengi miongoni mwao 
ni mafasiki." 380 


/gjJu «dJij j/J lyir jl/ 



Hivyo Allaah Ta'ala ametaja kwamba Muwalat na makuffar ni 
kitu kinachobatilisha Iman juu ya Allaah, Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na yale yaliyoteremshwa 
kwake. Kisha Allaah akasema kuwa sababu ya hilo (kwamba 
waliwafanya vipenzi makuffar) ni kwa sababu ya ukweli 
kwamba wengi wao ni Mafasicj. Na hakutofautisha baina ya 
aliyeogopa madhara na yule ambaye hakuogopa. Na hivi 
ndivyo ilivyo hali ya Murtaddin hii leo - kabla ya Riddah yao, 
wengi wao walikuwa ni Mafasiq. Basi hilo (la Ufasiq) 
liliwapelekea kushirikiana na makujfdr, na kuritadd katika 
Uislam. Wa na'udhu biLlaahi mindhalika! 


380 Al-Ma'idah : 81 


Page I 148 




Dalili ya Kumi na Moja . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 


j/j joAalJ (jjslljJl j|j 

j^LU ^isJl 


"Na hakika mashaytwaan wanadokeza marafiki wao wandani 
wabishane nanyi. Na mtakapowatii hakika mtakuwa 
washirikina ." 381 


Na Ayah hii iliteremshwa wakati Mushrikun walipowaambia 
Waislam "Mnakula katika vile mlivyoviua, lakini hamli katika vile 
Alivyoviua Allaah?" Kwa hiyo Allaah aliteremsha Ayah hii . 382 

Hivyo ikiwa mtu aliyewatii Mushrikin kwa kuhalalisha Maytah 
(nyamafu), alikuwa Mushrik - bila kutofautisha ni Khd'if au ni mtu 
mwingine tofauti, isipokuwa Mukrah ; Je, vipi mtu anayewatii wao 
katika kuhalalisha Muwdldt 383 wao, kuwa pamoja nao, kuwasaidia, 
kushuhudia/kukiri kwamba wapo katika haqq, kuhalalisha 
umwagaji wa damu za Waislam na (kuzitwaa) Mali zao, na 
Kujitenga na jamaa ya Waislam na kujiunga na jamaa ya MushriMnV. 

Hakika hao ni wenye Kufr na Shirk (mbaya) zaidi kulinganisha na 
wale waliokubaliana nao katika kuhalalisha Maytah. 


381 Al-An'am: 121 

382 Imesimuliwa na Ibn 'Abbas (RadhiyaLlaahu 'Anhuma), Mtazame Abu Dawud katika 
"Sunan" yake (2818), An-Nasa'I katika "Al-Mujtaba" (7/237), At-Tirmidhl katika "Al-Jami'" na 
amesema: "Hasan Gharlb" (3069), Al-Hakim katika "Al-Mustadrak" (4/233), At-Tabarl katika 
Tafslr yake (8/17), Al-Bayhaql katika "As-Sunan Al-Kubra" (9/241); na Al-Furyabl, Ibn Abl 
Shaybah, 'Abd Ibn Humayd, Ibn Al-Mundhir, Ibn Abl Hatim, An-Nuhas, Abu Ash-Shaykh, Ibn 
Mardawayh, na At-Tabaranl kama inavyoonekana katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (3/43). 

383 Hivyo kumbuka swali hili na majibu yake - Ewe ndugu yangu katika Tawhld! Ni nini 
hukmu ya wale ambao wanaruhusu Mudhaharah kwa Makuffar kwa ajili tu ya "Khawf"? 


Page I 149 




Dalili ya Kumi na Mbili . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 

' < i 'I AjLIjll ^JLJjLs LJ13I ®La_;jT LLj ^^JLp 


jjJ^laJl jlSTi 

"Na wasomee (ee Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
habari za yule Tuliyempa Aayaat (hoja, dalili) Zetu; Lakini 
akajivua nazo na shaytwaan akamfuata na akawa miongoni mwa 
waliopotoka ." 384 

Na Ayah hii ilitermshwa kuhusu Mchamungu na 'Alim 
(Mwanazuoni) mtukufu wakati wa zama za Wana wa Isrdil, ambae 
jina lake lajulikana kama Bal'am 385 . Alikuwa akifahamu Al-Ism 
Al-A'dham . 3S6 


Ibn Abi Talhah 387 amesimulia kutoka kwa Ibn 'Abbas 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu): Pindi Musa 'Alayhis-Salam alipowajia wao 
- kwa maneno mengine alipowajia Jabbarln 38S , watoto wa ammi 
zake na watu wake wakamjia na wakamwambia "Hakika Musa 
'Alayhis-Salam ni mtu mwenye nguvu, na anao wanajeshi wengi. Na 
ikiwa atatuvamia sisi, atatuangamiza. Basi mwombeni Allaah na 
Muombeni YEYE atukinge dhidi ya Musa pamoja na wale walio 
pamoja naye." Basi Bal'am akajibu: "Hakika nikiomba dhidi ya Musa 
nitaharibikiwa hapa Duniani na Aakhirah." Lakini waliendelea 
kumshawishi mpaka alipowaombea (badala yao) dhidi ya Musa. 
Hivyo Allaah alimtupilia mbali licha ya wema aliokuwa akiutenda; 


384 Al-A'raf: 175 

385 Bal-'am Ibn Ba'ura, na mahala pengine "Bal-'am" bila Alif. Na mahala pengine, Bal-'am Ibn 
'Amir.Tazama Tafsir ya At-Tabarl (13/257), na Al-Hakim katika "Al-Mustadrak" (2/325). 

386 Kilugha "Jina adhimu/tukufu" (la Allaah). 

387 Yeye ni Abu Al-Hasan 'All Ibn Salim, mtumishi wa Ibn 'Abbas (RahimahumuLlaah). Amefariki 
mwaka 143. Tazama "At-Taqrlb" (402). 

388 Kilugha, "Watu wenye Nguvu sana". Watu hawa wametajwa katika Ayah za Al-Ma'dah: 20 - 26. 


Page I 150 




nayo ni kauli YAKE 'Lakini akajivua nazo na shaytwaan akamfuata 
na akawa miongoni mwa waliopotoka/ 389 

Na Ibn Zayd 390 amesema "Matamanio yake na mawazo yake 
yalikuwa yako kwa watu wake."- yaani wale waliopigana 
dhidi ya Musa 'Alayhis-Salam na watu wake. 

Hivyo Allaah Ta'ala ametaja suala la Msaliti huyu 
aliyezitelekeza Ayah za Allaah; baada ya kuwa Allaah 
ameshampatia yeye, japokuwa alizifahamu na alikuwa 
miongoni mwa watu wake (wenye kuzisoma na kuzifanyia 
kazi) - 'lakini kisha alizitupa' yaani aliacha kuzifanyia kazi 
Ayah hizo. Na palisemwa kwamba 'Kuzitelekeza (kuziacha) 
kwake Ayah za Allaah' maana yake kuwasaidia Mnshrikun na 
kuwaungamkono kwa rai zake, kwa kuomba Du'a dhidi ya 
Musa 'Alayhis-Salam pamoja na ma-Swahabah wake 
kuwa Allaah awageuze / awaepushe na watu wake, 
kutokana na khawf yake na huruma kwa watu wake; 


389 Imesimuliwa na Ibn Al-Mimdhir, na Ibn Abi Hatim, kama ilivyo katika "Ad-Durr Al-Manthur" 
(3/145), kutoka kwa Ibn 'Abbas (RadhiyaLlaahu 'Anhuma). Al-Hafidh Ibn Kathir (RahimahuLlaah) 
anasema katika Tafsir yake (2/65), "Haya ndiyo maarufu kuhusiana na sababu (sabab) ya 
kuteremshwa Ayah hii. Na ajabu, yuko mbali, amekosea mtu anayedai kuwa "Alipewa Utume, lakini 
aliutupa." Tanbihi: Sanad inayomuhusisha 'Ali Ibn Abl Talhah kutoka kwa Ibn 'Abbas ni dhaifu, 
kwani 'Ali Ibn Abl Talhah hakuwahi kukutana na Ibn 'Abbas. Ibn Hajar anasema katika "Taqrlb 
At-Tahdhlb" (4754): "'AlI Ibn Abl Talhah Salim, alikuwa mtumishi wa watoto wa Al- Abbas. Aliishi 
huko Homs. Amesimulia kutoka kwa Ibn Abbas kama Mursal na hakukutana naye." Pia ametaja katika 
"Tahdhlb At-Tahdhlb" (474), alipokuwa akiwataja wale waliosimulia kutoka kwa Ibn Abbas, amesema: 
"Na 'All Ibn Abl Talhah kama Mursal." Pia , Ibn Hajar (RahimahuLlaah) amesema katika 
"Fat-h Al-Barl" (7/189), "Na Ibn Mardawayh amesimulia kwa sanad yenye nguvu, kutoka kwa 
'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al-'As kuwa amesema kuhusu kauli yake Allaah: "Na wasomee 
(Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) habari za yule Tuliyempa Aayaat (hoja, dalili) 
Zetu; Lakini akajivua nazo" Akasema: "Iliteremshwa kuhusu Umayyah Ibn Abl As-Salt." 

390 Yeye ni 'Abdur-Rahman Ibn Zayd Ibn Aslam Al-'AdawI. Amefariki mwaka 182. Tazama 
"At-Taqrlb" (340). 


Page I 151 



Japokuwa aliifahamu haqq na alikuwa na hakika nayo, 
aliizungumza, na aliikiri haqq hiyo, na alimwabudu Allaah. 
Lakini Ta'ah yake kwa watu wake na Jamaa zake na 
matamanio yake, na kujishika kwake na Dunia, kulimzuilia 
yeye na kushikamana na haqq - na hii ilikuwa ni "Kuzitelekeza 
Ayah za Allaah" 

Na haya ndiyo yahyopo kwa wale Murtaddin, na huenda ni 
mabaya zaidi. Kwa sababu hakika Allaah alishawateremshia 
wao Ayah zake zenye amri ya Tawhld, kulingania katika njia 
ya Allaah pekee pasi na Washirika; Na makatazo ya 
Kumshirikisha yeye Allaah na kulingania kwa asiyekuwa 
Allaah; Na amri ya Muwalat na Waumini, kuwapenda na 
kuwasaidia, kushikamana kisawa-sawa na kamba ya Allaah 
wote kwa pamoja, kuwa pamoja na Waumini; Na amri ya 
chuki (na uadui) dhidi ya Mushrikin, kuwachukia, kupigana 
Jihad dhidi yao, na kuwatenga; Na amri ya kuyavunja 
Masanamu, kuondoa zinaa (umalaya na Ukahaba), Ndoa za 
Jinsia moja, na vitu vyote viovu. Na wanafahamu na 
wanakubali hilo (kwamba shari'ah/amri hizi zinatoka kwa 
Allaah), lakini wanaziacha/wanazitelekeza zote. Hakika 
hawa wanastahili zaidi kupewa jina la "Utelekezaji wa Ayah 
za Allaah." Wanastahili zaidi Kufr na Riddah kuliko Bal'am - 
au (kwa uchache sana) wako kama yeye 391 . 


391 Na hii ndiyo halisi halisi iliyoka kwa tawala/Serikali zilizo ritadd za 
zama hizi, bali ni mbaya zaidi. 


Page I 152 



Dalili ya Kumi na Tatu . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 

4JJI jJ» jhJI i_SvJIjiSjJ* 

j^ S-Ujl j-« 


"Na wala msielemee kwa wale waliodhulumu utakuguseni 
moto, na hamtokuwa na walinzi badala ya Allaah, kisha 
hamtonusuriwa." 392 


Kwa hivyo Allaah Ta'ala amesema kwamba kuwafuata 
(kuwaheshimu na kuwanyenyekea) Wafanya maovu 
miongoni mwa Makuffar na Madhdlim inapelekea kuugusa 
(kuuingia) Moto; na Allaah hakutofautisha baina ya mwenye 
khawf miongoni mwao ama vinginevyo - isipokuwa Mukrah. 


Je, vipi mtu anayewaelekea wao kwa kuwafanya ndiyo njia 
yake ya maisha, au kama ndiyo wenye mawazo mazuri 
(washauri wake); na akawasaidia kwa chochote awezacho 
katika mali na ushauri; na anatamani (anapenda) kuona 
Taivhid pamoja na watu wake inakoma (inapotea), na 
anatamani kuwaona watu wa Shirk wakiwavamia 
(na kuwatawala watu wa Tawhid)? Hakika hii ni katika Kufr 
na kuwaelekea Mushrikin kwa hali ya juu kabisa! 


392 Hud : 113 


Page I 153 




Dalili ya Kumi na Nne . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 

aJLsj »/l ^» N A*j 4jjb jaS"" yj> 

ip i_jIAp 4_Ui Cl~v2P L g -i» * IjwLja yiSsJl; jy» 

V a]i olj ay>-Ni j£ uilli ouii jki^i i^fl jjjs 

o^j> ylii 


"Atakayemkufuru Allaah baada ya Iman yake - isipokuwa yule 
aliyekirihishwa (kukanusha Dini ya Kiislamu) na huku moyo 
wake umetua juu ya Iman - lakini aliyekifungulia kifua chake 
ukafiri 393 , basi hao juu yao ni ghadhabu kutoka kwa Allaah na 
watapata adhabu kuu. 

Hivyo kwa sababu wao wamestahabu uhai wa dunia kuliko wa 
Aakhirah; na kwamba Allaah Haongoi watu makafiri." 394 


Kwa hiyo Allaah Aliweka Hukmu isiyobadilika - Kwamba 
yeyote atakayeigeuzia Dini mgongo wake akaielekea kufr 
(akakufuru), basi yeye ni Kafir. Bila kujali ikiwa ana udhru 
wa khazvf ya uhai wake, mali yake, familia yake, au la. 
Na au awe alikufuru kwa hali zote, kwa ndani (kwa moyo) 
au kwa nje (kwa vitendo, si kwa moyo); Au awe 
alifanya kufru kwa vitendo vyake na maneno yake, au kwa 
kimojawapo bila kingine, au awe alifanya kufru pasi 
na matamanio au kwa matamanio yake ili 
kupata thamani ya kidunia kutoka kwa Mushrikin ; 


393 Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) amesema kuhusu hili, "Yeyote 
mwenyekutamka kufr pasipo kulazimishwa kutamka, kwa hakika amekifungulia kifua chake 
Ukafiri." "Majmu' Al-Fatawa" (7/599). Na katika (7/220) anasema, "Yeyote mwenye kufanya 
Kufr pasipo kukirihishwa kufanya hivyo, kwa hakika amekifungulia kifua chake Kufr." 

394 An-Nahl: 106 - 107 


Page I 154 





Anakuwa Kafir kwa kila hali na namna yoyote - isipokuwa 
Mukrah. Na yeye kwa lugha yetu ni 'Maghsub .' 395 

Kwa hiyo mtu akilazimishwa kufanya Kufr, na akaambiwa 
"(Fanya) Kufuru! La si hivyo tutakuua, au tutakutesa" Au 
Mushrikin wakamchukua na kumtesa (sana) - na hawezi 
kuondokana na adhabu hii isipokuwa kwa kukubaliana nao; 
Basi ni ruhusa yeye kukubaliana nao kwa nje tu (kwa vitendo 
na maneno) - kwa shart kwamba Moyo wake utuwe katika 
Imdn - yaani moyo wake uthubutu katika Iman na uamini 
katika Iman. Lakini yeye akikubaliana nao kwa Moyo, basi 
yeye ni Kdfir - hata kama ni Mukrah. 

Na yaliyodhahiri kutoka katika maneno ya Imdm 
Ahmad 396 (RahimahuLlaah), ni kwamba katika hali ya 
kwanza, hatakuwa ni Mukrah - labda Mushrikin wawe 
wamemtesa. Kwa sababu Yahya Ibn Ma'in 397 aliingia kwake 
(kwa Imam Ahmad) wakati alipokuwa mgonjwa 398 , (Yahya) 
akamtolea salam lakini hakumjibu salam yake. 


395 Imetokana na neno "Ghasaba Yaghsibu" - linalomaanisha "Lazimisha, kandamiza, 
shinikiza, ghusubu (pokonya), vamia, baka, shinda/dhibiti n.k." Na Maghsub ni mtu ambaye 
"amelazimishwa, amekandamizwa, ameshinikizwa, ameshindwa nguvu, n.k." Kwa mujibu wa 
Wataalamu wa Lugha: "Mtu ambaye amelazimishwa kufanya jambo asilolipenda kwa 
kushindwa nguvu (kudhibitiwa) na kushurutishwa". Tazama "Lisan Al-'Arab" na Al-Misbah 
Al-Munir" (2/729) 

396 Yeye ni Shaykh Al-Islam, Abu 'Abdillah, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal 
Ibn Asad Ash-Shayban! Al-Marwazl. Aliishi Baghdad, na amefariki mwaka 241. Tazama 
"At-Taqrlb" (14). 

397 Yeye ni Abu Zakariyya Yahya Ibn Ma'In Ibn 'Awn Al-Ghatfanl, Imam wa Jarh na Ta'dll. 
Amefariki mwaka 233. Tazama "At-Taqrlb" (597) 

398 Wakati wa fitnah aliyokumbana nayo Imam Ahmad (RahimahuLlaah), wanafunzi wake 
wengi wa karibu na ma-'Ulama wenzake walikuja kwake kumkumbusha kwamba inaruhusiwa 
kudhihirisha kufr kwa maneno ili mtu kununsuru maisha yake. Hii ni moja ya matukio 
ambayo aliombwa kufanya hivyo. 


Page I 155 



Kwa hiyo Yahya akaanza kumnasihi akimwambia: "Hadithi ya 
'Ammar 399 (Ewe Ahmad)! Na Allaah Amesema 'isipokuwa yule 
aliyekirihishwa (kukanusha Dini ya Kiislamu) na huku moyo 
wake umetua juu ya Iman.' Hivyo Ahmad akageuza uso wake 
upande mwingine; Yahya akashangaa 'Anakataa udhru?!' Wakati 
alipokuwa Yahya anaondoka Imam Ahmad akasema 'Anatumia 
hadithi ya 'Ammar kama dalili, na hadithi ya 'Ammar ni 
"Niliwapitikia ( Mushrikin ) walipokuwa wakikutukana wewe (Ewe 
Mjumbe wa Allaah) - basi nikawakataza (kutoa matusi hayo), 
kisha wakanitesa..." Na wewe pamesemwa kukuambia 


399 Tukio lake limenukuliwa na At-Tabari (14/184), Al-Hakim katika "Al-Mustadrak" (2/357) 
na Adh-Dhahabi amesema kuwa ni "Sahih", Al-Bayhaqi katika "As-Sunan Al-Kubra" (8/208), 
Abu Nu'aym katika "Al-Hilya" (1/140), Ibn As-Sa'd katika "At-Tabaqat" (3/249), 'Abdur- 
Razzaq kutoka kwa Is-haq Ibn Rahawayh kama inavyoonekana katika "Nasb Ar-Rayah" 
(4/159), Ibn Abi Hatim, Ibn Mardawayh, Ibn Al-Mundhir na Ibn 'Asakir kama ilivyo katika 
"Ad-Durr Al-Manthur" (4/132), na kitabu chake "Al-Matalib Al-'Aliyah (3/347), 'Abd Ibn 
Humayd, Al-Fakihi, Ibn Sirin, Abu Al-Mutawakkil na Qatadah kama ilivyoandikwa na 
Al-Hafidh Ibn Hajar katika "Fat-h Al-Bari" (12/312), na Al-Hafidh amesema katika "Al-Isabah" 
(7/65), "Ni Ijma' kuwa Ayah "isipokuwa yule aliyekirihishwa (kukanusha Dini ya Kiislamu) 
na huku moyo wake umetua juu ya iymaan", imeteremshwa kuhusu 'Ammar." Ufupisho wa 
Rejea zote zilizoajwa hapo juu unapatikana katika tafsiri ya kitabu "Rijal Hawl Ar-Rasul - 
(166 - 167): "'Ammar hakuwahi kabisa kuhisi kuangamia isipokuwa siku hiyo ambapo Watesi 
wake walitumia ushetani wao wote wa jinai na unyanyasaji. Walimchoma ngozi yake kwa 
moto, wakamlaza katika mchanga wa moto wa Jangwani chini ya mawe ya moto, 
wakamzamisha katika maji mpaka alipopumua kwa tabu na mpaka vidonda vyake na 
majeraha yalipochunika. Siku hiyo alipozimia kwa vitisho walimwambia, "Tamka neno zuri 
(isifie) kuhusu miungu yetu." Wakaendelea kusema maneno ambayo aliendelea kuyasema 
pasipo kutambua alichokuwa akikisema. 

Alipozinduka kidogo baada ya kuzimia (kukosa fahamu) kutokana na mateso yao, 
akakumbuka alichokisema na aliudhika sana kuhusu hilo. Kosa hili likawa baya sana kwake 
na akahisi kuwa ni dhambi isiyosameheka, ambayo inahitaji adhabu. Muda mchache tu 
baadaye hisia zake za ukosaji zikampelekea yeye kuumia sana kiasi ambacho mateso ya 
Mushrikin yalikuwa kwake ni baraka na faraja." Kisha baadaye, Allaah akateremsha Ayah hizi 
kuhusu kumsamehe Mukrah. 


Page I 156 



'Tunataka kukutesa .'" 400 Hivyo Yahya akasema "Naapa Wallaahi! 
Sijapata kuona mtu yeyote chini ya mbingu ya Allaah anayefahamu 
vizuri Dini ya Allaah kuzidi wewe ." 401 

Kisha Allaah Ta'ala Anasema kuwa wale Murtaddin, waliozifungulia 
Nyoyo zao kufr, japokuwa wanaijua haqq vizuri; na kwamba 
walisema "Hatukufanya hivi isipokuwa kutokana na Khawf " - 
Lakini bado "... hao juu yao ni ghadhabu kutoka kwa Allaah na 
watapata adhabu kuu." 

Kisha Allaah Ta'ala Anasema kwamba sababu ya Kufr hii pamoja na 
adhabu ya Milele - si kwa sababu waliiamini Shirk; wala si kwa 
sababu ya kutoijua Tawhid; wala si kwa sababu ya kuichukia Din; 
wala si kwa sababu ya Kuipenda Kufr... Lakini, ni kwa sababu tu ya 
thamani ndogo miongoni mwa thamani ndogo za Dunia, ambayo 
aliipendelea zaidi kuliko Dini na Radhi za Rabb wa Walimwengu . 402 

Vilevile Allaah Anasema, 




"Hivyo kwa sababu wao wamestahabu uhai wa dunia kuliko wa 
Aakhirah; na kwamba Allaah Haongoi watu makafiri." 403 


400 Yaani 'Ammar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) kwa hakika aliteswa , na Imam Ahmad alikuwa asema 
kuwa wao wenyewe hawakuwa katika hali hiyo, lakini walitishwa tu. Kwa hiyo vitisho tu siyo Ikrah 
inayokubalika katika kufanya kufr. Rejea katika maneno ya Imam Hamad Ibn 'Atiq (RahimahuLlaah) 
katika kipengele cha "Ma-Imam wa Najd dhidi ya Murji'ah". 

401 Tukio hili limenukuliwa na Ibn Abl Ya'la katika "At-Tabaqat" (1/404), na Ibn Al-Jawzl katika 
"Manaqib Al-Imam Ahmad" kutoka kwa Abu Bakr Al-Mardhl (474). 

402 Ni Radd nyingine dhidi ya Mur-ji'ah wanaodai kuwa "Kupenda Uislam" na "Kuchukia Kufr" ni 
vikwazo vya Takflr kwa Wenye kushirikiana na Makuffar. Na hawa Wapotevu waovu wanadai kuwa 
alimuradi sababu ya Mudhaharah ni kwa ajili tu ya "Sababu za Kidunia", hakuwezi kukawa na Takflr. 

403 An-Nahl: 107 -109 


Page I 157 



Hivyo Allaah Ta'ala amewafanyia wao Takfir 404 . Na Amesema 
kwamba hatawaongoza, ingawa wanataka kujitetea na udhru 
kwamba walifanya hivyo bila matamanio ya Dunia 405 . 

Kisha Allaah Ta'ala anasema kwamba hawa ni Murtaddin, kwa 
sababu walikhiyari (maisha ya) Dunia badala ya Aakhirah; Hawa ni 
katika wale ambao Nyoyo zao, masikio na macho yao Allaah 
ameyatia vifuniko (ameyaziba), hivyo wao ni Watu wasiotambua 
(watu wasiojua/hawana akili). Tena akatuambia (sisi kuhusu) hali 
yao: 



"Kwamba wao Aakhirah ni wenye kukhasirika." 406 


Dalili ya Kumi na Tano . 

Kauli yake Allaah Ta'ala: 

jJj (j 

iii 


"Hakika wao wakikugundueni 407 , watakupigeni mawe (mpaka 
mfe) au watakurudisheni katika mila zao; na hapo hamtofaulu 
abadani." 408 


404 Yaani Allaah amewaita watu hao ni Makuffar - kama ilivyo katika kipande cha Ayah "Na 
kwamba Allaah Haongoi watu makafiri." 

405 Na pengine utatambua kwamba ni kwa nini hawa Mur-ji'ah wa sasa nao pia ni 
Qusuriyyah. 

406 An-Nahl: 109 

407 Limetokana na neno "Dhahara Yadh-haru". Pia laweza kutafsiriwa kama 
"Wakikutambueni", kama ilivyofanywa na Hilal au Khan. 

408 Al-Kahf: 20 


Page I 158 




Kwa hiyo Allaah Ta'ala amesema kuhusu watu wa Pangoni (As-hab 
Al-Kahf), kuwa walisema kuhusu Mushrikin, "Wakikushindeni na 
kukudhibiti, basi watakufanyieni kati ya mambo mawili: 

1) Watakupigeni mawe. Watakuueni kwa namna mbaya 
kabisa, kuuawa kwa kupigwa mawe. 

2) Au watakurudhisheni katika njia yao na Dini yao; na kisha 
katika hali kama hiyo hamtafuzu. Maana yake: Kama 
mtaridhika na Dini yao, baada ya kukushindeni na 
kukudhibitini, basi hapo hamtafanikiwa (hamtafaulu - 
yaani hamtaingia Jannah)." 409 


409 Imam Ash-Shanqiti amesema katika Tafsir yake ya Ayah hii: "Baadhi ya ma-'Ulama wameonelea 
kutokana na Ayah hii kuwa udhru wa Ikrah ni katika sifa maalum za Ummah huu, kwa sababu kauli 
yake Allaah kuhusu watu wa Panogni: "Hakika wao wakikugundueni, watakupigeni mawe (mpaka 
mfe) au watakurudisheni katika mila zao" iko wazi kuhusu kulazimishwa kwao na wao kufanya 
hivyo pasipokupenda (kwa kulazimishwa), licha ya hivi, Allaah anasema kuhusu wao, "Na hapo 
hamtofaulu abadani." Kwa hiyo hii inaonesha kuwa Ikrah siyo udhr (sababu). Na maana hii 
imethibitishwa na hadithi ya Tariq Ibn Shihab kuhusiana na mtu ambaye aliingia motoni kutokana na 
kumtoa muhanga nzi wakati ahpokuwa katika Ikrah kwa ajili ya kukhofia kuuliwa, kwa sababu 
walimuua mwenzake aliyekataa kukitoa muhanga kitu chochote, hata nzi. "Na hii pia inaungwa 
mkono na "Dalil Al-Khitab" kwa maneno mengine "Mafhum Al-Mukhalafah" katika kauli ya Mtume: 
"Hakika Allaah amenisamehe mimi pamoja na Ummah wangu kukosea, Kusahau, pamoja na yale 
waliyokirihishwa (waliyolazimishwa) kuyafanya." Hivyo inafahamika kutokana na kauli yake 
"amenisamehe mimi pamoja na Ummah wangu..." kwamba tofauti na ummah wake katika ummah 
zingine, Allaah hakuwasamehe kutokana na hilo. Na hadithi hii, japokuwa Imam Ahmad na Ibn Abl 
Hatim wamesema kuwa ina dosari, ma-'Ulama wa zamani na wa sasa wameikubali, na imepata nguvu 
kutoka katika Qur-an Tukufu na Sunnah (Hadithi) Sahlh. Lakini kwa Ummah huu, Allaah Ta'ala 
ametaja wazi kabisa udhr wao wa Ikrah, katika kauli yake: "isipokuwa yule aliyekirihishwa 
(kukanusha Dini ya Kiislamu) na huku moyo wake umetua juu ya iymaan" "Adhwa' Al-Bayan" : 
(4/72 - 73). Hadithi ya nyudhuru za aina tatu imesimuliwa na Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Bayhaql, 
Ad-Darqutnl, At-Tabaranl katika "Al-Kablr" na katika "As-Saghlr". Imam An-Nawawl amesema ni 
"Hasan" kama ilivyotajwa katika "Jami' Al-'Ulumi Wal-Hikam": uk. 350 na ameisahihisha Al-Albaru 
katika maelezo ya chini ya kitabu (footnotes) katika "Al-Mishkat" (6264) na katika "'lrwa' Al-Ghalll" 
(82). Na kadhalika imesahihishwa na Ahmad Shakir katika Tahqlq yake katika "Al-Ahkam" cha Ibn 
Hazm. 


Page I 159 



Kwa hiyo hii ndiyo hali ya yule mwenye kukubaliana nao baada ya 
kwisha kushindwa. Je, vipi yule mwenye kuridhiana nao na 
kuwatumia ujumbe kutoka mbali; na kuwakubalia lolote walitakalo 
bila kukirihishwa au kulazimishwa?! Na kubwa zaidi ya hili, 


'■. f .f '■. 


"Wanadhani kwamba wao wameongoka." 410 


Dalili ya Kumi na Sita . 


Kauli Yake (Allaah Ta'ala): 


JLj a j 4jLJ?1 LjU 4-Ul lJ"^ (lr“3 

Jl LiijAji-l 'y ddJi y~~*~ l 5^” C-ljd! 4-U5 


"Na miongoni mwa watu yuko anayemwabudu Allaah ukingoni. 
Inapompata kheri, hutumainika kwayo; Na inapompata mtihani 
hugeuka nyuma juu ya uso wake (kurudia kufru). Amekhasirika 
duniani na Aakhirah. Hiyo ndiyo khasara bayana." 411 


Kwa hivyo Allaah Ta'ala anasema "Na miongoni mwa watu yuko 
anayemwabudu Allaah ukingoni" yaani anayumbayumba katika 
ukingo (mpaka); "Inapompata kheri" - kama vile Ushindi, heshima 
(utukufu), Afya, wasaa, amani, nafuu (mwenye faraja), na mambo 
kama hayo; "hutumainika kwayo" - kwa maneno mengine 
huthubutu (huwa imara), na husema 'Hii ni dini nzuri (bora).. 
hatuoni chochote (katika dini hii) isipokuwa kheri (uzuri)'; 
"Na inapompata mtihani" - kamav ile wasiwasi (uoga), maradhi, 
umasikini, na mambo kama hayo; "hugeuka nyuma juu ya uso 
wake (hurudi katika kufru)" - kwa maneno mengine: huritadd 
(hukufuru) katika Dini yake, na hurudi nyuma kwa watu wake wa 
Shirk. 


410 Imechukuliwa kutoka katika Ayah ya Al-A'raf : 30 

411 Al-Hajj : 11 


Page I 160 




Ayah hii inaendana kabisa na hali ya wale waliorudi nyuma 
katika Dini yao katika kipindi hiki cha fitnah 412 . Kwa sababu 
hakika, kabla ya hii fitnah, walimuabudu Allaah Ukingoni, 
kwa maana nyingine wakiyumbayumba katika ukingo. 
Hawakuwa katika wale waliomuabudu Allaah kwa ikhlasw 
na msimamo. Kwa hivyo pindi fitnah ilipowakumba, 
walirudi nyuma (waliritadd) katika Dini yao na 
wakadhihirisha (wakaonyesha) Muwafaqah na Mushrikin ; Na 
waliwapa Ta'ah; na waliacha makundi (jama'ah) ya Waislam 
na wakaungana na ya Mushrikin. Hivyo watakuwa nao 
pamoja katika Aakhirah - kama ambavyo wako pamoja 
katika Dunia hii 413 . Hivyo waliipoteza Dunia hii na Aakhirah 
- na "Hiyo ndiyo khasara bayana." 

Hivi (ndivyo walivyo), ingawa wengi wao wako katika raha 
(wameridhika), na adui hajawavuruga. Hata hivyo dhana yao 
juu ya Allaah ni mbaya. Basi wanadhani kwamba "Ataipa 
ushindi Batil na watu wake, badala ya (kuipa Ushindi) Haqq 
na watu wake." Basi wataangamizwa kwa sababu ya Dhana 
zao mbaya dhidi ya Allaah, kama ambavyo Allaah Ta'ala 
amesema kuhusiana na wale ambao humdhania Allaah 
dhana mbaya - 


412 Kilugha (Fitnah ni) "Mafarakano/Ugomvi, adha/maudhi, mabishano/migongano, 
majaribu n.k." Na kama ambavyo Imam anavyoielezea (kuwa ni) "Khawf, magonjwa, 
umasikini, n.k". Lakini katika maana yake ya Ki-shari'ah pia inaweza kumaanisha Shirk, 
Kufr, au Bid'ah. Tazama "Tafsir At-Tabarl" (2/194 - 195). Lakini hapa neno Fitnah 
limetumika kwa maana ya kilugha. Anazungumzia kuhusu vita iliyotokea wakati dola 
ya Ottoman ilipokalia miji ya Tawhld, Peninsula ya Arabia. 

413 Hakika, kama ambavyo Murtaddln hawa huwalinda na kuwakinga Wavamizi wa 
Kiyahudi hapa Duniani - Tunamuomba Allaah awajaalie Murtaddln na Makuffar hawa 
waangamizane wao kwa wao ilihali wote wakiiungua katika moto. 


Page I 161 



y * °(<SA,y , . ls^i 


"Na hivyo dhana yenu mliyokuwa mkimdhania Rabb wenu, 
imekuangamizeni, mmekuwa miongoni mwa waliokhasirika!" 414 


Hivyo, Ewe ambaye Allaah amekuthibitisha (amekuimarisha) 
juu ya Uislam - tahadhari isije ikakupata shaka ya aina 
yoyote katika moyo wako, au furaha yoyote ya mambo ya 
wale Murtaddln, wala usifikiri kwamba kuonyesha Muivafacjah 
(kukubaliana) na Ta'ah kwa Mushrikin ni jambo zuri, kwa ajili 
tu ya watu fulani, mali, au vitu vyenye kuheshimiwa. Kwa 
sababu, kwa hakika Shubhah 415 hii ndiyo ambayo 
imewapoteza wengi wa mwanzo (waliopita) na pia wale 
waliowafuata wao - (ikawapepelekea) katika kumshirikisha 
Allaah; Lakini hata hivyo Allaah hakuwapa udhuru 
(hakuwasamehe) kutokana na hilo 416 . 


414 Fussilat: 23. Na yafanana pia kama katika Ayah kuhusiana na Vita vya Al-Ahzab: 

cuUjj JUU^Jl c-pj jj-^-1 J* 

'zVj iUjwLJ» ^jjj |j^«jUJl ^^LJl 4 >UIj jjjdaJJ 

jjjp ^fl aUI IjUpJ U (3 ^UlJ jjJL^llUl 

"Walipokujieni (Mushrikun) kutoka juu yenu, na kutoka chini yenu, na macho yalipokodoka, na 
nyoyo zikafikia kooni na mkamdhania Allaah dhana nyingi. Hapo ndipo Waumini walipojaribiwa 
na wakatetemeshwa tetemesho kali kabisa. Na pale waliposema wanafiki na wale ambao nyoyoni 
mwao mna maradhi: "Allaah na Rasuli Wake Hawakutuahidi isipokuwa ni ghururi tu." 
[Al-Ahzab : 10 - 12] 



415 Shubhah : Shaka, mjadala, wasiwasi, sio wazi. Wingi Shubuhat. 

416 Na ni wazi kuwa shubhah hii bado inatumiwa na Murji'ah na Qusuriyyah - wote wanadai 
kuwa kufanya Mudhaharah "Kwa ajili tu ya baadhi ya watu, mali, au vitu vyenye kutukuzwa/ 
kuheshimiwa" siyo Riddah. Hakika maneno ya Salaf yanaonekana kama kwamba walikuwa 
wanazungumza mbele yetu hii leo... 


Page I 162 



Lakini wengi wao wanaijua Haqq na wanaiamini katika 
nyoyo zao - lakini bado wanaikumbatia Shirk kwa sababu ya 
Nyudhuru Nane (zisizokubalika) 417 ambazo zimetajwa na 
Allaah katika kitabu chake. Na Allaah Ta'ala hatamsamehe 
yeyote kutokana na nyudhuru hizi, ikiwa zimejumuika zote 
kwa pamoja ama baadhi yake ... hivyo Amesema: 


JljJlj p-Svi-Ijjlj JSjbT dlS" jj 

JjJl USlcJ' Jfj. Sjlfj lAjiilfll 

ty> lj 4JJI lj ‘'nJ " 4 ‘Jkju j - 1 ^ > -a JijjjJj 4JJI 

JdL^liJl ^jJJl f iJJlj 


"Sema: Ikiwa [l]baba zenu, [2]watoto wenu, [3]ndugu zenu, 
[4]wake (au waume) zenu, [5]jamaa zenu, [6]mali 
mliyoichuma, [7]biashara mnayoikhofia kuharibika kwake, 
na [8]majumba 418 mnayoridhika nayo, (Ikiwa vitu hivi) ni 
vipenzi zaidi kwenu kuliko Allaah na Rasuli Wake na 
kufanya Jihaad katika njia Yake; basi ngojeeni mpaka 
Allaah Alete Amri Yake (ya adhabu). Na Allaah Haongoi 
watu mafasiki." m 


417 Ingawa kuna nyudhru zaidi ya nane (8) ambazo hazikubaliki, hizi ni 
maarufu. 

418 Iwe nyumba, kijiji, mji, taifa (nchi) - vyote vinajulikana kama 
"Majumba". 

419 At-Tawbah: 24 


Page I 163 




Dalili ya Kumi na Saba . 

Kauli yake Allaah Ta'ala : 


Jj}0« Xxj J ^Js IjAjt ‘Ji 

jju'j J djji (JJj U JjdJJJ IjJU ^-4-11-: O-Li^ jJdlj 

j-4-kjAJ dJ\j*AjJl J ^ ViJJ ^JfcjljUI jL-Uj dTJij j^L/l 

Jjt\xs\ JsA-ll djiy<j?j ij-&j 5 j diJi _hA—ji i_^-yl J ^ • J JiJS j-Ajlolj 


"Hakika wale walioritadi kurudi nyuma baada ya kuwa imeshawabainika 
uongofu, shaytwaan amewafanyia wepesi na akawarefushia matumaini ya 
uongo 420 . Hivyo kwa sababu wao wamewaambia wale waliokirihika yale 
Aliyoyateremsha Allaah: 'Tutakutiini katika baadhi ya mambo/ Na Allaah 
Anajua siri zao. Basi itakuwa vipi pale Malaika watakapowafisha 
wakiwapiga nyuso zao na migongo yao? Hivyo kwa sababu wao 
wamefuata ambayo yamemghadhibisha Allaah, na wakachukia radhi Zake, 
basi Akaziporomosha 'amali zao ." 421 


420 Ayah hii imebainishwa na Ayah zingine kutoka katika Qur-an. 


\y\? jllgdatJl ^Jts 'jzjj .j^sJj IjPjjaj \llo\j pjt>$,\Sr 

uT 1 j>j3 LJ cjljji 1 ^ As l-L>tX3 Aj IIjJSLb L* lj-jo OjL*Lxj 

}■ ' "k } \ 

l) li^ a-aIjJ^-I IjJjI 


"Basi kwa nini ilipowafikia adhabu Yetu wasinyenyekee? Lakini nyoyo zao zimekuwa ngumu na 
shaytwaan akawapambia yale waliyokuwa wakitenda. Waliposahau yale waliyokumbushwa nayo; 
Tuliwafungulia milango ya kila kitu (ya taanisi), mpaka walipofurahia kwa yale waliyopewa; 
Tukawachukua ghafla (kawaadhibu), basi mara wao wakawa wenye kukata tamaa." 
[ Al-An'am : 43 - 44] 


(jjjliil J J \l OlkLJj cLU 0:0 01 


"Hakika waja wangu huna mamlaka nao isipokuwa ambaye atakayekufuata miongoni mwa 
wapotofu." [Ibrahim: 42] 


isjJ 01 °S Oji-Uj N c~U 


o 4 


"Tutawavuta pole pole adhabuni kwa namna wasiyoijua. Na Ninawapa muhula, hakika mpango 
Wangu ni thabiti." [Al-Qalam : 44 - 45]. 

421 Muhammad : 25 - 28 


Page I 164 




Allaah Ta'ala ametaja kuhusu wale wenye kurudi nyuma kwa 
visigino vyao, kwamba baada ya Haqq kuwabainikia wao - 
walikanusha wali ritadd pamoja na kuwa wana 'Ilm. Na 'Ilmu yao 
pamoja na Riddah haikuwanufaisha wao; na Shaytan aliwadanganya 
kwa ushawishi (upotofu) wake na upambaji wa vitendo vyao vya 
Riddah. 

Hali kadhalika kwa Murtaddin katika fitnah hii. Shaytan 
amewashawishi na akawadanganya wao kwa ghururi kwamba 
Khawf ni udhuru wa kufanya Riddah, na kwamba kutokana na wao 
kuijua haqq, kuipenda, na Kuishuhudia (kuikiri haqq hiyo) - kitendo 
chao 422 hakitawadhuru. Na wanasahau kwamba Mushrikin 
wakubwa wengi wanaijua haqq, wanaipenda, na wanaikiri - lakini 
wameacha kuifuata na kuifanyia kazi kutokana na kuipenda kwao 
Dunia, na kwa sababu ya Khawf ya maisha(uhai), mali, chakula, au 
nyadhifa za Uongozi." 423 

Kisha Allaah Ta'ala anasema "Hivyo kwa sababu wao 
wamewaambia wale waliokirihika yale Aliyoyateremsha Allaah: 
'Tutakutiini katika baadhi ya mambo." 


422 Anamaanisha Mudhaharah - Ushirikiano na Makuffar dhidi ya Waislam. 

423 Kwani Allaah anasema, 

fcLJjl jjjJl LtJl l)1j jvJbllJl jJij 



"Wabashirie wanafiki kwamba watapata adhabu iumizayo. Wale wanaofanya makafiri kuwa 
ni Awliya' (marafiki wandani) badala ya Waumini. Je, wanatafuta utukufu kutoka kwao? Basi 
hakika utukufu wote ni wa Allaah Pekee." [An-Nisa': 138 -139]. 

Na katika Ayah, 


OjiLu jJL$Ll£jl /^Jjj Sj*Jl 4»Uj 


"Na hali utukufu ni wa Allaah na wa Rasuli Wake na wa Waumini, lakini wanafiki 
hawajui." [Al-Munafiqun: 08] 


Page I 165 



Kwa hiyo Allaah Ta'ala anasema kuwa sababu ya yale 
yaliyowapelekea katika Riddah yao, na ghururi za Shaytan, na 
udhuru waliopewa - ilikuwa ni usemi wao kwa wale wenye 
kuchukia yale ambayo ameyateremsha Allaah: 'Tutakutiini katika 
baadhi ya mambo/ 

Hivyo yeyote ambaye ameahidi utii kwa Mushriktn - wale wenye 
kuchukia aliyoyateremsha Allaah - katika baadhi ya mambo 
anakuwa Kafir, hata kama hata timiza aliyowaahidi; Vipi hali ya mtu 
ambaye ameridhika na Mushrkin - wale wenye kuchukia yale 
ambayo ameyateremsha Allaah - kuhusiana na Amri ya kuelekeza 
'Ibadah Kwake peke yake bila Washirika, na kuacha 'Ibadah za 
Asiyekuwa Yeye, miongoni mwa Wapingaji, Tawaghlt, na Wafu; na 
kisha husema kwamba wako katika Uongofu, na Muwahhidm wamo 
katika makosa kupambana (dhidi ya wenye kuwaabudu Tawaghlt); 
na husema kwamba kujisalimisha kwao na kuingia katika Dini yao 
ya Batil ni Njia ya sawa?! 

Hakika, watu hawa wanastahiki zaidi Riddah kuliko wale ambao 
wamewaahidi Mushrikin Ta'ah katika baadhi ya mambo. Kisha 
Allaah Ta'ala anatujuza sisi juu ya hali yao mbaya wakati wa vifo 
vyao, kwani Anasema "Hivyo ni" - akikusudia hali mbaya wakati 
wa kufa kwao; "kwa sababu wao wamefuata ambayo 
yamemghadhibisha Allaah, na wakachukia radhi Zake, basi 
Akaziporomosha 'amali zao." 

Hakuna Muislam atakayetilia shaka kwamba Kuwafuata Mushrikin 
na kuingia katika kundi lao; na kushuhudia kwamba wako katika 
haqq; kushirikiana nao katika kuiondosha Tawhid na watu wake; na 
kusaidia Qibdb, Umalaya/Ukahaba, Usagaji (ndoa ya jinsia moja) - 
ni katika "Kufuata yale yenye kumghadhibisha Allaah na Kuchukia 
Radhi zake"- Ijapokuwa watadai kwamba ni kutokana tu na Khawf. 
Kwani, Kwa hakika Allaah hawasamehi watu wa Riddah kwa sababu 
ya Khawf Badala yake Amekataza kuwakhofu wao 424 . 


424 Kama ilivyotangulia kusemwa kabla. 






"Hakika huyo ni shaytwaan anawakhofisha marafiki wake wandani. Basi msiwakhofu, na 
nikhofuni Mimi mkiwa ni Waumini." [Al- 'Imran : 175] 


Page I 166 



Hivyo ni wapi hili hulinganishwa na wale ambao husema 
"Hapana ubaya wowote ulotokana nasi - (Bado) Tuko katika 
Dini yetu ?" 425 


425 Mufassir wa Zama, Imam Ash-Shanqiti (RahimahuLlaah) amesema 
katika Adhwa' Al-Bayan, katika Tafsir yake ya Ayah hizi maalumu: "Kila 
Muislam anapaswa kujua kuwa katika kipindi cha zama hizi (Zaman), ni 
wajibu juu yake kuzingatia na kutafakari juu ya Ayah za Surat Muhammad - 
na kutahadhari sana na makemeo (maonyo) yake. Kwa sababu wengi wa 
wanaojinasibisha (Intisab) na Uislam, pasi na shaka wameanguka katika 
makemeo haya makali. Makuffar wa Mashariki na Magharibi wanachukia 
(hawapendi) yaliyoteremshwa kwa Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam), nayo ni Qur-an na Ubainisho wake, Sunnah.Kwa hiyo kila 
anayewaambia Makuffar hawa, wenye kuchukia alichokiteremsha Allaah 
'Tutakutiini katika baadhi ya mambo' - basi imeingia ( Ddkhil) katika 
makemeo ya Ayah hii. Na wanaostahiki makemeo zaidi ya Ayah hizi kuliko 
hawa waliotajwa, ni wale ambao wanawaambia Makuffar 'Tutakutiini 
katika baadhi ya mambo' kwa kufuata Qawdnin Wadh'iyyah (Sheria za 
Kutungwa na Binadamu) - wakiwatii wale ambao wanachukia 
aliyoyateremsha Allaah. Hivyo, hawa bila Shaka Malaikah watawapiga 
nyuso zao na migongo yao wakati nyoyo zao zinapotolewa. Na pia hakuna 
shaka kwamba, wamejitakia wenyewe Laana ya Allaah, na walichukia 
Kumridhisha Yeye Allaah. Hapana shaka kuwa Allaah atazijaalia 'Amali zao 
kuwa ni zenye kuharibika ( ni kama vumbi tu). Kwa hivyo jihadhari kwa 
kila aina ya tahadhari kuwa miongoni mwa wenye kusema 'Tutakutiini 
katika baadhi ya mambo'." 


Page I 167 



Dalili ya Kumi na Nane . 


Kauli yake Allaah Ta'ala: 

^y&l jjj JJl OyJ^L Ijjs-sij j^jJJ l yi 1 1 

IJul IJL>-I .vSL^s ^3 
jjjJjlSsJ j%-4-ji J-4-^4 ^JJlj 


"Je, huoni (Ewe Mtume SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) wale 
walionafiki wanawaambia ndugu zao (Ikhwan) 426 , waliokufuru 
miongoni mwa Ahlil-Kitaabi: "(Wallaahi!) Mkitolewa bila shaka 
nasi tutatoka pamoja nanyi na wala hatutomtii yeyote abadani 
dhidi yenu. Na mkipigwa vita, bila shaka tutakunusuruni." Na 
Allaah Anashuhudia kwamba wao bila shaka ni waongo." 427 


Hivyo Allaah Ta'ala amejaalia muungano wa Udugu kati ya 
Mundfiqln na Makuffar. Na ametufahamisha kuwa huwaambia kwa 
SIRI kuwa "(Wallaahi!) Mkitolewa bila shaka nasi tutatoka pamoja 
nanyi" - Yaani: Ikiwa Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) atakushindeni na akakufukuzeni katika mji wenu, nasi 
pia tutatoka pamoja nanyi; "Na wala hatutomtii yeyote abadani 
dhidi yenu." - Yaani: Hatutasikiliza (hatutakubali) neno la yeyote 
yule aliye dhidi yenu, wala hatutamtii yeyote aliye dhidi yenu; 
"Na mkipigwa vita, bila shaka tutakunusuruni." - Maana yake: Na 
kama Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) atapigana 
dhidi yenu, hakika tutakuungeni mkono (tutakusaidieni) na 
tutakuwa pamoja na nyinyi. Kisha Allaah Ta'ala Anathibitisha 
kwamba wao ni waongo katika kauli yao hii. 


426 Neno "Ikhwan" linamaanisha "Ndugu". Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi 
(FakaLlaahu Asrahu) anasema katika Kitabu chake Ash-Shihab Ath-Thaqib, "Hivyo 
tafakari namna ambavyo Allaah amewafungamanisha wao (Wanafiq) na Makuffar kwa 
"udugu". Hivyo Allaah amewaita hawa Wenye kushirikiana nao kuwa ni Makuffar 
(Takfir) kwa sababu tu ya kuwaahidi kuwasaidia wao ( dhidi ya Waumini). 

427 Al-Hashr : 11 -12 


Page I 168 




Hivyo, ikiwa kuwaahidi kwa siri Mushrikm kuungana nao, 
kuwasaidia na kutoka/kuhama mji pamoja nao kama 
watafukuzwa/ watatolewa mji - ni Kufr na Nifaci hata kama ni 
uwongo (kuwadanganya); Je, vipi kwa wale ambao huwaonesha 
wao mambo haya kwa ukweli (kwa dhati ya nyoyo zao bila 
kudanganya); na huwaendea, huwa katika Ta'ah yao, na kulingania 
katika Ta'ah hiyo, na huwasaidia wao, hujisalimisha kwao, huwa 
sehemu ya kundi lao, na huwasaidia wao kwa hali na mali?! 

Pamoja na ukweli kwamba Munafiqin hawakufanya haya isipokuwa 
kwa khofu ya (kupatwa na) madhila, Allaah Ta'ala aliwaambia, 





"Basi utawaona wale ambao katika nyoyo zao mna maradhi (ya 
unafiki) wanakimbilia kwao kufanya urafiki, wakisema: 
'Tunakhofu isitusibu mgetiko (madhila)/" 428 

Hoja za Murtaddin wengi katika zama hizi za fitnah ni kama 
hizi. Kwani udhuru/hoja ya wengi wao ni hoja hii hii ambayo 
Allaah ameitaja kuhusu "wale ambao katika nyoyo zao mna 
maradhi (ya unafiki)" - na hakuwakubalia udhuru wao. 
Allaah Ta'ala amesema. 


428 Al-Ma'idah : 52. Tafakari juu ya kwa nini Imam ameendelea kurudia- 
rudia hili kwa maneno tofauti "Hili pamoja na ukweli kwamba Munafiqun 
hawafanyi hivi isipokuwa kwa sababu ya kukhofia madhila (madhara)" - 
Kwa nini? Jibu ni - Imam anapenda kubainisha kuwa "Khawf' kamwe si 
udhr wa Mudhaharah - siyo kama Qusuriyyah wa zama hizi wanavyodai 
kwa (madai ya) Uongo. 


Page I 169 





"Basi asaa Allaah Akaleta ushindi au jambo (jengine) litokalo 
Kwake; wakawa wenye kujuta kwa waliyoyaficha katika nafsi zao. 
Na wale walioamini wanasema: "]e, liaiva ndio wale (ivanafiq) 
ambao waliapa kwa Allaah kwa viapo vyao vya ngtivn, kwamba 
hakika wao wapo pamoja nanyi (enyi Waislam)?" Zimeporomoka 
'amali zao, na wamekuwa wenye kukhasirika." 429 

Kisha Allaah Ta'ala akasema. 



"Enyi walioamini! Yeyote atakayeritadi miongoni mwenu kutoka 
Dini yake, basi Allaah Ataleta watu (badala yao) Atakaowapenda 
nao watampenda; wanyenyekevu kwa Waumini, washupavu juu 
ya makafiri..." 430 

Kwa hiyo Allaah Ta'ala amesema kwamba kukiwepo Murtaddin, 
basi bila shaka kutakuwepo na Mujahidin, Wapenzi wa Allaah na 
Vipenzi vya Allaah. Na amewataja wao kwa sifa kwamba ni wapole 


429 Al-Ma'idah : 52 - 53 

430 Al-Ma'idah : 54. Ayah inamalizikia kama. 



"...Wanafanya jihaad katika njia ya Allaah na wala hawakhofu lawama za mwenye 
kulaumu. Hiyo ni fadhila ya Allaah Humpa Amtakaye. Na Allaah ni Mwenye wasaa, Mjuzi 
wa yote." 


Page I 170 




na wenye huruma (wanyenyekevu) kwa Waumini; na ni wagumu 
(mashupavu), wakali na hawana huruma na Makuffar 431 . 

Kinyume na wale ambao huruma, upole na ulaini 432 wao 
huuelekeza kwa waabudu Qibab, watu wa zinaa (ukahaba na 
umalaya), na ndoa za jinsia moja; na ambao nguvu zao na ukali 433 
wao huelekezwa kwa watu wa Tawhid na Ikhlasw 434 . 

Na hili latosha kuwa dalili ya kumkufurisha yule mwenye 
kupatana/kuridhiana nao. 


431 Pia kama inavyoonekana katika Ayah 

£.1 'J*-j jliSOl 4-U1 (J 

"Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) ni Rasuli wa Allaah. Na wale walio pamoja naye ni 
wakali zaidi dhidi ya makafiri; wanahurumiana baina yao." [A1 Fat-h : 29]. 

432 Tazama jinsi ambavyo Imam hasemi "Mapenzi" au kitu chochote cha sifa ya ndani (ya 
kutokuonekana) [Batin]. Lakini, anataja sifa ambazo hudhihirishwa (Dhahir). Hili linatakiwa 
kufikiriwa kwa makini kwa kuwa watu wengi wenyekukosea hudai kuwa hisia/hali ya ndani (ya 
moyo) ni lazima izingatiwe. Watu hawa hudai pia kuwa ikiwa mtu hapendi Kufr, hawi Kafir hata 
akiwaimga mkono makuffar dhidi ya Watu wa Tawhld. Pia fikiri kwa kina juu ya kile alichokitaja 
imam katika Dalili ya Kumi na Nne, "Kisha Allaah Ta'ala Anasema kwamba sababu ya Kufr hii pamoja 
na adhabu ya Milele - si kwa sababu waliiamini Shirk; wala si kwa sababu ya kutoijua Tawhid; wala si 
kwa sababu ya kuichukia Dini ; wala si kwa sababu ya Kuipenda Kufr ..." 

433 Tena, anazitaja sifa za nje (zenye kudhihirika). Hajataja "Chuki" au sifa za ndani (ya moyo). Shaykh 
Salih Al-Fawzan anasema katika Sharh yake ya Kashf Ash-Shubuhat, "Na bado kuna kimdi linalosema, 
"Haijalishi wanasema au wanafanya nini, hawatakiwi kuhukumiwa kuwa ni Makuffar au Mushrikln, 
mpaka yajulikane yaliyo katika nyoyo zao." 

Ya SubhanaLlah! Ee Allah! Umetakasika! Je, ni sisi tunaojua yaliyo katika nyoyo au au ni Allaah? 
Tunatakiwa tu kuhukumu kwa Dhawahir (dhahiri/mwonekano); Lakini Bawatin (yaliyofichika/ya 
siri/ndani), hayo hayafahamiki kwa yeyote isipokuwa Allaah Pekee. Hivyo yeyote atakayefanya Shirk 
atazingatiwa kuwa ni Mushrik na atahukumkiwa kama Mushrik - mpaka atubie kwa Allaah na 
ashikamane na Tawhld kisawasawa. Hivyo hivyo, yeyote atakayetenda kwa Mujibu wa Tawhld 
atakubaliwa na atahukumiwa kama Muislam - alimuradi tu hafanyi jambo lolote linalovunja Tawhld." 
- Na kuwaunga mkono Mushrikln dhidi ya Waislam ni katika Mambo Kumi yenye kutengua Uislam. 

434 Na hii inadhihirisha wazi hali ya Serikali zilizoritadd za hivi sasa duniani kote. Hivyo hebu 
zingatia anachokisema tena Shaykh - "Na hili latosha kuwa dalili katika kuthibitisha Kufr ya 
mwenye kufurahika (kuwapenda/kuridhika) nao." 




Page I 171 



Na akidai kwamba yeye ni Khaif, basi Allaah tayari 
alikwishasema "Na wala (hawakhofu) hawaogopi lawama za 
wenye kulaumu" - na hili ni kinyume na wale wenye kuacha 
ukweli (haqq) na Jihad kwa sababu ya Khawf kutoka kwa 
Mushrikin. 

Kisha Allaah Ta'ala anasema "Wanafanya jihaad katika njia 
ya Allaah" - Yaani: Kwa ajih ya Tawhld Yake, 
wakivumilia/wakisubiri katika hilo, (huku) wakitaka Radhi 
(Waijhi) za Rabb, ILINENO LAKE ALLAAH LIWE JUU. 

"Na wala hawakhofu lawama za mwenye kulaumu" - 

maana yake: Hawakatishwi tamaa (hawavunjwi moyo) na 
wale wenye kuwalaumu na kuwadhuru kwa ajih ya Dini yao; 
badala yake, Wanaendelea juu ya Dini yao kama Mujdhidm 
katika njia yake; Hawasikilizi lawama za yeyote katika 
viumbe, wala hasira zake, wala radhi yake; Hamu yao na 
Lengo lao ambalo wanalihitaji kwa shauku kubwa ni Radhi 
za Sayyid (Bwana) wao, Ma'abud wao, na kuepukana na 
Hasira zake (Allaah). 

Na hili ni dhidi ya wale ambao Lengo lao na hamu yao ni 
kuwaridhisha Waabudu Qibab, na watu wa zinaa 
(ukahaba/umalaya), na ndoa za jinsia moja - na 
kuwatumaini, na kujiepusha na kila lenye kuwaudhi wao! Na 
hiki ndicho kilele cha Upotevu na udanganyifu (Usaliti). 

Kisha Allaah Ta'ala anasema "Hiyo ni fadhila ya Allaah 
Humpa Amtakaye. Na Allaah ni Mwenye wasaa, Mjuzi wa 
yote." - Kwa hivyo Allaah Ta'ala anatufahamisha kuwa 
fadhila hizi kubwa na tabia hizi bora za watu wa Iman na 
thabat (kusimama kidete) katika Din wakati wa Riddah na 
Fitnah - hawawezi kulifikia hili kwa nguvu zao na kutaka 
wao - lakini ni kutokana tu na Fadhila ya Allaah anayompa 
yeyote Amtakaye; kama Anavyosema, 


Page I 172 



"Humchagua kwa rahmah Yake Amtakaye; na Allaah ni Mwenye 
fadhila." 435 

Kisha Allaah Ta'ala anasema. 




"Hakika Walt A36 (Mlinzi wenu) ni Allaah na Rasuli Wake na wale 
walioamini, ambao wanasimamisha Swalaah na wanatoa Zakaah 
na hali ya kuwa Raki'un 437 (wananyenyekea)." 438 

Kwa hiyo Allaah Ta'ala ameamrisha, kwa namna ya taarifa, kuwa na 
wala' (kuwa na mapenzi na kushikamana) na 

1) Allaah 

2) Mtume wake 

3) Na Waumini. 

Na katika hiyo Ayah kuna katazo la Muwdldt na Maadui wa Allaah , 
Mtume wake , na Waumini . 

Na haifichiki (iko wazi) kwamba ni kundi gani liko karibu na Allaah, 
Mtume wake - likisimamisha Swalah na kutoa Zakaah: 

Je, watu wa Masanamu, Qibdb, Uzinifu, ukahaba na Umalaya, ndoa 
za jinsia moja, Pombe, na Mambo maovu; au watu wa Ikhldsiv, na 
kusimamisha Swalah, na kutoa Zakaahl 439 


435 A1 'Imran : 74 

436 Umoja wa neno Awliya': Wali - Rafiki, Mlezi, Msaidizi, Mlinzi, mwenye Kunusuru, 
n.k. 

437 Raki'un : Wale wenye Kurukuu na kujisalimisha wenyewe kwa kunyenyekea kwa 
Allaah katika Swalah. 

438 Al-Ma'idah: 55 


Page I 173 






Hivyo wale wenye kuweka mapenzi (wala') yao pamoja na walio 
kinyume yao (yaani Makuffar), wanaweka mapenzi (wala') mahala 
si pake. Wanabadilisha wala' ya Allaah, Mtume wake na Waumini - 
wale ambao husimamisha Swalah na hutoa Zakaah -na kuwapa wala' 
watu wa Shirk, masanamu na Qibab. 

Kisha Allaah Ta'ala anasema kuwa Ushindi ni wa Hizb (kundi) lake 
na wale wenye kuwa pamoja nao, kama alivyosema, 

4JJI Ujy>- UU»' AjjJjjj 3 JJ| (JjJb jj«j 

"Na atakayemfanya Allaah kuwa ni Mlinzi na Rasuli Wake na 
wale walioamini, basi hakika kundi la Allaah ndio washindi." 440 



Dalili ya Kumi na Tisa . 


Uthibitisho (kauli) wake Allaah Ta'ala: 

UJl jj.sljj j^-'Jl ^j-Jlj 4JJU 0UjJ 

jl j4-ilj>d jl j_As.lJjl jl j-AsUT IjjlS"jlj 


"Hutokuta watu wanaomuamini Allaah na Siku ya Mwisho 
kuwa wanafanya urafiki na kuwapenda wanaompinga 
Allaah na Rasuli Wake, japo wakiwa ni baba zao, au watoto 
wao, au ndugu zao, au jamaa zao." 441 


439 Na haifichiki kwamba ni kundi lipi linalopendwa na Allaah kati ya mawili (haya) - Wale 
wenye kupigana Jihad dhidi ya Wavamizi wa Kiyahudi, wakipigania kuitawalisha Hukmu 
(Sharl'ah) ya Allaah na Kulinyanyua juu neno lake (Allaah), wakienenda katika Millat Ibrahlm 
kama Hunafa'; au wale wenye kushirikiana/kuungana na Mayahudi, Wahindu, na Wavamizi 
ili kuwaua Waislam na kuzikalia ardhi za Waislam, wakiwaomba wao waikalie Peninsula ya 
Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na kujiita wenyewe kwamba ni Watunzi wa 
sheria pamoja na Allaah. 

440 Al-Ma'idah: 56 

441 Al-Mujadilah: 22 


Page I 174 




Kwa hiyo Allaah Ta'ala amefahamisha kwamba hautaweza 
kumuona (kumkuta) yeyote ambaye amemuamini Allaah na Siku ya 
Mwisho (Qiyaamah), akifanya urafiki na wale wenye kumpinga 
Allaah na Mtume wake - hata kama watakuwa na udugu wa damu 
wa karibu kiasi gani. Na hivyo huku kupendana (Mudhdhamh) ni 
kitenguzi 442 cha Imdn na kunapingana nayo; na kwamba huu 
Mudhdharah na Iman haviwezi kuwa pamoja, isipokuwa katika hali 
kama ya maji na moto yanapowekwa pamoja. 

Na Allaah Ta'ala amesema mahala pengine, 


ijl s-l-Jjl J-S'J 1-Si.ljT h \ydfi ' ^jjjJl Lg_)l Ij 

OjiJUkJl vibj/u pijZ jd>' } d\s_j\ 


"Enyi walioamini! Msiwafanye baba zenu na ndugu zenu Awliya' 
(marafiki wandani) ikiwa wanapendelea kufr badala ya lymaan. 
Na yeyote miongoni mwenu atakayewafanya Awliya' (marafiki 
wandani) basi hao ndio madhalimtt.'' U3 


Hivyo katika Ayah hizi mbili, kuna onyo la wazi kabisa - kwamba 
hakuna udhr kwa yeyote kuiridhia (kuifurahia) kufr, hata kama iwe 
kutokana na khawf ya mali yake, baba zake, watoto, Wenza 444 ( 
mume/mke), jamaa, au vitu vingine kama hivi ambavyo watu 
hutaka kuvitumia kama udhr. 

Na kama Allaah hakuruhusu kuwaonyesha watu hawa utii wowote 
maalum, wala hakuruhusu kuwafanya wao Awliya' - iwe kutokana 
na khawf ya madhara kutoka kwao, au kutaka kuwaridhisha wao; 


442 Neno lenyewe halisi ni - Munaf. 

443 At-Tawbah : 23 


444 Pia katika Ayah, 


\ } Xc- Ij 01 \y*\ Jl 1 £jI \j 


"Enyi walioamini! Hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu, 
basi tahadharini nao." [At-Taghabun : 14] 


Page I 175 



Hivyo vipi wale ambao huwafanya makuffar wa mbali na wa karibu 
kuwa ni Awliya' na ni jamaa (watu) wao; na kuwaonyesha wao 
kuiridhia Dini yao, kwa sababu ya kukhofia baadhi ya mambo haya 
tajwa, na kwa sababu ya kuwapenda? 

Na katika yanayoshangaza zaidi ni kuwa wanataka kuuidhinisha 445 
(urafiki) huu, na kuuona kuwa ni halal 446 . Kwa hiyo pamoja na 
Riddah, wanakifanya kitu cha Hardm kuwa ni cha HaldV. 447 


Dalili ya Ishirini . 


Amri ya Allaah Ta'ala: 

.. j jJLLj J51|~LpJ J^ T Ljjj 15 

0 ,, t' 0 o 

S-Ij-j 


"Enyi walioamini! Msifanye adui Wangu na adui wenu 
kuwa Awliya' (marafiki wandani) mkiwapa mapenzi... 448 


445 Istihsan 

446 Istihlal 

447 Na hivi ndivyo hasa wanavyofanya Murji'ah. Na nukulu hii ni Radd nzuri iliyoje dhidi ya 
Murji'ah wa zama hizi. Siyo tu Imam ametenganisha kati ya Istihlal na Mudhaharah - lakini pia moja 
ameeita ni Istihlal na nyingine ni Riddah, kwa hiyo katika hih, hakima njia kwa Murji'ah kufanya 
Ta'wil. 


448 Imam (RahimahuLlaah) hakutaja kipande cha katikati cha Ayah. Ayah kamili ni, 

-AiJ ^llll j^JLlj £.ljjl J-Pj (_£jwlP J ^ lj-L« T u; 

ll)l JJb ty>Jj 01 (Jjijit 0yijj4 jjU '^y> pSilir G; tjjif 

sSj^Jl) (»-fcit Oj^-o «-TLj'j J tjljJr (5-^rJp 1 

s.tyO j-J 5 -tis Dj Ti (jlpl t-tlj 


"Enyi walioamini! Msifanye adui Wangu na adui wenu kuwa marafiki wandani mkiwapa mapenzi, 
na hali wamekwishakufuru yaliyokujieni ya haki; wanamfukuza Rasuli pamoja nanyi kwa sababu 
mmemuamini Allaah Rabb wenu; Mnapotoka kwa ajili ya jihaad katika njia Yangu na kutafuta 
radhi Zangu mnawapa siri kwa mapenzi, na hali Mimi Najua zaidi yale mnayoyaficha na yale 
mnayoyadhihirisha. Na yeyote atakayefanya hivyo miongoni mwenu, basi kwa yakini amepotea 
njia ya sawa." 


Page I 176 




Na yeyote atakayefanya hivyo miongoni mwenu (Waislam), basi 
kwa yakini amepotea njia ya sawa." 449 

Hivyo Allaah Ta'ala amesema kwamba yeyote atakaye wafanya 
maadui wa Allaah kuwa ni Awliya' - hata kama ni wanafamilia - 
"basi kwa yakini amepotea njia ya sawa." Maana yake kwamba 
wameteleza katika njia iliyonyooka ( Asw-Swirat al-Mustaqim), na 
Wameiacha na kwenda katika Upotevu. Kwa hiyo huwaje mambo 
haya - ukilinganisha na mtu ambaye hudai kuwa bado yuko katika 
njia iliyo nyooka na kiuhalisia haistahili? Hakika huku ni kumkataa 
Allaah mwenyewe - na yeyote mwenye kumkataa Allaah, ni Kdfir. 
Na ni kufanya kitu ambacho Allaah alishasema kuwa ni Haram - 
kuwa Halal: suala la wala' kwa Makuffar. Na yeyote mwenye 
kukihalalisha kitu kilicho Haram (au kinyume chake) ni Kdfir. 

Na Allaah Ta'ala anataja shubhnh ya wale ambao hutumia udhr wa 
'Jamaa/marafiki na Watoto', kama alivyosema. 



"Hawatokufaeni jamaa zenu wa uhusiano wa damu, na wala 
watoto wenu Siku ya Qiyaamah (Allaah) Atapambanua baina 
yenu; na Allaah kwa yale myatendayo ni Mwenye kuona." 450 

Hivyo Allaah Ta'ala hakukubali (udhr wa) khawf kwa ajili ya 
(usalama wa) "watoto na jamaa" Wala kwamba kutengana nao ni 
vigumu, kuwa ni udhr. Kinyume chake, amebainisha kwamba 
(watoto na jamaa) hawatakuwa na msaada wowote siku ya 
Qiyaamah, wala hawatatumika kwa namna yoyote kujiokoa na 
Adhabu ya Milele hata kidogo - kama Allaah Ta'ala Anavyosema 
katika Ayah nyingine, 



"Basi itakapopulizwa baragumu, hakutokuwa na unasaba baina yao Siku 
hiyo, na wala hawatoulizana ." 451 


449 Al-Mumtahinah: 01 

450 Al-Mumtahinah: 03 

451 Al-Mu'minun: 101 


Page I 177 



Dalili ya Ishirini na Moja . 

Kutoka katika Sunnah, yale yaliyosimuliwa na Abu Dawud 
na wengine, kutoka kwa Samurah Ibn Jundub 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu) kutoka kwa Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) kwamba amesema: "Atakayeshirikiana na 
Mnshrik na akaishi pamoja nae - basi hakika ni kama Yeye ." i52 

Hivyo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) katika 
hadithi hii ameweka wazi kuwa, " Atakayeshirikiana na 
Mushrik" - Yaani yeyote atakayeungana na Mushrikln, 
akachangamana nao, na akaishi nao - basi yeye ni kama wao. 
Je, vipi mtu ambaye anawaonesha kuridhika na Dini yao, 
akiwapa amani (hifadhi/mahala pa kukimbilia), na 
kuwasaidia ?! 453 


452 Imesimuliwa na Imam Abu Dawud katika "Sunan" yake (2787), At-Tirmidh! katika "Jami'" 
yake (1605), Ad-Daylaml katika "Musnad" yake (5756), Al-Bayhaql katika "Sunan" yake 
(9/142), na hadithi kama hiyo imesimuliwa na Al-Hakim katika "Al-Mustadrak" yake (2/141), 
na imesimuliwa na At-Tabaranl kama inavyoonekana katika "Al-Mlzan" (4/89) kutoka kwa 
Marwan As-Samrl, , Abu Nu'aym katika "Tarikh Asbahan" (1/123), na Shaykh Naswir 
Al-Albanl katika "Sahlh Al-Jami'" (6062), na katika "As-Silsilah As-Sahlhah" (2330). 

453 Shaykh Muhammad Ibn 'Abdil-Latlf Al Ash-Shaykh (RahimahuLlaah) amesema, "Na 
Mtume SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema "Atakayeshirikiana (atakayeungana) na 
Mushrik na akaishi naye - basi hakika ni kama yeye." Haipaswi ifikiriwe kwamba yeyote 
anayekaa na anayeishi na Mushrik ni Kafir, Lakini kinachokusudiwa (na hadithi hii) ni 
kwamba yeyote ambaye hawezi kutoka (kujitenga) miongoni mwa Mushrikln, na 
wanamlazimisha kutoka pamoja nao (kwenda kuwapiga Waislam), basi hukmu yake ni kama 
yao (Mushrikln), katika ruhusa/kufaa kumuua na kuchukua mali yake - lakini hukmu 
haifanani katika Takflr yake (yeye si Kafir). Lakini akitoka pamoja na Makuffar kwenda 
kupigana na Waislam, kwa sababu ya tamaa (ya manufaa ya Kidunia) au kutokana na kupenda 
mwenyewe (pasipo kukirihishwa); au akawasaidia kwa hali au mali - basi hakuna shaka juu 
ya ukweli kwamba hukmu juu ya Kufr yake ni kama ile ya Mushrikln." "Ad-Durar 
As-Saniyyah" (8/456-457), na "Majmu'at Ar-Rasa'il Wal-Masa'il" (2/135). 


Page I 178 





Kisha ikiwa wakisema, "(Udhr wetu ni kuwa) Tuliogopa 
(tulikuwa katika khazvf)" - Watajibiwa kuwa - 
"Mmedanganya!" - na pia Khawf siyo udhr. Kama Allaah 
Ta'ala anavyosema, 

jUr dil d C UJU UsT ^LJl 

UJl 1 _ J jJS' 

' ; 

"Na miongoni mwa watu wako wasemao: 'Tumemwamini Allaah'; 
lakini wanapoudhiwa kwa ajili ya Allaah, hufanya fitnah za watu 
kama kwamba ni adhabu ya Allaah." 454 

Hivyo Allaah (Tabarakah wa Ta'ala) hakumpa udhr yule 
mwenye kurudi nyuma katika Dini kutokana na kumfikia 
madhara, wala kwa sababu ya Khazvf. Hivyo vipi mtu ambaye 
hakupatwa na madhila wala khazvf - lakini anaenda tu katika 
Batil (uovu na munkar) kwa sababu ya kuipenda na kuogopa 
majanga (madhila). 


454 Al-'Ankabut : 10. Imam Ash-Shanqltl (RahimahuLlaah) amesema katika Tafsir yake ya 
Ayah hii "lakini wanapoudhiwa kwa ajili ya Allaah, hufanya fitnah za watu kama kwamba 
ni adhabu ya Allaah.": "Maana yake, wanapopata tabu/shida/dhiki/maumivu kutokana na 
madhara yanayoletwa na Makuffar dhidi ya Waislam, wanafanya hizi "fitnah za watu" ni udhr 
wa kuritadd katika Dln - Wa Na'udhubiLlah! - kama kwamba (madhara wanayoyapata) ni 
(mabaya zaidi kuliko) adhabu ya milele ya Allaah. "Fitnah za Watu" maana yake Maumivu na 
madhara wayapatayo kutoka kwa Makuffar." Na kisha Imam anafafanua Ayah hii kwa Ayah 
ya 11 ya Al-Hajj, 


azj aj jLii?! aJJ! aiu Oh® l j 4, LJ! 0^*3 

OljZcLl ^iJJi LijJi 


"Na miongoni mwa watu yuko anayemwabudu Allaah ukingoni. Inapompata kheri, 
hutumainika kwayo; Na inapompata mtihani hugeuka nyuma juu ya uso wake (kurudia 
kufru). Amekhasirika duniani na Aakhirah. Hiyo ndiyo khasara bayana." 


Page I 179 



HITIMISHO 


Na dalili kuhusiana na hili ni nyingi - na hizi zamtosha 
yeyote ambaye Allaah Anataka Kumuongoa. 

Lakini kwa yule ambaye Allaah amemtakia fitnali na Upotevu, 
basi ni kama ambavyo Allaah Ta'ala anavyosema: 




"Hakika wale ambao neno la (ghadhabu la) Rabb wako 
limethibiti juu yao, hawataamini. Japokuwa itawajia kila 
Aayah (mawaidha, zingatio) mpaka waone adhabu 
iumizayo." 455 

Na tunamuomba Allaah, Al-Karlm, Al-Mannan, Kwa Rahmah 
(huruma) yake, atujaalie sisi kuishi kama Waislam, na 
atujaalie sisi kufa tukiwa Waislam, na atukusanye (atufufue) 
pamoja na Wema, siyo waliofedheheshwa, wala siyo kama 
wale walioanguka katika fitnah; Na yeye ni Mwingi wa 
Rahmah kwa wale wenye Rahmah. 

Na tunamuomba Allaah amfikishie Swalah na Salam Mtume 
wetu Muhammad, na familia yake na juu ya maswahabah 
wake wote mpaka siku ya Qiyaamah. 


Amin - Thumma Amin. 


455 Yunus : 96 - 97 


Page I 180 



Mwisho wa Maneno ya Imam Sulayman Ibn 'Abdillah Ibn 
Muhammad Ibn 'Abdil-Wahhab, Allaah awarahamu na 
awasamehe madhambi yao, na awaingize katika Jannat 
al-Firdaws. Na tunamuomba Allaah azifanye nzito 'amali zao 
katika Mlzan pamoja na vitabu vyao na mafundisho yao ya 
Tawhld. Na tunamuomba Allaah awafufue pamoja na 
Anbiya' (SwallaLlaahu 'Alayhim wa Sallam), Swiddiqln, 
Shuhada' na Wema. Na tunamuomba Allaah awajaalie 
Shafa'ah ya Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam). Na tunamuomba Allaah atukubali sisi kama 
Waumini, Waislam, Muwahhidln, Hunafa'. 


Amm. 


Page I 181 




MPAKA WENYE KUPAMBANUA 


BAINA YA 

muwAlat NA TAWALLI 456 

Slmykh mtukufu, 'All Al-Khudhayri (Allaah amharakishie 
kutoka gerezani), aliulizwa: 

"Ni npi mpnkn zvenye kupambamin bainn ya Muzvalat na TazvalH? 
Na tunatofautishaje bainn yn (mambo hayn) mazvili? " 457 


456 Kipengele hiki asili yake kinatokana na kijitabu kidogo cha Maswali na Majibu cha Shaykh 
'Ali Al-Khudhayri (FakaLlaahu Asrahu), kiitwacho "Al-Hadd Al-Fasil Bayn Al-Muwalat Wa 
Tawalli Al-Kuffar". Mwishoni nimeongeza dondoo fupi kutoka katika kitabu "At-Tibyan" cha 
Shaykh Naswir Al-Fahd (FakaLlaahu Asrahu), na baadhi ya maandiko yenye kuhusiana. 

457 Jambo moja linatakiwa kutiwa akilini ni kwamba rai ya kuwepo tofauti baina ya Muwalat 
na Tawalll si jambo ambalo limeafikiwa kiukamilifu. Na pia, mgawanyo wa Muwalat katika 
Kubwa na Ndogo kadhalika si jambo ambalo limeafikiwa kiukamilifu. Shaykh 'Abdul-Qadir 
Ibn 'Abdil-'AzIz amejadili jambo hili katika Kitabu chake "Al-Jami' Fl Talab Al-'Ilm 
Ash-Sharlf" (2/706 - 708). Amesema: "Na suala lingine ni kuwa kuna mambo mengine 
yanayofanana na Muwalat kwa sura yake au katika maana yake kilugha, ambayo ni Ukaribu 
na Usuhuba, lakini mambo haya si Muwalat , katika msamiati wa Ki-Sharl'ah; Badala yake 
katika Sharl'ah yameitwa kwa majina mengine. Na masuala haya, miongoni mwayo kuna 
yanayoruhusiwa katika Sharl'ah, na katika hayo kuna ambayo ni Haram (hayaruhusiwi). 
Lakini baadhi ya Ma-'Ulama wameyajumuisha katika aina za Muwalat, na kisha kuanzia hapo 
utata ukaanza, na wakaigawa Muwalat katika Mukaffir na isiyo-Mukaffir. Na mfano ni ule 
ambao Shaykh Al-Islam Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab ameutaja katika aina za Muwalat, 
katika Risalah yake "Awthaq 'Ura Al-Iman", na Al-Qahtanl ameisimulia karibu hadithi yote 
kutoka kwake lakini ikiwa na tofauti ndogo katika kitabu chake "Al-Wala' Wal-Bara' Fl 
Al-Islam" (231 - 247) ..." Kisha Imam akataja namna saba ambazo zilitajwa na Imam 
Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab, na ameonesha jinsi ambavyo kwa ustadi si Muwalat. Kisha 
akasema: "Hivyo kuyajumuisha mambo haya katika Muwalat, kama alivyofanya Shaykh 
Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab na wengine, ili hali wakati mwingine yanaruhusiwa, si sawa. 
Na hata kama yanafanana na Muwalat kwa kuwa yanasuhubiana na Makuffar, isipokuwa 
kwamba Muwalat ni kitu ambacho ni zaidi ya hivyo." Kisha Imam akataja mfano mwingine 


Page I 182 



Shaykh mtukufu alijibu: "Tazvalli kwa kuffar ni kufr kubwa 
(,kufr akbar) 458 , na hakuna Tafsll katika hilo. Na ( Tawalli ) ni ya 
aina nne: 

1) Kuwapenda ( mahabbah) makuffar kwa sababu ya Dini yao 459 . 

Kama vile mtu anayewapenda watu wa Demokrasia kwa ajili 
ya Demokrasia, na anawapenda wabunge wenye kutunga 
Sheria, na anawapenda watu wa kisasa na wazalendo 
(wapigania utaifa) na mfano wao, kutokana na malengo yao 
na imani (itikadi) zao. Hivyo huyu ni kafir kwa kufr ya TazvalU. 


ambao baadhi ya watu hujaribu kuutumia na kujaribu kuunasibisha na Shaykh Al-Islam Ibn 
Taymiyyah, kisha akasema: Na matokeo ni kwamba kujumuisha mambo mengi ambayo 
hayazingatiwi kuwa ni Muwalat kutokana na Istilahi ya Ki-Sharl'ah, katika maana ya Muwalat, 
hiH ndilo ambalo limewafanya baadhi ya watu wagawanye Muwalat katika Mukaffir na Isiyo- 
Mukaffir, ilihali Allaah hajaipambanua Muwalat kwa Makuffar isipokuwa kuwa ni Kufr. 
Allaah (Ta'ala) anasema: "Na yeyote atakayewafanya wao Awliya' (marafiki wandani); basi 
hakika yeye ni miongoni mwao." [Al-Ma'idah : 51] kama ambavyo kuhusisha mambo mengi 
ambayo si ya Muwalat katika maana ya Muwalat, ndiyo iliyowafanya ma-'Ulama' wa Najd 
watofautishe baina ya Muwalat na Tawalll, na walifanya Muwalat kuwa ni Kablrah (Dhambi 
Kubwa) ambayo si Mukaffir, na Tawalll kuwa ni Kufr. Na tofauti hii, hakuna dalili inayounga 
mkono, hakuna katika Sharl'ah wala katika Lugha. Kwa sababu asili yao ya Kilugha ni Moja, 
na ni Ukaribu na Usuhuba. Na kutokana na hili, baadhi ya ma-'Ulama wengine Katina 
ma-'Ulama wa Najd hawakutofautisha baina ya mawili haya, kama vile Shaykh 'Abdur- 
Rahman Ibn Naswir As-Sa'dl. Na kauli za makundi mawili haya zimetajwa na Muhmas 
Al-Jal'ud, katika kitabu chake: "Al-Muwalat Wal-Mu'adat" (1/31 - 42)." Mwisho wa Maneno 
ya Shaykh 'Abdul-Qadir Ibn 'Abdul-'AzIz. 

458 Kufr Akbar ni Kufr inayomtoa mtu katika Kamba ya Uislam. 

459 Aina hii ya Tawalll ni Kufr yenyewe kwa dhati yake (Bi Dhatihi). Kufr/Riddah hii 
haihitaji kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam, wala haihitaji kuwanyanyulia kidole Waislam 
- bah aina hii ya mapenzi (Hubb) ni Riddah katika Uislam. Na yeyote mwenye kuifanya hii 
kuwa ni shart katika kufuata aina tatu za Tawalll, basi hiyo ni kauli ya Wafuasi wa Irja' na 
Tajahhum. 


Page I 183 



Allaah Ta'ala Anasema, 



"Enyi walioamini! Msifanye Mayahudi na Manaswara Awliya' 
(marafiki wandani). Wao kwa wao ni Awliya' (marafiki wandani). 
Na yeyote atakayewafanya wao Awliya' (marafiki wandani); basi 
hakika yeye ni miongoni mwao." 460 

Kwa kuwa katika maana za "Wali" ni "Muhibb" (mwenye kupenda); 
Hili lilisemwa na Ibn Al-Athlr (RahimahuLlaah) katika ' An-Nihdyah' 
( 5 / 228 ). 

2) Tawalli kupitia KuwanusuruOVusra/f) na kuwasaidia (I'anah). 

Kwa hiyo yeyote mwenye kuwasaidia makuffar dhidi ya Waislam, 
basi yeye ni Kdfir, Murtadd. Mathalani wale wanaowasaidia Wakristo 
na Mayahudi dhidi ya Waislam. 

Allaah Ta'ala Anasema, 



(j-yoJUiJl ^jljl 


"Enyi walioamini! Msifanye Mayahudi na Manaswara Awliyd' 
(marafiki wandani). Wao kwa wao ni Awliya' (marafiki wandani). 
Na yeyote atakayewafanya wao Awliya' (marafiki wandani); basi 
hakika yeye ni miongoni mwao." 461 


460 Al-Ma'idah: 51 

461 Al-Ma'idah: 51 


Page I 184 





Na mwenye kutaka ufafanuzi wa kina kuhusu suala hili, basi 
arejee katika kitabu cha Shaykh Naswir Al-Fahd, kiitwacho 
"At-Tibyan Ft Knfri Man A'an Al-Amrikan ” 462 - kwani ni 
katika vitabu bora kabisa vihvyoandikwa kuhusu mada hii. 
Na wala usikughuri udanganyifu (Uongo) wa watu wa 
Irja' 463 . 

3) Tawalll kwa kushirikiana (Tahalluf). 

Kwa hiyo yeyote atakayeungana (atakayeshirikiana) na 
makuffar, na akaweka ushirikiano wa kuwaunga mkono 
(kuwasaidia) - hata kama kiuhalisia usaidizi haufanyiki - 
lakini ameahidi (kuwaunga mkono/kuwasaidia), pia 
kuwainua na akaweka mkataba na kiapo katika hilo - (basi ni 
kama) Allaah Ta'ala anavyosema. 


462 Kilugha inatafsiriwa kama "Ubainifu Juu ya Kufr ya Mwenye Kuwasaidia Waamerika" 
Kilichoandikwa na Shaykh mwanzoni mwa Uvamizi wa Mayahudi mwaka 2001. Tanbihi: 
Kitabu hiki pia kimetafsiriwa na At-Tibyan Publications, na kinapatikana kwa Kiingereza 
"The Exposition Regarding The Dishelief Of The One That Assists The Americans". 

463 Shaykh anarejelea hoja wanayoitoa watu wa Irja' na Tajahhum; Wanadai kuwa 
"Kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam siyo Kufr, labda ifanyike kwa kuipenda Kufr, au 
Kuuchukia Uislam - basi hapo itakuwa ni Riddah. Lakini kama imefanywa kwa manufaa ya 
Kidunia, basi siyo Riddah." Kuna namna nyingi za Kujibu Shubhah hii, na njia rahisi zaidi ya 
kujibu ni: Hata kama mtu hajanyanyua kidole chake kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam, 
lakini tu anauchukia Uislam - au anapenda Kufr - basi hiyo ni Riddah kwa dhati yake, haihitaji 
kuwasaidia Makuffar, hata kwa Senti. Hasha! Ewe ndugu uliyekwisha nusa harufu ya Iman! 
Hata kama mtu atapigana na Makuffar, na akawasaidia Waislam kwa kila njia iwezekanayo - 
lakini moyo wake unachukia Uislam, au unapenda Kufr - basi yeye ni Kafir kwa Kufr ya 
Tawalll. Hata kama atakufa kwenye mikono ya Makuffar kwamba alikuwa anapigana vita! 
Hivyo Ewe Ndugu katika Tawhld! Kama umekwisha tambua hili, basi sasa utakuwa umejua 
kuwa hawa Murji'ah hawaoni Mudhaharah (Kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam) kuwa ni 
Kitenguzi cha Uislam. Basi Yasikudanganye mambo ya Watu wa Irja'! 


Page I 185 



IJtfl 


l-U-l ' X? JjjJ i_->ljSCjl 



"Je, huoni (Ewe Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
wale walionafiki wanawaambia ( Ikhwan) ndugu zao waliokufuru 
miongoni mwa Ahlil-Kitaabi: ( Wallaahi) Mkitolewa bila shaka 
nasi tutatoka pamoja nanyi na wala hatutomtii yeyote abadani 
dhidi yenu. Na mkipigwa vita, bila shaka tutakunusuruni." 464 

Na Ahadi (kiapo hiki) hii ilitolewa na Wanafiq kwa baadhi ya 
Mayahudi huko Madinah. 

Na Al-Qasim Ibn Salam amesema katika " Al-Gharib" (3/142), 
"Na Haltf (yule anayeahidi utiifu) na (pia) anaitwa WalL” Na 
Ibn Al-Athir (RahimahuLlaah) amesema (maneno kama haya) 
katika "An-Nihayah" (5/228). 

Na maneno kama haya yanaonekana katika kuunda 
mgongano (ili) kupiga vita Jihdd na Mujahidm, na ndicho kitu 
ambacho kwa uongo wamedanganya kuwa ni Irhdb (Ugaidi). 

4) l'awalli kwa makubaliano (Muwafaqah). 

Kama wale wanaoifanya Demokrasia ndiyo njia ya Kutawala 
(kuongoza), kama Makuffar, au wanatengeneza Mabunge, 
kama wao ( Makuffdr ), au Mabaraza ya (kutunga) Sheria, au 
Kamati, au Mashirika; kama matendo ya Makuffar - hivyo 
huyu amewafanyia wao Tazvalll. 


464 Al-Hashr: 11 



Na hili lilielezwa na ma -Imdm wa Da'wah wa Najd kwa namna iliyo 
bora kabisa. Hata vitabu Viliandaliwa kwa ajili ya hili, (hasa) 
mwenye kuridhiana (kukubaliana) na Mushrikin na Makuffar katika 
kufr na Shirk zao. Kama vile Sulayman Ibn 'Abdillah Ibn Muhammad 
Ibn 'Abd Al-Wahhab alitunga kitabu "Ad-Dalail" kiitwacho "Hukm 
Muwdlat Ahlil-Ishrak" i65 , na Hamad Ibn 'Atiq ametunga kitabu "An- 
Najdti wal-Fikdki Min Muwaldt Ai-Murtaddin Wa Ahlil-Ishrak." 

Na kila aina kati ya hizi nne za Tawalli, ni kufr kubwa (inamtoa mtu 
katika kamba ya Uislam) haijalishi mtu anaamini nini 466 , kinyume 
na isemwavyo na watu wa Irjd'. 

Muwdldt (na hii ni pana zaidi kuliko Tawalli), iko ya aina mbili: 

1) Aina iitwayo Tawallv, na ni aina ambayo tumeshaitaja 
mwanzo. Na wakati mwingine huitwa "Al-Muwdlat Al- 
Kubrd" i67 , au "Al-'Udhmd " 468 , au " Al-'Ammah " 469 , au " Al- 
Mutlaqah" i7 ° - na yote haya yana maana sawa na Tawalli. 

2) Muwaldt ndogo au yenye mipaka (shart). 

Na ni kila kitu kinachomtukuza Kuffdr, katika kuwaheshimu 
(kuwakirimu) wao, au kuwaruhusu wao kukaa mbele kwenye 
mikutano/mikusanyiko; au kuwafanya wao kuwa Waajiriwa 
(wafanya kazi badala ya Waislam), na mambo kama hayo. Hivyo 
haya ni katika maovu na ni katika madhambi makubwa. 


465 Hiki ni Kitabu ambacho kimo katika Mjaladi huu. 

466 "Dun An-Nadhar Ila Al-I'tiqad". 

467 Muwalah Kuu 

468 Muwalah Kubwa 

469 Muwalah ya Jumla 

470 Muwalah yenyewe hasa. 


Page I 187 



Allaah Ta'ala Anasema, 


0j^Jj i.l_Jjl IjJjPlIj Ijj^aT jjjjJl Lg_j I 


«.ij^Jlj «. ■$ 


"Enyi walioamini! Msifanye adui Wangu na adui wenu kuwa Awliya' 
(marafiki wandani) mkiwapa mapenzi..." 471 


Kwa hiyo Allaah ameita "kuwapa mapenzi" kuwa ni Mmvaldt - na 
hakuwaita wao Makuffdr kutokana na hilo, badala yake amewaita wao kwa 
nembo ya Iman 472 . 

Na Ayah hizi (za Al-Md'idah: 51) zilibainishwa na 'Umar, kuhusu kumfanya 
Mkristo kuwa Mwandishi wa barua, pindi alipomtukana (alipomkashifu) 
Abu Musa Al-Ash'arl 473 . 


471 Al-Mumtahinah: 01 

472 Tanbihi: Kuna rai kutoka kwa baadhi ya Wanazuoni, kuwa ukweli kwamba Allaah amewasifia wao 
kwa alama ya Iman haithibitisha hasa kwamba kitendo hicho ni Kufr Kubwa. Hili limebainishwa na 
Shaykh 'Abdul-Qadir Ibn 'Abdul-'AzIz katika kitabu chake "Al-Jami' Fi Talab Al-'Ilm Ash-Sharif" 
Madala wake katika suala hili umetafsiriwa kwa Kiingereza, na unapatikana katika Kiambatanisho 
katika Kitabu "Millat Ibrahlm", kinachopatikana katika Website ya At-Tibyan Publications. 

473 Shaykh 'All Al-Khudhayrl (FakaLlaahu Asrahu) anaikusudia hadithi iliyosimuliwa na Abu Musa 
Ash-'ari (RadhiyaLlaahu 'Anhu), "Nilimwambia 'Umar "Nina mwandishi (wa barua) ambaye ni 
Mkristo." 'Umar akajibu "Una nini (tatizo gani) wewe? Allaah akulaani wewe! (Qatalak Allaah)! Je 
haujamsikia Allaah Akisema "Enyi walioamini! Msifanye Mayahudi na Manaswara Aivliya' 
(marafiki wandani). Wao kwa wao ni Awliya' (marafiki wandani). Na yeyote atakayewafanya wao 
Awliya' (marafiki wandani); basi hakika yeye ni miongoni mwao." Kwa nini usimchukue Haruf 
(Muislam)? Abu Musa Akasema "Ewe Amlr wa Waumini! Namuhitajia yeye aniandikie tu, na dini 
yake ni yake (yaani hainihusu)." Hivyo 'Umar akajibu "Allaah amewafedhehesha (amewawatweza) 
wao, hivyo siwaheshimu. Siwatukuzi (Siwaheshimu), kwa sababu Allaah ndiye aliyewatweza. 
Siwafanyi watu wa karibu (yangu), kwa kuwa Allaah ndiye aliyewaweka mbali (nasi)." Imesimuliwa 
na Ibn Taymiyyah, na yeye mwenyewe ameipa daraja ya "Sahlh", kutoka kwa Imam Ahmad, katika 
"Iqtidha' As-Sirat Al-Mustaqlm" (50), na Al-Bayhaql katika "As-Sunan Al-Kubra" (10/127). 

Allaah Ambariki Amlr Al-Mu'minln 'Umar Ibn Al-Khattab, na twamuomba Allaah Atufufue pamoja na 
'Umar na Rafiki zake Wawili. Ni jibu kali zuri lilioje la 'Umar kwa mtu aliyechanganya Amri ya Allaah! 
Tafakari juu ya tukio hili na fikiria juu ya hali iliyopo hivi sasa. Fikiria juu ya kauli ya Amlr 
Al-Mu'mirun "Qatalak Allah". Na hivi leo, kama ukimkataza ndugu yako kwa makemeo kama haya ya 
'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu), utaitwa "Bannawl" na "Qutubl". Wa La Hawla Wa La Quwwata Illa 
BiLlah. 


Page I 188 



Na yeyote anayetaka kupanua ufahamu wake kuhusu mada hii, basi 
na arejee kitabu “Awthaq 'Ura Al-Iman" cha Imam Sulayman Ibn 
'Abdillah Ibn Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab katika “Majmu'at 
At-Tawhid" , na Makala "Al-Muwaldh" ya 'Abdul-Latif Ibn 'Abdir- 
Rahman, inayopatikana katika makala yake "Majmu' Ar-Rasd'il wal- 
Masd’il." 


Mwisho wa maneno ya Shaykh 'Ali Ibn Khudhayr 
Al-Khudhayrl ( FakaLlaahu Asrahu), 

Shaykh 'Abdullah Ibn Humayd (RahimahuLlaah) amesema, 
"Ni wajibu wa lazima juu ya kila Muislam mwenye taqwa yeye 
binafsi kufahamu mn-'Ulama nini wamesema kuhusu tofauti kati ya 
Tawallt na Muwdlat - Muwdldt ni, kwa mfano, kuongea kwa Upole na 
kuffar, kuwatabasamia, kusafisha wanavyovimwaga, na vitu vingine 
kama hivi ambavyo vinakubalika (vinaruhusiwa); na haya, wakati 
huo ukiendelea kudhihirisha kuwakataa wao na Dini yao, nao 
wakijua ukweli huu - ni Kabirah (Dhambi kubwa) katika madhambi 
makubwa, na mtu huyu yuko katika hatari kubwa. 

Na kuhusu Tawalli, inahusisha kuwatukuza/kuwasifu, 
kuwabembeleza/kuwafurahisha (kujipendekeza), kuwasaidia dhidi 
ya Waislam, kufanya urafiki nao, kutowatupa (kutowatenga) 
waziwazi - (lolote kati ya haya) ni Riddah kwa mwenye kufanya 
hivyo, na ni wajibu kupitisha hukmu ya Murtadd juu yake - kwani 
imethibiti kutoka katika Kitab, Sunnah na Ijma' ya Ummah." i7i 

Shaykh Naswir Ibn Hamad Al-Fahd (Allaah amtoe haraka gerezani) 
amesema, "Hivyo kujamihiana (Mu'dmalah) na kdfir kuko kwa 
namna tatu: 

1) Aina ya kwanza: Kuamiliana kunakojumuisha mambo ya 
kufr inayomtoa mtu katika Uislam. 


474 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah'' (15/479) 


Page I 189 



Na baadhi ya ma -'Ulamd wameuita Mu'amalah huu ‘Tawalll'. Kwa 
hiyo kila aina ya ushirikiano wenye dalili inayothibitisha kuwa ni 
knfr na Riddah - basi mu'amalah huo unaingia katika aina hii. Na ni 
kama vile kupenda Dini ya Makuffar, au kutaraji/kupenda kuwaona 
wao wameshinda (dhidi ya Uislam) na mifano mingine kama hiyo. 
Na katika hayo ni hili suala letu , nalo ni: Kuwasaidia ( Mudhdharah) 
wao - makuffar dhidi ya Waislam. 

2) Aina ya Pili: Mu'dmalah ambao ni Haram, lakini hauna kufr. 

Na baadhi ya ma-'Ulamd wameiita aina hii kuwa ni ‘Muwaldt'. Kwa 
hivyo kila aina ya mu'amalah ambayo ina dalili inayoonesha kuwa 
hairuhusiwi - lakini katazo lake halijafikia Kufr - basi ni katika aina 
hii. Na hii (mfano wake) ni kama kuwapendelea wao kukaa mbele 
ya mikusanyiko/mikutano, kuanza kuwasalimia, na kuonesha (aina 
ya) upendo ambao haufikii daraja ya Tawalll, na mambo kama hayo. 

3) Aina ya tatu: Mu'dmalah unaoruhusiwa (Jd'iz). 

Na aina hii haijumuishwi katika Muwdldt, na ni ule ambao dalili 
zinaonesha kuruhusiwa/kufaa kwake, kama vile kuwatendea haqq 
na uadilifu 475 wale wasiopigana vita (na Uislam na Waislam) 476 , na 
kulinda uhusiana na jamaa ambao ni MakuffaH 77 , na mfano wa hayo. 


475 Kwa hakika huu ni Wajib. Kwani Allaah Anasema, 

Si \s 4_U jy>Iji IjjjJ \yJ* I jjjJi L^jl 

Gr aUJI IjJLjIj IjJjjlj*j ^l 

"Enyi walioamini! Kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allaah mkitoa ushahidi kwa 
uadilifu. Na wala chuki ya watu isikuchocheeni kutokufanya uadilifu. Fanyeni uadilifu; hivyo ni 
karibu zaidi na taqwa. Na mcheni Allaah; hakika Allaah ni Mwenye upeo wa khabari za dhahiri na 
za kufichika kwa yale myatendayo." [Al-Ma'idah : 08]. 

Na hakuna Uadilifu, isipokuwa katika Sharl'ah ya Allaah - Siyo katika Sheria za Kutungwa za 
Binadamu, wala zile zinadaiwa kuwa ni "Haki za Binadamu" au Kufr na dhulmah kama hizo. Na 
yeyote atakayedai kuwa Sheria nyingine kinyume na Sharl'ah inafaa (ni adilifu) au ni sawa au "Zina 
utu zaidi", basi hiyo ni Riddah, kama inavyodhihirika katika Vitenguzi Kumi. 


& 


b; 


pl oii 

, ji ✓ 

o 


Page I 190 



Mwisho wa maneno ya Shaykh Naswir al-Fahd (FakaLlaahu 
Asrahu) 47S . 

Na aina hii ya mwisho ya mu'amalah ina Tafsil nyingi ndani yake 
kutoka katika vitabu vya Fiqh. Baadhi ya mifano itatajwa hapa. 

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) amesema, 
"Hukmu ni kwamba hapana muamala wa kibiashara anaoutaka 
binadamu ambao umekatazwa, isipokuwa ule ambao Kitabu na 
Sunnah vimesema kuwa umekatazwa. Kama ambavyo hakuna 
'Ibadah iliyohalalishwa kwao, isipokuwa ile ambayo imeamrishwa 
katika Kitabu na Sunnah. Kwa hiyo Dini ni chochote 
kilichoamrishwa na Allaah, na chochote alichokikataza Allaah, ni 
Hardm. Kinyume na wale ambao Allaah ameonya - 


476 Kama ilivyo katika Ayah, 



"Allaah Hakukatazeni kuwafanyia wema na uadilifu wale wasiokupigeni vita katika Dini, na wala 
hawakukutoeni kutoka majumbani mwenu. Hakika Allaah Anapenda wafanyao uadilifu. Hakika 
Allaah Anakukatazeni tu kuhusu wale waliokupigeni vita katika Dini, na wakakutoeni kutoka 
majumbani mwenu, na wakasaidiana juu ya kukutoeni ndio msiwafanye Awliya' (urafiki) nao. Na 
yeyote atakayewafanya Awliya' (marafiki), basi hao ndio madhalimu." [Al-Mumtahinah : 8 - 9] 

477 Kwani Allaah anawaambia wale ambao wazazi wao ni Makuffar, 



"Lakini wakikushikilia kuwa Unishirikishe (katika 'lbadah) na ambayo huna elimu nayo, basi 
usiwatii. Na suhubiana nao kwa wema duniani, na fuata njia ya anayerudi kutubia Kwangu." 
[Luqman : 15] 

478 Rejea katika "At-Tibyan Fi Kufri Man A'an Al-Amrikan" (41 - 42). Kitabu hiki pia 
kimetafsiriwa chote kwa Kiingereza na At-Tibyan Publications, na kinapatikana katika tovuti 
yao. 


Page I 191 




wale wenyekuharamisha ambayo Allaah hakuharamisha, hivyo 
kufanya Shirk, na kuhalalisha/kutunga Dini ambayo Allaah 
hakuitolea ruhusa ." 479 

Kadhalika anasema, "Kwa hiyo ni ruhusa mtu (muislam) kununua 
katika mifugo na farasi wao (makuffar), kama ilivyo yafaa kununua 
mifugo ya Mabedui, Waturuki, na Wakurd; na ni halali kuwauzia 
wao chakula, nguo, na bidhaa/vitu kama hivyo. Lakini kuwauzia 
wao vitu ambavyo vitawasaidia wao kufanya Haram - kama vile 
kuwauzia wao farasi au silaha wanazoweza kuzitumia katika 
mapigano (dhidi ya Waislam) na kufanyia Haram mbalimbali - basi 
hili limekatazwa 4S0 . Allaah Ameamrisha, 




"Na shirikianeni katika wema na taqwa, na wala msishirikiane 
katika dhambi na uadui. Na Mcheni Allaah; hakika Allaah ni 
Mkali wa kuakibu." 481 " 482 

Pia amesema, "Haifai (hairuhusiwi) kuwauzia makuffar 
(kitu chochote kinachoweza kutumika kama) silaha ambazo 
watazitumia kuwapiga Waislam ." 483 


479 "As-Siyasah Ash-Shar'iyyah" (155) 

480 Kuwauzia silaha Maadui wa Allaah, au kitu chochote kinachohitajika moja kwa moja 
kutumika katika Magari ya Kivita, ni katika aina ya Tawalll. Kwa kuwa "Kuuza" katika hali hii, 
kunatazamwa kuwa ni "Kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam, kwa thamani (ndogo) ya 
Kidunia." Na inafaa ifahamike, baada ya kusoma "Ad-Dala'il", kwamba huu si udhr - bado 
huu ni Mudhaharah, Kitenguzi cha Nane. Hivyo wale wanaowasaidia Maadui wa Allaah kwa 
kuwauzia (baadhi ya) vitu ambavyo maadui wanavihitaji - na kisha wanasema "Allaah 
amehalalisha Biashara", basi jihadhari na Riddah hiyo iliyojificha. 

481 Al-Ma'idah: 02 

482 "Al-Masa'il Al-Mardlniyyah" (132 -133) 


Page I 192 



Ibn Hajar al-'Asqalan! (RahimahuLlaah) anasimulia kuwa Salaf 
waliona kwamba, "Kufanya Biashara na Makuffar inaruhusiwa, 
isipokuwa kuwauzia vitu ambavyo wanaweza kuwapatia 
wapiganaji (wanajeshi) wao katika kupigana dhidi ya Waislam." 484 

Na kuna mashart ya kuuziana na makuffar. 

1) Biashara (kununua na kuuziana) inatakiwa kuwa ni ya vitu 
ambavyo ni halali. 

2) Vitu hivi visiwe na matumizi yoyote kwa makuffar dhidi ya 
Waislam. 

3) Biashara hizi zisiwe na kitu chochote chenye kumdhalilisha 
Muislam. 485 

Na Ibn Hajar (RahimahuLlaah) pia anasimulia kuwa Sala/walionelea 
kuwa "Inafaa (ni halali) kuwatembelea Makujfdr pindi panapokuwa 
kuna matumaini kuwa wanaweza kuitika wito wa Uislam 
(wanaweza kusilimu). Lakini pakiwa hapana matarajio, basi 
hairuhusiwi (haifai) kuwatembelea wao." 486 

Na kwa wale wanaotaka Tafsil zaidi, basi warejee katika vitabu vya 
Fiqh. 


483 Rejea katika "Iqtidha' As-Sirat Al-Mustaqim" 

484 "Fat-h Al-Bari" (4/410) 

485 Rejea katika "Fat-h Al-Bari" (4/452). Lakini kuhusiana na Kuuziana 
(kufanya biashara) na Murtaddin - hakuna kingine, isipokuwa Upanga; Rejea 
katika "Ahkam Ahl Adh-Dhimmah" cha Ibn Al-Qayyim (1/67). 

486 "Fat-h Al-Bari" (10/119). Kisha anasema, "Kinachodhihirika ni kuwa 
inategemeana na niyyah na manufaa yanayopatikana kutokana na 
Kuwatembelea Makuffar." Kwa hiyo siyo mara zote ni Haram, wala siyo 
mara zote inaruhusiwa (halali) - hutegemeana na hali. 


Page I 193 



KUTOMFANYIA TAKFIR KAFIR 487 


(KUTOMKUFURISHA KAFIRI) 

Alhamdulillaah, Was-Saldtu Was-Saldmu 'Ald RasuliLldh; 

Wa Ba'd: 

Kwa hakika Msingi "Asiyemfanyia Takfir Kdfir, basi naye ni 
Kafir" ni maarufu, ni kanuni inayofahamika sana na ni 
Kitenguzi cha Tatu katika Vitenguzi vya Uislam ambavyo 
Shaykh Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah 
Ta'ala) amevitaja, kama alivyosema, "La tatu: Yeyote 
asiyewakufurisha Mushrikln, au akatilia shaka kufr yao, au 
akayaunga mkono (akayapenda na kuyasifia) Madh-hab yao - 
basi amekufuru." 

Lakini msingi huu umewekewa mipaka (kama 
unavyoonekana). Lakini kuna Tafsil; na wale wasiouzingatia 
(msingi huu), huanguka katika Bdtil - aidha kwa 
kuwakufurisha Waislam, au kwa kutowakufurisha Makuffdr 
asilia 48S . Kwa hiyo Tafsil katika jambo hili ni kama ifuatayo: 


487 Kipengele hiki kimeegemea katika Makala (Risala) fupi iliyoandikwa na 
Shaykh Naswir Al-Fahd (FalkaLlaahu Asrahu), iitwayo "Hawla Qa'idah: 
Man Lam Yukaffir Al-Kdfir Fahuwa Kdfir". 

488 Al-Kuffar Al-Asliyyun: Makuffar Asili - Wale ambao wamezaliwa 
(wamelelewa) katika Uyahudi, Ukristo, Uhindu, Upagani, Utabiri Nyota 
(Ramli), Uqaddiyyan, Ubahai, Usekula (Secularism), Ubudha, Urafidhah, 
Ukomuni (Communism), Ujaini (Jainism), Uzayuni (Zionism), Udemokrasia, 
Uchawi, Usikhi (Sikhism), na dini zingine kama hizo. 


Page I 194 



Fahamu, kwanza kabisa, kwamba kanuni kuhusu - msingi 
huu 489 hauhusiani na masuala ya ushirikiano ( muwalah ) na 
Makuffdr kwa vitendo na kauli; Lakini ni katika mlengo 
ambao (kanuni) msingi huu 490 unahusiana na Ukanushaji na 
Takdhib (kwenda kinyume) ya (maana ya) Maandiko (ya 
Qur’dn na Hadlth) 491 . Kwa hiyo yeyote atakayeacha 
kumkufurisha kdfir, basi huu (utakuwa) ni ukanaji wake wa 
nusus za wazi zinazomkufurisha kafiri. 

Hivyo kwa kuzingatia hili, ni lazima maandishi 
yaliyosimuliwa kuhusu Takfir yawe sahih na Muttafaq, na 
inafahamika kwamba yule mwenye kuacha Takfir ni 
Mkanushaji wa nusus hizi. Na Mukaffirdt 492 siyo tu moja, na 
kuingia katika (mambo) hayo (ya Mukajfirdt) siyo tu ni kwa 
namna moja. 


489 Anakusudia Msingi, "Yeyote asiyewakufurisha Mushrikin, au akatilia shaka Ukafiri 
wao, au akayaridhia Madh-hab yao, amekwisha Kufuru." 

490 Kutomkufurisha Kafir. 


491 Shaykh anakusudia Ayah kama, 

OjJilSsJl UjLfL 

"Na hawakanushi Aayaat Zetu isipokuwa makafiri." [Al- y Ankabut: 47] 


Na, 




"Basi ni nani dhalimu zaidi kuliko yule aliyemsingizia uongo Allaah, na 
akaukadhibisha ukweli ulipomjia? Je, kwani sio katika Jahannam makazi kwa ajili ya 
makafiri?" [Az-Zumar: 32] 


492 Mukaffirat: Vitenguzi vya Uislam; Vitendo, Kauli au Itikadi, ambavyo vinamtoa mtu 
katika kamba ya Uislam. Pia huitwa Kufr Akbar. 


Page I 195 



Na kwa ufafanuzi wa suala hili, ni muhimu kutofautisha baina yao 
(makuffar), na (makuffar) wamegawanyika katika aina mbili: 

1) Aina ya kwanza: Kdfir wa asili (Al- Kafir Al-Asli) 

Kama vile Mayahudi,Wakristo, Majusi, na watu kama hao. Hivyo 
yeyote asiyewafanyia Takfir (asiyewakufurisha), au akatilia shaka 
kufr yao, au akayaunga mkono (kuyapenda na kuyasifia) Madh-hab 
yao - basi yeye ni Kdfir kwa mujibu wa Ijmd', kwani zaidi ya mtu 
mmoja katika ma-'Ulamd wamelisema 493 (jambo hili). Kwa sababu 
katika haya (kutowakufurisha, kutilia shaka ukafiri wao na kuipenda dini 
yao), kuna ukanusho wa maandiko (yaani mtu huyu atakuwa 
amekanusha maandiko) yaliyosimuliwa kuhusiana na ubatili wa 
‘Aqidah ya Wasiokuwa Waislam, na ukafiri wa wale ambao hawako 
katika Din ya Uislam. 

2) Aina ya Pili: Murtadd katika Uislam (Al-Murtadd ‘An Al-Isldm). 
Na hii imegawanyika katika sehemu mbili: 

a) Ya Kwanza: Mwenye kuonesha Riddah yake waziwazi, na 
kutoka katika Uislam na kwenda Dini nyingine, kama vile 
Uyahudi, Ukristo, Upagani na mfano wake. Kwa hiyo hukmu 
yake ni sawa na ile iliyopita ya 'Kafiri Asilia.' 


493 Al-Qadhi 'Iyadh (RahimahuLlaah) pia amesema kwamba, "Na ndiyo 
maana tunamkufurisha yeyote asiyewakufurisha wale wenye kufuata dini 
zingine kinyume na Uislam kuwa (yeye) ni kuffar; na (pia tunamkufurisha 
yeyote) mwenye kutilia shaka Ukafiri wao, au akayaridhia Madh-hab yao - 
hata kama akionesha Uislam na akauamini, na akaamini uongo (uovu) wa 
kila madh-hab yasiyokuwa Uislam - yeye ni Kafir tu (kwa kutowakufurisha 
Makuffar)." "Ash-Shifa'" (2/286). Zingatia - Ewe ndugu Muislam - kwamba 
maneno haya yanakurubiana sana na ya Shaykh Al-Islam (RahimahuLlaah). 


Page I 196 



b) Ya Pili: Mwenye kukidiriki kitenguzi miongoni mwa vitenguzi 
vya Uislam, na akaendelea kushikilia msimamo kwamba bado 
yuko katika Uislam na si katika Kufr kutokana na Kitenguzi 
hiki. Na hapa wamegawanyika aina mbili: 

i) Kwanza: Mwenye kufanya jambo la wazi na lisilo na utata 
lenye kutengua Uislam, ambalo lina Ijmd' juu yake ( Mujma' 
'Alayh) 494 ; Mathalani, Kumtukana Allaah Ta'ala - huyu 
amekufuru kwa mujibu wa Ijma' 495 . Na ni watu wa namna 
mbili tu ambao hawamfanyii Takfir mtu huyu: 

- Wa kwanza) Watu wanaokubali na kuamini kuwa 
Kumlaani/Kumtukana Allaah ni Kufr, na kwamba kitendo hiki 
ni kufr. Lakini wameepuka kupitisha hukmu kwa muhusika 
kwa sababu ya kutojua (kutofahamu) hali ya muhusika, au 
kutokana na (wenye kutoa hukmu) kuwa na shaka (kwamba 
mtu huyo kiuhalisia hakumtukana Allaah) na mfano wake. 
Kwa hiyo watu hawa wamekosea, na kauli yao si ya sawa - 
lakini watu hawa hawajafanya kufr, kwani hawajakanusha 
andiko lolote, wala hawajapotosha; na wamekubaliana na 
yaliyokuja kutoka kwenye maandiko na Ijmd' yanayosema 
kwamba Kulaani/kutukana (Allaah au chochote 
kinachohusiana na Dini) ni kufi. 


494 Na moja ya Kitenguzi cha Wazi na kisicho na utata chenye Ijma', ni kama Shaykh Ibn Baz 
(RahimahuLlaah) alivyosema, "Ma-'Ulama wa Uislam wameafikiana (wamekubaliana) juu ya 
ukweli kuwa yeyote mwenye kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam, akaungana nao kwa 
aina yoyote ya msaada, basi mtu huyo ni Kafir kama wao." 'Majmu' Al-Fatawa" (1/274). 

495 Rejea katika "Fatawa Ash-Shaykh Muhammad Ibn Ibrahlm" (1/174,12/195), "Fatawa Ash-Shaykh 
Ibn Baz" (3/165), "Fatawa Ash-Shaykh Ibn 'Uthaymln" (1/62). Na Shaykh Sulayman Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) amesema, "Hivyo yeyote mwenye kumtukana/kumkashifu Allaah, au Kitab Chake, 
au Nabl/Mtume wake, au Dln yake - basi anakuwa ni Kafir kwa Mujibu wa Ijma', hata kama alikuwa 
anafanya Mzaha/Utani na hakukusudia kwa moyo Kutukana. Hivyo yeyote atakayefanya jambo 
katika hayo, ma-'Ulama wote wamekubaliana kwamba yeye ni Kafir." "Tayslr Al-'AzIz Al-Hamld" 
(617). Na Imam Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) ameiweka katika Mambo Kumi 
yenye Kutengua Uislam. 


Page I 197 



- Wa Pili) Wale wanaokataa ukweli kuwa Kulaani/kutukana 
(Allaah) ni Kufr, basi hawa wanakufuru baada ya (kuwafikia) 
Bayan (Uongofu), kwa sababu ni kukanusha maandiko na Ijma. 
Na hili ni mfano wa Wale wanao abudu Makaburi miongoni 
mwa wale wenye kujinasibisha na Uislam. Hivyo yeyote 
mwenye kukataa kwamba kitendo hiki (cha kuabudu 
makaburi) ni Kufr - basi anakufuru, kwa sababu ni kukanusha 
maandiko na Ijmd'. Na mwenye kukubali kwamba kitendo hiki 
ni kufr lakini asifanye Takfir kutokana na Shaka, hakufuru 
(kama ilivyotangulia kusemwa). 

ii) Pili: Mwenye kufanya jambo la kutengua Uislam ambalo 
linakhitilaf - mathalani Tark As-Swalah (Kuacha Swalah). Hivyo 
Takfir juu ya mtu huyu mwenye kuacha Swalah ni suala lenye 
khitilaf. Na mwenye kukinzana nalo (yaani asiyemkufurisha 
mwenye kuacha Swalah ) hakufuru (hawi kdfir) wala 
hawaambiwi kuwa wako katika Bid'ah ama Fiscj, ingawa 
wamekosea ( Khata'). 

Huu ni ufupisho wa nilichoweza kukiandaa kuhusiana na 
Msingi huu. 


Wfl SwallaLldhu ‘Ald Muhammad. 

Imeandikwa na ndugu yenu, 

Naswir Bin Hamad Al-Fahd 
10/5/1423. 496 


496 Kitabu hiki kiliandikwa kabla ya Shaykh kukamatwa. Twamuomba 
Allaah Amtoe Jela haraka, na Amhifadhi, na Awanufaishe Waislam kupitia 
'Ilm yake. 


Page I 198 



FATWA YA IMAM AHMAD SHAKIR 497 


Muffasir, Muhaddith, Muhaqqiq, Mufti wa Salafi wa ardhi ya 
Misri - Al-'Alldmah Ahmad Shakir (1309 - 1377) amesema: 

"Kuhusu (kuwa upande mmoja) kuungana/kusaidiana 
(' Ta'awun ) na Waingereza (dhidi ya Waislam), kwa namna 
yoyote (ya ushirikiano) miongoni mwa aina mbalimbali za 
ushirikiano 498 , bila kujali ni ushirikiano mdogo au mkubwa: 
Hii ni Riddah kubwa mno ( Ar-Riddah Al-Jamihah), na ni Kufr 
isiyopingika [ya wazi] ( Al-Kufr As-Sirah). Na hakuna udhr 
wowote wenye kukubalika katika hili, wala Ta’wil yoyote 
yenye manufaa, wala hakuna Mzalendo Punguani atamsaidia 
(yeyote) dhidi ya hukmu yake, wala siasa za kijinga 499 , wala 
ili kuonesha Mujdmalah (heshima/adabu/staha). 

Ni Nifdq (Nifdq kubwa inayomtoa mtu katika Uislam), iwe ni 
watu binafsi, Serikali au Viongozi - wote wako sawa katika 
Kufr na Riddah 500 . 


497 Kipengele hiki kimechukuliwa katika kitabu chake "Kalimatu Haqq" (126 - 137). Hii 
imechukuliwa katika Fatwa ndefu sana kutoka kwa Shaykh iitwayo, "Anuwani kwa 
hasa Nchi ya Misri, na Arabia na Nchi za Kiislam kwa Ujumla". Inahusu hukmu ya 
Kushirikiana na Waingereza na Wafaransa, kipindi cha Uvamizi (utawala) wao na 
kuchupa kwao mipaka dhidi ya Waislam. (Shaykh) Ni Mkali sana dhidi ya Wafaransa 
kwa kuwa ndio waliokuwa wabeba bendera ya Uvamizi nchini Misri, kwa wakati huo. 
Allaah Amrahamu Shaykh, na amuingize Jannah, na aunufaishe Ummah kwa 'Ilm yake. 

498 Bi Ayyi Naw' Min Anwa' At-Ta'awun 

499 Yaani aina zile za Siasa ambazo kiuhalisia ni Mudahanah kwa Makuffar. 

500 Sawa'an A'kan Dhalik Min Afrad Aw Hukm Aw Hukumat Aw Zu'amd' - 
Kulluhum Fi Al-Kufr Wa Ar-Riddah Sawa' 


Page I 199 



(Hakuna mwenye kupewa Udhr) Isipokuwa yule ambaye 
Hafahamu (kwamba itawanufaisha Makuffar) au kwa bahati 
mbaya (hakujua kuwa amewasaidia) 501 . Kisha akifahamu juu 
ya suala hilo, basi atubie na ashike njia ya Waumini, basi hao 
ni watu ambao huenda Allaah Atawasamehe - kama 
watamcha Allaah, siyo (wafanye hivyo) kwa ajili ya Siasa, au 
kwa ajih ya (kuwaonyesha na kuwaridhisha) watu. 

Na naamini kuwa nimeweza kubainisha hukmu ya kupigana 
na Waingereza, na hukmu kuhusiana na kuungana nao 
(kushirikiana nao), haijalishi namna ya muungano na 
Ushirikiano utakavyokuwa - ili kila Muislam anayeweza 
kusoma Kiarabu ataielewa, bila kujali anatokea katika jamii 
yenye hadhi gani, na haijalishi anaishi katika upande gani wa 
Dunia. 

Na nataraji kwamba kila msomaji hayuko tena katika Shaka, 
kwamba ni kitu kilichowazi na hayahitajiki maelezo au dalili 
zaidi; Kwamba suala la Ufaransa kwa muktadha huu ni sawa 
na lile la Uingerza, kwa kila Muislam katika Uso wa Dunia. 
Kwani hakika Uadui wa (Wafaransa) Ufaransa dhidi ya 
Waislam, na raghba (ghera) yao ya hali ya juu katika kazi yao 
ya kuuondoa (kuufutilia mbali) Uislam, na katika kuupiga 
vita Uislam, ni mara kadhaa zaidi ya ile raghba na Uadui wa 
Waingereza. Zaidi, ni madhaifu katika Utaifa na Uadui. 
Wanawaua ndugu zetu Waislam katika kila nchi ya Kiislam 
ambayo wana mamla na Ushawishi. Na wanaendeleza 
Madhambi na ukatili (uovu) huu, ndiyo madhambi na ukatili 
(mauaji) wa Waingereza unaonekana ni mdogo 
(wa kawaida) na hafifu ukilinganisha na wa Wafaransa. Kwa 
hiyo wao na Waingereza wako sawa katika Hukmu: 


501 Kama vile ulimi kuteleza, kusema kitu bila kukusudia ambacho 
kimegeuka kuwa ni cha kuwasaidia Makuffar. WaLldhu A'lam. 


Page I 200 



Damu zao na Mali zao ni Halal, bila kujali wako wapi 502 . 

Na hairuhusiwi kwa Muislam yeyote, bila kujali atakuwa 
sehemu gani katika ardhi, kushirikiana nao (dhidi ya 
Waislam) - haijalishi ni aina gani ya Ushirikiano. Na 
hakika, kushirikiana nao kuna hukmu ileile kama kuungana 
na Waingereeza - ni Riddah na kutoka kabisa katika Uislam; 
haijalishi itakuwa ni rangi gani ya Mshirika, au aina yake, au 
utaifa wake.. ." 503 

Mpaka aliposema: "Hima! Hebu kila Muislam katika kila 
pande na kona ya Dunia atambue! Kwamba (akishirikiana/ 
akiungana na Maadui wa Uislam - wale wanaowatawala 
Waislam - miongoni mwa Waingereza, Wafaransa au 
washirika wao mbalimbali na wale wanaofanana nao - kwa 
namna yoyote ya ushirikiano, au akiwapa amani na 
asipopigana vita dhidi yao kwa vyovyote awezavyo 504 , hata 
kuwasaidia kwa kauli au vitendo dhidi ya ndugu zao katika 
Dini; Hivyo yeyote akifanya jambo lolote kati ya haya, kisha 
akaswali - basi sivalah yake ni Batil . Au akitaka 
kujitwaharisha kwa Wudhu', Ghusl, au Tayammum - Twahara 
yake ni Bdtil. Au akifunga Siviydm ya Faradh 
(Ramadhan) au Ya Sunnah - Funga yake ni Bdtil. Au 
akitekeleza Hajj, basi Hajj yake ni Bdtil. Au akitoa Zakah ya 
Wajib, au Szvadaqah - basi Zakah yake ni Bdtil, yenye 
kukataliwa (na kutupwa) kurudishwa kwake; 


502 " Dima'uhum Wa Amwaluhum Halal Fl Kulli Makan". Fatwa hii inafanana na ile 
ya ma-Shaykh waliyoitoa katika siku za karibuni kuhusiana na Mayahudi na Wavamizi katika 
makoloni yao kote Duniani. 

503 Ewe ndugu Muislam! Iko wapi Ishtirat (alama) ya Kuipenda Kufr, au Kuuchukia Uislam - 
ambayo Murji'ah wa Ki-Jahmi wanadai kuwako? 

504 Izingatie Fatwa hii moyoni mwako - Ewe mwana wa Ibrahim ('Alayhis-Salam)! 


Page I 201 



Au akimuabudu Rabb wake kwa aina yoyote ya 'Ibadah - 
basi 'Ibadah yake ni Bdtil, na yenye kurudishwa kwake 50S . 
Hakuna Ujira kwake yeye kwa lolote katika hayo. Badala 
yake, ni dhambi na mzigo dhidi yake 506 . 

Hima! Hebu kila Muislam afahamu! Kwamba akiwasaidia 
Makuffar dhidi ya Waislam, basi 'Amali zake 
zinaporomoshwa (zinabatilika) - yaani kila 'Ibadah 
aliyoifanya kwa ajili ya Allaah kabla ya kujitumbukiza katika 
Uchafu wa Riddah, ambao alioridhika nao 507 - 


505 Kwa kuwa Allaah hakubali 'Ibadah ya Makuffar, haijalishi ni wa Asili au Murtadd, bila 
kujali wanamuabudu yeye (Allaah) kiasi gani - kwani Allaah (Ta'ala) anasema. 



"Ukifanya shirki bila shaka zitaporomoka 'amali zako na bila shaka utakuwa miongoni 
mwa waliokhasirika." [Az-Zumar : 65] 

Na 




"Mfano wa wale waliomkufuru Rabb wao, 'amali zao ni kama jivu linalopeperushwa kwa 
nguvu za upepo siku ya dhoruba. Hawatoweza kupata chochote katika yale waliyoyachuma. 
Huo ndio upotofu wa mbali." [Ibrahlm : 18], 

Na, 



"Na Tutayaendea yale waliyoyatenda ya 'amali yoyote ile, Tutayafanya chembechembe za 
vumbi zinazoelea hewani zinazotawanyika." [Al-Furqan : 23] 

506 Kumbuka hili Ewe ndugu yangu katika Harufiyyah! Haya yako wazi kutoka kwa Imam, 
kama walivyobainisha Walomtangulia, kwamba hakuna ishara kwamba mtu anatakiwa 
"Kuipenda Kufr" au Kuuchukia Uislam" ili awe Mshirika (Mudhahir) - kama wanavyodai 
Murji'ah. 

507 Ikiwa wafuasi wa Irja' na Tajahhum wanajaribu kuleta Ta'wll katika kauli hii... hebu 
ibainishwe kwa kauli ya Imam Ibn Jarlr At-Tabarl (RahimahuLlaah) katika Tafslr yake ya 


Page I 202 



na tunajikinga kwa Allaah, asije Muislam ambaye anastahili 
sifa kubwa kwamba anamuamini Allaah na Mtume wake 
akaridhika na hilo. 

Hivi ni kwa kuwa Iman ni shart ya kusihi na kukubaliwa kila 
'Ibadah, kama inavyofahamika na inavyodhihirika kwa 
kawaida katika Dini - na hakuna miongoni mwa Waislam 
atakayepinga suala hili. 

Na hivi ni kwa sababu Allaah Aliyetukuka anasema, 

(3 3*3 Js-a»- wULi oii'yi; 

"Na yeyote atakayekanusha iymaan; basi kwa yakini 
imeporomoka ''amali yake naye Aakhirah atakuwa miongoni 
mwa waliokhasirika." 508 


Ayah hii "Na yeyote atakayewafanya wao Awliya' [marafiki wandani]; basi hakika yeye ni 
miongoni mwao." [Al-Ma'idah : 51] - Kwa hiyo yeyote atakayewasaidia (atakayefanyia 
Tawalll) Mayahudi na Wakristo dhidi ya Waumini, basi hakika ni miongoni mwao (Mayahudi 
na Wakristo). Kwani hakika, anayewafanyia Tawalll na akawasaidia dhidi ya Waumini, basi 
hakika ni katika watu wa dini yao na jamii yao. Kwani kwa hakika, hakuna amfanyiaye urafiki 
(Tawalll) mwenzake, isipokuwa hakika yuko pamoja nae, na dini yake, na ameridhika na yale 
aHyo juu yake; na kwa kuwa ameridhika naye na Dini yake, hili linahitaji kwamba awe mkali 
dhidi ya kinachopingana na hiyo kufr (na Uislam ndo unaopinga Kufr). Kwa hiyo hukmu ya 
Kafir na yake ni moja na yenye kufanana." At-Tabarl (6/277). Lakini maneno haya ni rai ya 
Mufassirln (RahimahuLlaah). Lakini lililo sawa ni kuwa hawakuridhika na Kufr, badala yake 
walifanya hivyo kwa Khawf. Kwani Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) anasema, "Mufassirln 
wamekubaliana kwamba Ayah hizi ziliteremshwa kuhusiana na baadhi ya watu walokuwa na 
Maradhi ya Khawf, wakiogopa kuwa huenda Waislam wakatushinda, ndiyo maana 
waUwasaidia Mayahudi na Wakristo kwa sababu ya Khawf katika nafsi zao - si kwa sababu 
waHdhani kuwa Muhammad alikuwa Muongo, wala kwamba Makuffar ni wakweli." "Majmu' 
Al-Fatawa" (7/193 -194). 

508 Al-Ma'idah: 05 


Page I 203 



Na hivi ni kwa kuwa Allaah Aliyetukuka Amesema, 


jj«j jl ji^io j j- OjJl y, Sj 

j ^Ui-t cuLlU- difljtl jij ti-iji jjo p-Sj ^jj 

OjjJLp 14 -i I_ft jlljl UjIAs-^I jJjJjlj sjp-'yij llijjl 


"Na wala hawatoacha kukupigeni vita mpaka wakutoeni 
katika Dini yenu wakiweza. Na atakayeritadi miongoni 
mwenu kutoka Dini yake, akafariki hali ya kuwa ni kafiri, 
basi hao zimeporomoka 'amali zao katika dunia na 
Aakhirah. Na hao ni watu wa motoni, wao humo ni wenye 
kudumu." 509 


Na hivi ni kwa kuwa Allaah Aliyetukuka Amesema, 

L J * ; £.Ljjl jj' A Jlj Lj g Jl ljjj>tlj IjJaT jjjJl I 4 JI h 
33 U 1 l$J4j ^ kJJi uj jv4"^ j*4jjj <j-»j jhJji 

OyJjij OjPjUJ (»-^5 j ^jj jJl cjj^j jCUl 

. C C c C - ^- Jl f 

OwUP jj»l jl ^L&Jb 3U jl 4_L5l 6j>\$ Ll 1 c^ 2 j jl 

I I^jl«T ^j-AJI (Jj^jj ^.^.«jijl (j Ij^Ul L* ^Ip 

^-ALUpI wL^j^- 4-Ub I^-UjI ^JJl 




509 Al-Baqarah: 217 


Page I 204 





"Enyi walioamini! Msifanye Mayahudi na Manaswara 
Awliya' (marafiki wandani). Wao kwa wao ni Awliya' 
(marafiki wandani). Na yeyote atakayewafanya Awliya' 
(marafiki wao wandani); basi hakika yeye ni miongoni 
mwao. Hakika Allaah Haongoi watu madhalimu. Basi 
utawaona wale ambao katika nyoyo zao mna maradhi (ya 
unafiki) wanakimbilia kwao wakisema: "Tunakhofu 510 
isitusibu mgeuko". Basi asaa Allaah Akaleta ushindi au 
jambo (jengine) litokalo Kwake; wakawa wenye kujuta kwa 
waliyoyaficha katika nafsi zao. Na wale walioamini 
wanasema: “Je, hawa ndio wale (Wanafiq) ambao waliapa 
kwa Allaah kwa viapo vyao vya nguvu, kwamba hakika wao 
wapo pamoja nanyi(Enyi Waislam)?" 511 Zimeporomoka 
'amali zao, na wamekuwa wenye kukhasirika." 512 


510 Je, Allaah aliwasamehe kwa sababu ya "Khawf" - kama Murji'ah 
wanavyodai? 

511 Ayah hizi kwa uwazi zinaonyesha kuwa Murtaddin waliapa kwa 
maneno kwamba Wanaupenda Uislam na Waislam - lakini viapo vyao 
havikuwanufaisha chochote, kwani vitendo vyao vya Mudhaharah 
vilionesha mgongano, na kutenguka kwa madai yao. Ni kama Quburiyyah 
wanavyodai "La Ilaha Illa Allah" kwa midomo - lakini hili halina manufaa 
yoyote, kwani vitendo vyao vinavunja madai yao ya Ulimi. Hii ni radd 
nyingine dhidi ya Murji'ah kwa wale ambao wanaweza kuzifahamu Ayah 
hizi vizuri. 

512 Al-Ma'idah : 51 - 53. Hivyo Ayah hizi zinamalizikia na Takflr ya wazi 
kwa wale wanaofanya Tawalll - kwa kuwa vitendo na A'mal za Makuffar 
zinabatilika na kuwa bure (vumbi lenye kupeperuka). 


Page I 205 



Na hivi ni kwa kuwa Allaah Aliyetukuka Amesema, 


ol lg ««tJl (^-aA! ^4-^ L® &^Lo! 3 Aj! ^d*Ul 01 

J2-*1 aJJI JjJ IJ Ij-& J' ^jjUJ IjJlJ |t-|jlj OjS jj ^illj 

Ojjj-jJ Jj*)Aj*JI 3 | li| ojsl ^j^Jlj-U aJJIj j^'yi 
^! jJ>L^-p! Ig;>-ll 4jlyO’j l_^A ^3 ^Ul J^>^»! L« 3 *LJl ^-^jIj oOJ^ |t-^jL^l 3 
iLij jJj ^JJl ^/4 J 0! Jpj* (j 

^-SCyLOj ^SsJL^p! |J*j 4 JJ 3 JjUl j ^ 4 * * j*-^j ^ 

£ S ' ,^i Si > C-*^ , A, 0 ' S ' 

ijwLvs-j IjJaj ^Ul 01 jJj^-O^i 3IL3 ^^w^Jlj l$^" 

lLLJ> aJJ! Ijj-jsj ^J d^ULl 4-» j^^LJ l^® CJ 'yLOj aJJ! J^-0 J& 
3 JJ 2 JJ ^ Jjl*>JJl l^l^l^ ^Ul 3 *U?! !j-^f 3 ^^! l-^l ^ |^Lo-p! Ja^-tOLj 
yi*j ^J-9 jGS I^jL» A-Ul Ij-L^j Ijysj J^j-iJl l)I Iv^JLipl 

^ ^jJj 4_Ulj Ojif-^l ^ljlj -vJ---Ul (3i Ij^-^JJ aIJI 

j^JL-pf 


"Hakika wale walioritadi kurudi nyuma baada ya kuwa 
imeshawabainika uongofu, shaytwaan amewafanyia wepesi 
na akawarefushia matumaini ya uongo. Hivyo kwa sababu 
wao wamewaambia wale waliokirihika yale 
Aliyoyateremsha Allaah: "Tutakutiini katika baadhi ya 
mambo." Na Allaah Anajua siri zao. Basi itakuwa vipi pale 
Malaika watakapowafisha wakiwapiga nyuso zao na 
migongo yao? Hivyo kwa sababu wao wamefuata ambayo 
yamemghadhibisha Allaah, na wakachukia radhi Zake, basi 
Akaziporomosha 'amali zao. Je, wanadhania wale ambao 
nyoyoni mwao mna maradhi kwamba Allaah ka Hatafichua 


Page I 206 


kamwe mafundo ya chuki na uhusuda wao? Na lau 
Tungelitaka, Tungelikuonyesha hao, bila shaka 
ungeliwatambua kwa alama zao dhahiri. Na bila shaka 
utawatambua kwa lahani ya kauli (zao). Na Allaah Anajua 
'amali zenu. Na bila shaka Tutakujaribuni mpaka 
Tuwatambue Mujahidln miongoni mwenu na wenye 
kuvuta subira (katika Jihad) na tutazitahini habari zenu 513 . 
Hakika wale waliokufuru na wakazuia njia ya Allaah, na 
wakampinga kwa uadui Rasuli baada ya kuwabainikia 
uongofu hawatoweza kumdhuru Allaah kwa kitu chochote 
na Ataziporomosha 'amali zao. Enyi walioamini! Mtiini 
Allaah na mtiini Rasuli na wala msibatilishe 'amali zenu. . 
Hakika wale waliokufuru wakazuia njia ya Allaah, kisha 
wakafa hali wakiwa ni makafiri, Allaah Hatowaghufuria 
kamwe. Basi msinyong'onyee, mkaomba usalama kwani 
nyinyi ndio mko juu na Allaah Yu pamoja nanyi na 
Hatapunguza (thawabu za) 'amali zenu." 514 

Hima! Kila Muislam Mwanamume na Mwanamke Afahamu! 
Kwamba wale wanaotoka kwenda kupigana dhidi ya Dini 
yao, na wanawasaidia Maadui zao - kuwa atakayewaoa au 
kuolewa nao basi ndoa zao ni Bdtil 515 , zimebatihka tangu 
katika msingi wake, na haiwezekani kuzihalalisha; na hakuna 
kinachosalia katika ndoa, ushirika na mirathi na mfano wake. 


513 Wale walio wakweli au Waongo katika madai yao kwamba ni Waislam 

514 Muhammad : 25 -35 

515 Zingatia - Ewe Ndugu katika Tawhld - Ni jinsi gani Imam anatilia mkazo kwamba 
Ndoa ya Murtadd ni Batil, kama utakavyoona... na hili halifanywi isipokuwa 
kuonyesha kwamba hakika, Mshirika huyo ni Murtadd. 


Page I 207 



Na kwamba yeyote ambaye alishaolewa/kuoa, basi ndoa yao 
inabatilika. 

Na vilevile, Wale wanaotubia 516 miongoni mwao - na 
wakarudi kwa Rabb wao na katika Din yao, na wakapigana 
vita dhidi ya Maadui wake Allaah, na Wakausaidia Unimah 
Wake - basi Wenza wao (wake/waume wao) waliowaoa 
wakati wa Riddah, au katika hali ya Riddah - hao si wake 
wao, wala hawako katika ulinzi wao (hawako chini yao). 
Badala yake, baada ya Tawbah, ni wajibu kuirejelea ndoa yao, 
kwa kufanya mkataba mpya, wa halali, na wa kishari'ah 517 , 
kama ilivyowazi na inavyojulikana. 

Hima! Hebu Waislam Wanawake katika kila kona ya Dunia 
wazingatie! Ili kabla ya kuolewa, wanatakiwa kuhakikisha 
kuwa wanaowakubalia kuolewa nao si katika kundi 
lililotelekezwa ambalo limeiacha Din. Ili kujilinda wenyewe 
na heshima yao. Kujihifadhi wenyewe kutokana na 
kuingiliana na watu ambao wanahisi ni Waume zao, kumbe 
kiuhalisia siyo Waume zao - kwani hakika ndoa zao ni batili 
katika Din ya Allaah. 

Hima! Hebu Waislam Wanawake watambue! 
Wale ambao Allaah amewatahini kwa kuwapa 
wanaume waliojitupa wenyewe katika uchafu wa Riddah - 


516 Kumbuka Ewe Ghuraba' - Namna gani Imam anatoa maana ya "Tawbah" yenye 
kukubalika, kuwa ni : "Na wakarudi kwa Allaah na katika Dln yao, na wakapigana dhidi ya 
Maadui wake (Allaah), na wakausaidia Ummah wa Kiislam". Kwa kuwa Tawbah inatakiwa 
idhihirishwe kwa matendo siyo maneno matupu. 

517 Ishike fatwa hii kwa magego - Ewe Ghuraba! Kwa sababu yeyote mwenye kuendelea 
katika hali hiyo ya Riddah, atakuwa tu anafanya Zina na Murtadd. 


Page I 208 



nawafahamu kuwa ndoa zao zimebatilika ( Bdtil ); na 
wamekuwa Haram kwa wanaume hawa (walioshirikiana na 
kuungana na Makuffar), na si waume wao tena; mpaka 
(Washirika hawa) watakapotubia tawbah ya kweli 
inayotakiwa ('Amaliyyah ) 518 , na kisha wawaoe upya, kwa 
ndoa halali (sahihi). 

Hima! Hebu Waislam Wanawake watambue! Kwamba yeyote 
miongoni mwao atakayeridhika kuolewa na mume kama 
huyu, ilihali ajua kuwa yuko hivyo; au akaridhika kuendelea 
kuwa katika ndoa na mume huyu anayemfahamu kuwa ana 
Riddah - basi naye anahukumu sawa na ya mume wake katika 
Riddah - wako sawa. Na tunamuomba Allaah awaepushe 
Waislam Wanawake kutokana na kuridhika na kitu chochote 
kama hiki kwa ajili yao na heshima yao, na kizazi cha watoto 
wao, na Din yao. 

Hima! Hakika hali ni mbaya mno, na si mzaha 519 . Na ni nini 
faida ya kuweka Shari'ah zinazowaadhibu wale wenye 
kuungana na kushirikiana na Maadui - kwani hakika, kuna 
mipango mingapi ya kuepuka Shari'ah Tukufu, na kuna 
njia ngapi za kuwaepusha Mujrimtn 520 na lawama - 


518 Haya yako wazi kutoka kwa Imam. Inatakiwa ifanyiwe kazi siyo tu kusema kwa mdomo, 
"Tunajua kuwa tunafanya dhambi na kuvuka mipaka." Na kauli hii - "'Amaliyyah" - 
imefafanuliwa mwanzo na Imam pindi aliposema, "Wale wanaotubia miongoni mwao, na 
wakarejea kwa Rabb wao na katika Din yao, na wakapigana vita dhidi ya Maadui wake Allaah, 
na Wakausaidia Ummah wa Kiislam". 

519 Kinyume na Wafuasi wa Irja' na Tajahhum, wanavyodai kuwa Vitenguzi Kumi vya Uislam 
ni madhambi makubwa tu ambayo mwenye kuyafanya hayamtoi katika Uislam labda tuyajue 
yaliyo ndani ya nafsi yake kama Istihlal, Hubb Lil Kufr, Bughdh Lil-Islam, n.k. Na Ni katika 
kundi baya zaidi dhidi ya Hukm 'Ala Adh-Dhawahir (Kuhukumu kutokana na Dhahiri). 

520 Mujrimin : Wakosaji, Wahalifu, Watenda madhambi. Katika muktadha huu, Shaykh 
anakusudia Murtaddin wenye kushirikiana na Makuffar. 


Page I 209 



kwa kutumia tafsiri za kutungwa, na kauli mahiri (za 
kiujanja - ujanja). 521 Lakini hata hivyo, Ummah unahusika 
katika kuisimamisha Din yake, na kuchukua hatua ili 
kuinusuru, katika kila wakati na kila zama. Na watu 
wataulizwa watakaposimamishwa mbele ya Allaah siku ya 
Kufufuliwa (Qiyaamah), kuhusiana na yaliyotangulizwa na 
mikono yao, na yaliyofanywa na nyoyo zao. 

Kwa hiyo kila mtu ajitazame mwenyewe, na awe ni ukuta 
(wa kinga) wa Din yake, kuikinga na matusi (kashfa) ya 
Watukanaji, na kutokana na Usaliti (Uongo) wa Wasaliti; 
Kwani kila Muislam yuko kwenye Ulinzi katika mji miongoni 
mwa miji ya Uislam, kwa hiyo awe makini usije Uislam 
ukashambuliwa kutoka Upande wake. Na hakika Ushindi 
unatoka kwa Allaah. 

Na, 



"Na bila shaka Allaah Atamnusuru yeyote yule 
anayenusuru Dini Yake." 522 

Mwisho wa Maneno ya Imdm Ahmad Shakir Al-Misrl 
(RahimahuLlaah). 

Kwa kuwa Imdm Ahmad Shakir (RahimahuLlaah) ameleta 
moja ya hukmu kuhusu Riddah, mathalani Kutenguka/ 
kubatilika kwa Ndoa zao, itakuwa ni vizuri kutaja hukmu 
zingine chache ambazo zinaathiriwa pia. 


521 Kumbuka hili kwani hili ndilo lile-lile walifanyalo Murji'ah kwa ajili ya 
Wafalme wao, na ni Mujrimin walioje kutokana na kudhihiri kwa Riddah 
yao. 

522 Al-Hajj : 40 


Page I 210 



Shaykh 'All Al-Khudhayri (FakaLlaahu Asrahu) anataja katika kitabu 
chake " Al-Haqa'iq Fi At-Tazvhid", baadhi ya hukmu zifuatazo 
zinazoathiriwa na hivyo inakuwa aidha Wajibu, Mandub, Mubahah, 
Mak-ruh, au Haram 523 , kulingana na hali husika: 

Na kinachomaanishwa kuhusu 'Hukmu' ni mfano wa, 

Mundkahah: Ndoa za Murtaddln 

Muwarathah: Murtaddln kuwarithi Waislam na Waislam 
kuwarithi wao. 

Mahdbbah: Kuwapenda Murtaddln 

Muwdlah: Kufanya Urafiki na Murtaddln 

Nusrah: Kuwasaidia [Kuwanusuru] Murtaddln 

Mu'ddah: Chuki dhidi ya Murtaddln 

Bara'ah: Kujitenga na Murtaddln 

Swaldt Khalfahu: Kuswali nyuma yao 

Swaldt 'Alayhi: Kuwaswalia swalah ya Janazah 

Musakanah: kuwa pamoja au Kuishi nao 

Du'a Lahu: Kuwaombea Du'a 

Du'a ’Alayhi: Kuomba Du'a dhidi yao 

Sabb: Kuwatukana 

La'n: Kuwalaani 

Qatl: Kuwaua 

Qital: Kupigana na 

Ta'dhib: Kuwaadhibu 

Hillu Nisaihim: Ruhusa ya Wake zao 

Hillu Dhabdihihim: Ruhusa ya kula vichinjwa vyao 

Dafn wa Muqdbir: Mazishi ya Murtaddln. 

Anayetaka maelezo zaidi anatakiwa kukirejea kitabu "Al-Haqd'iq Fi 
At-Tawhid". Kwa hiyo yaliyotajwa hapo juu ni baadhi tu ya hukum 
zinazoathiriwa pindi mtu anaporitadd - baadhi zinakuwa Wajib, na 
baadhi zinakuwa ni Hardm, n.k. 


523 Pia zinajulikana kama Hukumu tano za Fiqh: Wajibu, Mandub, Mubah, Makruh, na Haram. 


Page I 211 



MA - IMAM WA NAJD DHIDI YA MURJI'AH 5M 


Imdm Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) amesema, 
"Fahamu: Kwamba ni katika hekima ya Allaah (Ta'ala) kuwa 
Hakuwahi kumtuma Mjumbe (Mtume) akiwa na Taivhld hii, 
isipokuwa alimjaalia Maadui dhidi yake. Kama Allaah (Ta'ala) 
Anavyosema: 


. |Jjllj (jylslll JS\J LJjtSr 

!5jj£ JjiJi CJjsj jzk,. i}\ 


"Na hivyo ndivyo Tulivyojaalia kwa kila Nabiy maadui - 
mashaytwaan katika wanadamu na majini wakidokezana 
wenyewe kwa wenyewe maneno ya kupambapamba na ya 
ghururi." 525 


Na Maadui wa Tawhid wakah mwingine wana 'Ilmu ya aina 
mbalimbali, vitabu, na hoja (wanazozitumia dhidi ya Hunafa'); Kama 
ambavyo Amesema Allaah, 




fy> & \y~J Llli 


"Basi walipowajia Rusuli wao kwa hoja bayana, walifurahia (kwa 
kujivunia) kwa yale waliyokuwa nayo katika elimu" 526 


Mwisho wa maneno ya Imam Muhammad Ibn 'Abd 
Al-Wahhab (RahimahuLlaah). 


Hivyo ni Muhimu mno kwamba mtu anayedhamiria Kufuata Millat 
Ibrahlm, azifahamu hoja hizi na (afahamu) pia Ruddud zake (hoja za 
kukanusha)... 


524 Kipengele hiki kinahusiana na Risala ya Shaykh Abu Muhammad An-Najdi iitwayo 
"Naqdh Fatwa Al-'Ubaykan Fl Hukmi Mudhaharat Al-Mushrikln"; na kipengele kingine 
kutoka kitabu cha Shaykh Naswir Al-Fahd kiitwacho "At-Tibyan", na kitabu chake "Waqafat 
Ma'a Al-Waqafat", na Kitabu cha Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisl kiitwacho "Ash-Shihab 
Ath-Thaqib". 

525 Al-An'am: 112 

526 Ghafir : 83. Rejea katika kitabu cha Imam "Kashf Ash-Shubuhat" 


Page I 212 




Wengi wa ndugu zetu Wazungumzao Kiingereza wamekuwa 
wakipotoshwa na Fatwa za huyu 'Abdul-Muhsin 'Ubaykan 
kuhusiana na Mudhdharah (Ushirikiano/kuungana na 
Makuffar dhidi ya Waislam) 527 . Na kwa siku hizi wengi 
katika Murji'ah wa Ki -Jahmi ndo wanaoendelea kuifanyia kazi 
fativa yake 528 - ingawa iko kinyume na fativa ya Shaykh Ibn 
Baz (RahimahuLlaah) na Shaykh Swalih Al-Fawzan 
(RahimahuLlaah) - (pamoja na ma -Imdm wote wa Da'ivah wa 
Najd). 

Kwa namna ya ufupisho, nitataja uwongo na shubuhat 
ambazo mtu huyu amezitoa katika fatzvd, iliyotafsiwa kwa 
Kiingereza na Murji'ah kama "Muzvdldt and Mudhdharah 
(Loyalty and Support) to the Mushrikeen 


527 Lakini Ndugu wengi ambao wamevisoma vitabu vilivyotajwa hapo juu 
bila kasumba (kuegemea upande fulani) wamerejea katika njia ya Tawhid na 
Sunnah na ya salaf wengine, Wa Lillah Al-Hamd. 

528 Na kuna kitabu kingine kilichoenezwa na Murji'ah, "Al-Wala' wal Bara' 
Bayna As-Samahah Wal-Ghuluww" kimezushwa na Dr. Hatim Ibn 'Arif, 
Qusuri hasa. Hakuna hata sehemu moja katika kitabu chake aliposema 
kwamba Kitenguzi cha Nane cha Uislam ni "Mudhaharah". Hakima hata 
sehemu moja ambapo ametaja Fatawa ya Ma-Imam wa Salaf kuhusu 
Mwenye Kushirikiana (na Makuffar). Badala yake anafanya Ta'wil zenye 
Irja' kuhusiana na Kauli za Wanazuoni kuhusu Ayah na Ahadlth mbalimbali. 
Lakini harejelei katika Tahqiq zozote za Salaf katika Suala la Mudhaharah, 
kama Shaykh Naswir Al-Fahd (FakaLlaahu Asrahu) alivyofanya katika 
kitabu chake "At-Tibyan". 


Page I 213 



1) Analeta nukuu kutoka kwa Muhammad Rashid Ridha na Imam 
Ibn Hazm (RahimahuLlaah) 529 . Sitapoteza muda kuzikanusha 
hizi nukuu, kwa kuwa inaeleweka kwamba hazihusiani hata na 
mada - na zimechukuliwa nje ya muktadha ili kufanya ionekane 
kwamba inafaa. 

2) Hadithi kuhusiana na Hatib Ibn Abi Balta'ah (RadhiyaLlaahu 
'Anhu). Amefanya Ta'wll mbovu (si ya sawa) kuhusu hadithi hii. 

3) Hadithi kuhusiana na Abu Jandal. Ameitaja kwa ufupi tu, kwa 
sababu ni wazi kwamba kama angetaja mkasa wote angekuwa 
anaji-radd (anajikanusha) mwenyewe. 

4) Anagawanya Mudhaharah katika aina tatu - na ni mtu wa 
kwanza katika historia kufanya hivi. Hata shaykh Swalih 
Al-Fawzan, alipoulizwa kama kuna Tafsll yoyote kuhusu 
Muwala (akikusudia Mudhdharah) 530 - alijibu kuwa hakuna Tafsil 
yoi/ote, bali Mudhdharah ni Kitenguzi za Uislam 531 . 

Na tofauti na mambo haya , 'Ubaykan amezusha uongo dhidi ya 
Wanazuoni wa Uislam - ambao utahudhurishwa katika kipengele 
hiki, In Shaa' Allaah, ngoja tuanze kuchambua/ kuchanganua uongo 
wa Mtu huyu. 


529 Kuhusu maneno ya Ibn Hazm (RahimahuLlaah) - Inahusiana na mada ya "Muislam Kuomba 
Msaada Kwa Kafir dhidi ya Muislam Mwingine". Na hili halihusiani chochote na suala hili, ambalo 
lilikuwa kuhusu "Kumsaidia Kafir dhidi ya Muislam" - ambalo linafahamika kwa Salaf kama 
Mudhaharah, Kitenguzi cha Nane cha Uislam. Na hata katika mada ya Kuomba Msaada kwa Makuffar 
- Ibn Hazm anataja Mashart mawili (ili kufanya hivyo): 1) Waislam wawe wana nguvu, na 2) Makuffar 
wawe ni wafuasi wa Waislam katika Jambo hili [na si vininevyo]. Na pia ndugu wanatakiwa wasome 
kaitabu cha Shaykh Hamud Ibn 'Uqala' Al-Shu'aybl (RahimahuLlaah), kinachoitwa "Al-Qawl 
Al-Mukhtar Fi Hukmi Al-Isti'anah Bil-Kuffar". Kuhusu maneno ya Rashld Ridha', yamechukuliwa nje 
ya muktadha (yametumika si mahala pake), hii inadhihirisha hamu ya 'Ubaykan kuificha haqq. Na 
'Ubaykan alijua hili vizuri - lakini ajabu alitaka ionekane kwamba Wanazuoni wengi wako pamoja 
naye, ingawa kauli zot e zinahusiana na mada tofauti. 

530 Zingatia tofauti baina ya Muwalat na Mudhaharah. Muwalat ima Tafsll ndani yake; Lakini 
Mudhaharah haima Tafsll kabisa. Kila aina ya Mudhaharah ni Muwalat; Lakini si kila aina ya Muwalat 
ni Mudhaharah. Rejea katika Fatwa nambari 9665 katika website yake mwenyewe www.alfauzan.net . 
Na zaidi katika hili, tazama kipengele "Mpaka wenye kupambanua baina ya Muwalat na Tawalll". 

531 Rejea katika Mambo Kumi Yenye Kutengua Uislam, kitabu cha Shaykh Muahmmad Ibn 'Abd 
Al-Wahhab (RahimahuLlaah). 


Page I 214 




1) KUGAWA MUDHAHARAH KATIKA 
NAMNA TATU. 

Kwanza kabisa, ndungu mwenye Taqwa anatakiwa 
kufahamu kuwa mgawanyo huu katika namna tatu ni Uzushi 
mpya kutoka kwa 'Abdul-Muhsin Al-'Ubaykan 532 
mwenyewe; hayuko na Salaf yeyote katika hili, yaani hakuna 
katika Wema Waliopita aliyekuwa na "Akili" kama yeye. Hii 
ni bid'ah kutoka kwake mwenyewe. 

Hivyo hii ndiyo hali ya ujanja-ujanja wa 'Ubaykan; Madai 
yake ni kama yafuatayo: 

1) Kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam - hali ya 
kuridhika na Kufr. Anadai ni katika hali hii tu mshirika 
(mwenye kuungana nao) anatoka katika Dini, na kuwa 
Murtadd. 

2) Kuwasaidia Makuffdr dhidi ya Waislam - kwa sababu ya 
Kidunia, bila sababu yoyote ya Kishari'ah (kulingana na 
uzushi wake mpya), kama vile (kutokuwa na) Khazvf n.k. 
Katika hali hii, hii ni dhambi kubwa ( Kabirah) - siyo kufr. 

3) Kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam - kutokana na 
Sababu ya Msingi (ya kishari'ah), kama vile Khazvf 
Katika hali hii, inafaa kabisa, hapana dhambi - ndogo 
wala kubwa - achilia mbali kufr na Riddah. 

Basi huu ndio ufupisho wa Bid'ah yake mpya (Allaah 
awakinge Waislam kutokana na Uovu wake). 


532 Mtu huyu ('Abdul-Muhsin Al-'Ubaykan) yuko tayari kufanya chochote, 
kiasi cha kusema kwamba hakuna Mwanazuoni anayesema kuwa 
Mudhdharah ni Kitenguzi cha Uislam - kama utakavyoona. 


Page I 215 



Lakini Salaf, na wale wanaofuata Manhaj yao na 'Aqidah yao mpaka 
sasa wametosheka na yafuatayo: 

"Kitenguzi cha Nane cha Uislam: Kuwasaidia Makuffar na 
kuungana/kushirikiana nao dhidi ya Waislam. Kama Asemavyo 
Allaah (Ta'ala), 



"Na yeyote atakayewafanya wao (Makuffar)Awliya' 533 (marafiki 
wao wandani); basi hakika yeye ni miongoni mwao (Makuffar)." 534 

Na inafahamika wazi kwamba Vitenguzi vyote Kumi (10) ni jambo 
la Ijmd' ya Wanazuoni. 

Na Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) 
anasema mwishoni mwa Risala yake, "Hivyo hapana tofauti 
kuhusiana na Vitenguzi Kumi hivi baina ya mwenye 
kufanya hivyo kwa Mzaha, au awe amedhamiria, au kwa khawf ya 
mali yake na hadhi yake ( Kha'if ); Anayepewa udhru ni Mukrah 535 tu. 


533 Washirika, Jamaa (wa kuimgana nao), Walinzi, Marafiki, Wasaidizi. 

534 Al-Ma'idah: 51 

535 Lakini hii haimaanishi kuwa inaruhusiwa kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam (Mudhaharah). 
Kwa sababu Ikrah (Kulazimishwa), kama ni Ikrah kweli, basi hiyo yaruhusiwa kusema maneno ya 
Kufr, na kufanya vitendo vya kufr - alimradi tu haihusishi kumdhuru Muislam mwingine; na kama 
inajumuisha kumdhuru Muislam mwingine, hairuhusiwi kwa mujibu wa Ijma' - kwani haruhusiwi 
kumuua ndugu yake kwa ajili ya (kuokoa) Maisha yake. An-Nawawi (RahimahuLlaah) anasema, 
"Lakini kumuua (Muislam), hili haliruhusiwi hata kwa Ikrah - kwa mujibu wa Ijma'."Al-Minhaj Sharh 
Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj 18/16-17). Ibn Rajab Al-Hanbali (RahimahuLlaah) anasema, "Wanazuoni 
wameafikiana kuwa ikiwa mtu atalazimishwa kumuua Muislam - (hata kwa hali kama hii bado) 
hairuhusiwi kumuua. Kwa sababu (atakuwa) amechagua kumuua mtu huyo mwingine ili kuokoa 
Maisha yake ili asiuawe. Na jambo hili lina Ijma' ya Ma-'Ulama kwamba ni Kuvuka mipaka (ya 
Allaah)." Qami' Al-'Ulumi Wal-Hikam 2/371]. Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) 
anasema kuhusiana na wale ambao wanalazimishwa na Tatar kuwasaidia wao dhidi ya Waislam, 
"Hata kama atakirihishwa kupigana (dhidi ya Waislam) katika kipindi cha fitnah, bado yeye 
haruhusiwi kupigana. Badala yake, ni wajibu yeye aziharibu silaha zake, na awe na Subira mpaka 
atakapopata Shahadah (atakapouawa)... Hakirna Shaka kwamba ni wajib juu yake kuwa 
akilazimishwa kuwepo (Katika uwanja wa vita), asipigane - hata kama Waislam watamuua... Hakika 
hairuhusiwi yeye kumuua Musilam mwingine kwa mujibu wa Ijma'. Kwa hiyo kama atalazimishwa na 


Page I 216 



Vyote hivi ni hatari kubwa kwa watu wengi. Kwa hiyo 
Muislam anatakiwa kujihadhari na Vitenguzi hivi, na 
anatakiwa kuviogopa. 536 

Basi hebu kwanza tutaje, kama ilivyokwishasemwa, kuwa 
vigawanyo hivi vitatu ni Bid'ah - hakuna ma'Ulama wa Salaf 
waliomtangulia katika hili; na yeye tu ndiye aliyezusha 
mgawanyo huu. 

Kwa hiyo hili likishafahamika, - mtu anatakiwa kuuliza “Kwa 
nini mtu huyu aliunda Uzushi huu? Na uzushi huu unamuunga 
mkono nani?" Je alifanya hivyo kuwaonya wanadamu 
kutokana na aliyowaonya Allaah, na kusaidia kuhubiri 
Maneno ya Allaah kwa Wanadamu? 


Kama vile. 


S-Ujjl jj£-\ \J> aJ) (Jjjl ^Jlj 4-Ub \y\? jJj 


"Na lau wangelikuwa wanamwamini Allaah na Nabiy 
(Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na yale 
yaliyoteremshwa kwake, wasingeliwafanya hao ( Makuffar) 
Awliya' (marafiki wandani)." 537 


kutishwa kwamba atauawa asipomuua Muislam mwingiene - (hata kwa hali hii) bado haruhusiwi 
kumuua mtu mwingine kwa ili kujiokoa yeye asiuawe. Hairuhusiwi kumdhulumu mtu mwingine ili 
yeye asiuawe." "Majmu' Al-Fatawa 28/538 - 539). Pia tazama mwisho wa Sharh ya Shaykh 'All 
Al-Khudhayri katika "Kashf Ash-Shubhat", iitwayo "At-Tawdhih Wa At-Tatimmat", kwani ameelezea 
suala hili kwa kina. 

536 Na mwishoni mwa tafslr ya "Kashf Ash-Shubuhat" ambayo Murji'ah wenyewe 
wanaisambaza, ilihali wakizungumza kuhusu wale wanaoshutumiwa kuwa ni Makuffar na 
Murtaddln, "Wenye kukirihishwa tu ndio wanaudhr. Wengine wote wanalaumiwa, iwe 
wamefanya kufr yao kwa sababu ya Khawf, wasiwasi, kwa kuwatii wengine, kupenda fedha, 
au kwa tamaa tu." Hivyo Murji'ah wanajiradd wenyewe. 

537 Al-Ma'idah: 81 


Page I 217 



Au 'Ubaykan alikuwa akijaribu kusema, "Na kama ndani ya Moyo 
wako, Unampenda 538 Allaah na Mtume, na Yaliyoteremshwa kwake 
- basi haina tatizo kuwafanya Waizraeli (Mayahudi) na Wapigania 
Msalaba Awliyd' wako." 539 

Lakini Allaah Anasema, 




"Enyi walioamini! Mkiwatii wale waliokufuru watakurudisheni 
nyuma juu ya visigino vyenu, kisha mtageuka (Kuiacha Itnan) 
mkiwa wenye kukhasirika." 540 



"Na mtakapowatii (Makuffar) hakika mtakuwa washirikina." 541 

Au 'Ubaykan alikuwa anajaribu kusema, "Enyi Mlioamini! Mkiwatii 
wale wenye kufanya Kufr, hawatakurudisheni nyuma ya visigino 
vyenu, badala yake mtapapa utajiri katika Dunia hii kwa kuwasaidia 
Makuffar dhidi ya Waislam, na huko Aakhirah mtafuzu na kuingia 
Jannah." 542 


538 Je, haishangazi jinsi ambavyo kila mara "mtu" anafanya kosa la Kutengua Uislam - Hawa 
Murji'ah wa Ki-Jahmi hubwatuka na kuuliza kuhusu ni mambo gani ambayo ni ya ndani ya 
moyo? Kama vile "Je yeye anaona kuwa ni Halal? Je, anapenda Kufr? Je, anauchukia Uislam? 
n.k...." In Sha' Allaah punde tu utaisoma kauli kutoka kwa Shaykh Salih Al-Fawzan kuhusu 
suala hih. 

539 Ingawa haya siyo maneno halisi kabisa ya 'Ubaykan - maana hizi zimeashiriwa katika 
Fatwa yake - yeyote atakayesoma Fatwa yake ataona kwamba inamaanisha kwamba anaunga 
mkono mtazamo huu pia. 

540 Al 'Imran : 149 

541 Al-An'am : 121 

542 Ingawa haya siyo maneno halisi kabisa ya 'Ubaykan - maana hizi zimeashiriwa katika 
Fatwa yake - yeyote atakayesoma Fatwa yake ataona kwamba inamaanisha kwamba anaunga 
mkono mtazamo huu pia. 


Page I 218 



Lakini Allaah anasema. 


aJjSjJ <liJl jj.sljj j>-*yi f»fjl)lj 0J-P»JJ Lajj 

C_~JdJ-jJj^ jU^JjULc- j! I_^-)lj>-j jl I_a«.11jI jl I_as.LT IjjlS"" jJj 

14# ^ gy£ o&- f 4 Mj & pJj ^Tj 6iiyt fUjli j 

viijJj! 4^P (js^jj aJJ! j4-J 4^ 44^ jU-4' 


6j>4liJ’i jU 4Ji cJy^ 5i vt aLi 44 

"Hutokuta watu wanaomuamini Allaah na Siku ya Mwisho 
kuwa wanafanya urafiki na kuwapenda wanaompinga 
Allaah na Rasuli Wake, japo wakiwa ni baba zao, au watoto 
wao, au ndugu zao, au jamaa zao. Hao (Allaah) 
Amewaandikia katika nyoyo zao iymaan, na Akawatia 
nguvu kwa Ruwh (Wahyi) kutoka Kwake, na Atawaingiza 
Jannaat zipitazo chini yake mito niwenye kudumu humo. 
Allaah Ameridhika nao, nao wameridhika Naye. Hao ndio 
kundi la Allaah. Tanabahi! Hakika kundi la Allaah ndio 
lenye kufaulu." 543 


Au 'Ubaykan alikuwa anajaribu kusema, "Utawakuta watu 
wengi wanaomwamini Allaah na Siku ya Mwisho, wakifanya 
Urafiki na wale wenye Kumpinga Allaah na Mtume wake - 
japo wakiwa Mayahudi, Wapigania Msalaba, Wahindu 
(Baniani), au Tazvdglut. Kwani Wasaliti hawa, Allaah 
Amewaandikia Iman katika nyoyo zao, na amewatia nguvu 
kupitia Wapigania Msalaba na Mayahudi.. ." 544 


543 Al-Mujadilah: 22 

544 Ingawa haya siyo maneno halisi kabisa ya 'Ubaykan - maana hizi zimeashiriwa katika Fatwa yake 
- yeyote atakayesoma Fatwa yake ataona kwamba inamaanisha kwamba anaunga mkono mtazamo 
huu pia. 


Page I 219 



Allaah Anabainisha, 




"Wabashirie Munafiqun (wanafiki ambao kiuhalisia ni Makuffar 
wanaojifanya ni Waislam) kwamba watapata adhabu iumizayo. 
Wale wanaowafanya makafiri kuwa ni Awliya' (marafiki 
wandani) badala ya Waumini. Je, wanatafuta utukufu (hadhi, 
nguvu, na sifa) kutoka kwao?" 545 

Lakini bado 'Ubaykan analikataa hili, "Ikiwa yeyote 
atawasaidia Makujfar katika uvamizi dhidi ya Waislam kwa 
sababu ya Kidunia - kama vile kutaka utukufu (heshima), 
madaraka, na sifa/fahari kwao - basi mtu huyo si Munafiq, 
lakini badala yake ni Mu'min - alimradi tu 'anaupenda' 
Uislam 546 . 

Lakini Allaah Anasema, 




"Basi hao juu yao ni ghadhabu kutoka kwa Allaah na 
watapata adhabu kuu. Hivyo kwa sababu wao 
wamestahabu uhai wa dunia kuliko wa Aakhirah; na 
kwamba Allaah Haongoi watu makafiri." 547 

Na Allaah Anaanuru, 


545 An-Nisa': 138 - 139 

546 Ingawa haya siyo maneno halisi kabisa ya 'Ubaykan - maana hizi zimeashiriwa katika 
Fatwa yake - yeyote atakayesoma Fatwa yake ataona kwamba inamaanisha kwamba anaunga 
mkono mtazamo huu pia. 

547 An-Nahl: 106 -107 


Page I 220 




l!c ^LJl 

"Basi msiwaogope watu, bali Niogopeni Mimi, na wala 
msibadilishe Aayaat Zangu kwa thamani ndogo." 548 


Na Allaah Anaonya, 
IjjJjlJil ^jjl dJjtijl.... 

i?-* 








*, > . 


a^-'yb jJoJl slli-l 


"Je, mnaamini baadhi ya Kitabu na mnakufuru baadhi 
yake?...Hao ndio wale waliobadilisha uhai wa dunia badala 
ya Aakhirah, basi haitopunguzwa kwao adhabu wala 
hawatonusuriwa." 549 


Au 'Ubaykan alikuwa anajaribu kupinga na kusema kuwa, "Kama 
wakipendelea maisha haya ya Dunia kuliko ya Aakhirah - na 
Wakaiuza Aakhirah kwa kutaka fahari ya Dunia, basi nawaendelee 
na wawaue wale Muwahhidln - waungane na Klabu ya Mayahudi! 
Kwanza mtakuwa mnapata utajiri na heshima! Na wale ma-Khaivarij 
hawatatutisha tena sisi au ndugu zetu mayahudi! Na Allaah 
hatakuadhibu wewe ikiwa Unampenda ndani ya moyo wako. Hivyo 
kama unampenda ndani ya Moyo wako, basi endelea na Wapige na 
Waue wale wanaomwabudu Yeye Pekee! Ikiwa tu Moyo wako uko 
pamoja na Waislam, na Moyo wako uko kinyume na Mushrikin - 
hakuna tatizo ukimuua Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam (Lakini usisahau kumpenda yeye (Muhammad) ndani ya 
moyo wako!) na kumsaidia Abu Lahab na Abu Jahl dhidi ya 
Waislam! Na yeyote anayetufanyia sisi Takfir - basi ni katika Ma- 
Khawdrij wajinga, Mbwa wa Motoni! 550 


548 Al-Ma'idah : 44 

549 Al-Baqarah : 85 - 86 

550 Ingawa haya siyo maneno halisi kabisa ya 'Ubaykan - maana hizi 
zimeashiriwa katika Fatwa yake - yeyote atakayesoma Fatwa yake ataona 
kwamba inamaanisha kwamba anaunga mkono mtazamo huu pia. 


Page I 221 



Kwa hiyo Je, 'Ubaykan alikuwa akiendelea kuunga mkono 
muendelezo wa Makemeo ya Allaah kuhusu kuungana (na 
kushirikiana) na Makuffar? 

Na je, 'Ubaykan anawasaidia Washirika wa Allaah?; au 
anawaunga mkono Washirika wa Tawagh.it ? 

Baada ya kujibu maswali hayo - basi tusonge mbele... 

Siyo tu yeye ni mwanzilishi wa Bid’ah - mgawanyo wake 
mpya alouanzisha unagongana / unaenda kinyume na fatwd 
za ma-'Ulama wakubwa. Anasema katika fativd yake, "Na 
kutoa fatwa katika masuala kama haya ya ujumla ambayo 
yanahusiana na kuamiliana na kuingiliana baina ya 
nchi/ mataifa na baina ya viongozi - si haki ya kila mtu katika 
wenye kujifunza 'Ilm. Badala yake ni maalumu kwa ma- 
'Ulama wakubwa, wale wenye mahusiano na wale walio 
katika utawala/uongozi na wanaojua uhalisia wa hali, na 
mara nyingi, mambo yanayoonekana nje huwa kinyume na 
ukweli ulofichika." 

Kwa hiyo analingania katika kuachana na jumla ya Ayah, 



"Na Waumini wanaume na Waumini wanawake ni marafiki 
wandani wao kwa wao, wanaamrisha mema na wanakataza 
munkari." 531 

Na amri kutoka kwa Mjumbe (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), 
"Yeyote miongoni mwenu atakayeona Munkar, basi na auondoe 
kwa mkono wake (auondoe kzva vitendo); kisha kama hawezi kufanya 
hivyo, basi auondoe kwa Ulimi zvake (aukataze kwa maneno); 


551 At-Tawbah: 71 


Page I 222 




kisha kama hawezi kufanya hivyo, basi (auchukie munkar huo) 552 
kwa moyo wake, na huo ni udhaifu mkubwa wa Iman." 553 

Lakini hata hivyo - hebu tukubaliane na Ubaykan kwa 
maslahi ya hoja. Kisha tunamuuliza yeye, "Ikiwa ma -'Ulama 
wakubwa ndio wanaojua ukweli wa mambo - basi kwa nini 
amewakhalifu? 

Kwa nini anataka kuipindua hukmu yenye kujulikana 
kuhusiana na Mudhdharah ? Kwa nini amegawanya katika 
namna tatu - ilihali Salaf hawakujua chochote kuhusu 
mgawanyo huu? Kwa nini yeye anatukumbusha sisi juu ya 
Quburiyyah walioigawanya Bid'ah katika makundi mawili 
"Nzuri - Bid'ah Hasanah'' na "Mbaya - Bid'ah Sayyi'ah" - 
Ingawa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema 
"Kila Bid'ah ni Upotevu!” 55i Na 'Ubaykan anasema "Kufr 
Mudhdharah, Mudhdharah ambao ni Dhambi, na Mudhdharah 
unaoruhusiwa." - Ingawa Ijmd' ya Salaf imesema "Kila 
Mudhaharah ni KufrU" 

Kwa nini yeye anaipinga Fatwd ya Imam Muhammad Ibn 
'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah)? Au Imdm hakuwa 
akikutana (akiwasiliana) na viongozi (Watawala)? 


552 Na aombe Du'a kwa Ikhlasw dhidi ya Munkar huo, auchukie, na asubiri wakati 
wowote ambao anaweza kutekeleza namna mbili kuu zilizotajwa. 

553 Imepokewa katika Sahih Muslim (49), Abu Dawud (1140, 4340), At-Tirmidhi (2172), 
Ibn Majah (1275, 4013), Ahmad (3/54). Na hakika, Kufr ni Munkar mbaya zaidi uliopo. 
Zote kutoka kwa Abu Sa'Id (RadhiyaLlaahu 'Anhu), zikiwa na lafdh inayofanana, na hii 
ni lafdh ya Imam Muslim. Kuchukia katika Moyo kumetajwa na Imam An-Nawawi 
katika maelezo yake ya hadith hii katika Sharh yake ya "Sahlh Muslim". 

554 Imesimuliwa na Muslim, An-NasaT, Abu Dawud, Ibn Majah, Ad-Darml na Ahmad. 
Baadhi kutoka kwa Al-'Irbadh Ibn Sariyah, zingine kutoka kwa Jabir Ibn 'AbdiLlah na 
zingine kutoka kwa 'Abdullah Ibn Mas'ud; (RadhiyaLlaahu 'Anhum Ajma'In). 


Page I 223 



Na Imdm Sulayman Ibn 'Abdillah Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah), na Salaf wengineo walikuwa wakikutana/ 
walikuwa na mawasiliano na watawala (viongozi)? Au yeye 
atadai kwamba Imdm Sulayman (RahimahuLlaah), na Salaf 
wengineo hawakuwa na mawasiliano/wakikutana na 
watawala? 

Au vipi kuhusu Shaykh 'Abdul-Aziz Ibn Baz 
(RahimahuLlaah)? Je, atadai kuwa naye pia hakuwa na 
ukaribu (mawasiliano/kukutana) na Watawala? Labda 
'Ubaykan angemsahihisha Shaykh Ibn Baz pindi aliposema 
bila mpaka kwamba "Ma-‘Ulamd wa Uislam wamekubaliana 
juu ya ukweli kuwa yeyote mwenye kuwasaidia Makuffar 
dhidi ya Waislam, au akiungana/kushirikiana nao kwa 
namna yoyote ya msaada - basi mtu huyo ni Kafir kama 
wao." 555 

Au labda Shaykh Ibn Baz si katika Ma -'UIamd ambao 
'Ubaykan anadai kuwa: 

"... Ma -Fuqahd' hawakutaja al-Muwdlat na al-Mudhdharah 
(Utii, kuwaunga mkono na kuwasaidia) katika Vitenguzi..." 

Na'am - Enyi ndugu! Haya ni maneno yake kabisa!! 


555 "Majmu' Al-Fatawa Ib Baz" (1/274). Ambayo inafanana na Fatwa ya Shaykh 
'AbduLlah Ibn 'AbdiLlatlf (RahimahuLlaah), "Na yeyote atakayewasaidia wao kwa aina 
yoyote ya msaada dhidi ya Waislam, basi hii ni Riddah ya wazi-wazi (Riddah Sarihah)." 
Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/242 na 10/429). Na Fatwa hii ya Al-'Allamah 
Ahmad Shakir, "Kuhusu kushirikiana na Waingereza (dhidi ya Waislam), kwa aina 
yoyote (ya ushirikiano) miongoni mwa aina mbalimbali za ushirikiano, bila kujali ni 
ushirikiano mdogo au mkubwa: Hii ni Riddah kubwa mno (Riddah al-Jamihah), na ni 
Kufr isiyo na shaka (Al-Kufr As-Sirah)." "Kalimatu Haqq" (126). 


Page I 224 



Ndiyo, Shaykh Ibn Baz amesimulia Ijma' katika hili! Maana 
yake - Enyi ndugu - kwamba 'Ubaykan hakuamini kwamba 
'Ulama mmoja aliishi kabla yake! Tafakari sana hili... 

Na hii inamaanisha kwamba Al-Mujaddid, Shaykh Al-Isldm 
Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) si Alim 
katika macho ya 'Ubaykan - hata ma -Imdm wote wa Da’wah 
(RahimahumuLlaah). 


Pamoja na haya yote, Shaykh Swalih Al-Fawzan alitoa hukmu, 
"Na katika ambayo ni kuonyesha Muwdldt kwa Makuffdr - ni 
kuwasaidia wao na kuungana nao dhidi ya Waislam, 
kuwasifu, na Kuwalinda/kuwahami - na yote haya yamo 
ndani ya Kitenguzi (cha Nane) cha Uislam, na ni sababu za 
Riddah (kukufuru Uislam). Na tunajilinda kwa Allaah 
kutokana na haya." 556 


Na ni wajibu kutambua kwamba 'Ubaykan ameipinga Qur-an 
wazi-wazi; Kwani anasema kwamba ‘Khawf' (hofu, Uoga) ni 
udhr unaofanya kufaa kabisa kuwasaidia Wapigania Msalaba 
(wavamizi) dhidi ya Waislam. Kwa hiyo Allaah akikikanusha 
kigawanyo chake hiki cha tatu, basi moja-kwa-moja ukanusho 
huu unakanusha vigawanyo vyake viwili vya mwanzo. 


Hivyo Allaah Anasema, 

L S.LJJI Lji yj /jj U/1 ^jJl 1 $jI L 

OjJjJU j » ^ OyPjLtvJ j lijr'- 9 

T* 

SjJlS 


i . f 

-r2j 01 


556 Tazama katika "Al-Irshad Ila Al-Ftiqad" (351). 


Page I 225 




"Enyi walioamini! Msifanye Mayahudi na Manaswara Awliya' 
(marafiki wandani). Wao kwa wao ni marafiki wandani. Na yeyote 
atakayewafanya wao Awliya' (marafiki wandani); basi hakika 
yeye ni miongoni mwao. Hakika Allaah Haongoi watu madhalimu. 
Basi utawaona wale ambao katika nyoyo zao mna maradhi (ya 
unafiki) wanakimbilia kwao wakisema: 'Tunakhofu isitusibu 
mgeuko.'" 557 

Hivyo Enyi Murji'aM Enyi Jahmiyyah\ Enyi Qusuriyyah\ Je Allaah 
amewapa udhr watu kwa kuogopa kuwa balaa na misiba 
itawafika?? 


Na kama wakidai kwamba Ayah nyingine inakubali Khawf kuwa ni 
Udhr, na wanaileta Ayah, 



"Waumini hawawafanyi makafiri kuwa Awliyd' (marafiki 
wandani) badala ya Waumini. Na atakayefanya hivyo, basi 
hatokua na chochote mbele ya Allaah, isipokuwa mkiwa 
mnaogopa khatari kutoka kwao. Na Allaah 
Anakutahadharisheni na Nafsi yake." 558 


Kisha tutajibu kwa ukweli kwamba Ayah za Qur-an hazigongani; na 
tutaionyesha Ayah, 


fjdS"” iS^A^-l 4_j IjdJryS 4jj| jS AlS- jlS"" jlj jTyiJl *f\j\ 


"Je, hawaizingatii Qur-aan ? Na lau ingelikuwa imetoka kwa ghairi 
ya Allaah, bila shaka wangelikuta ndani yake khitilafu nyingi." 559 

Vipi mtu atadai kuwa Ayah hii inagongana na Ayah ya Surat 
al-Maidah - labda awe ni Jahil mpotevu? Laiti wangekuwa 
wameangalia Tafsir ya Ayah hii! 


557 Al-Ma'idah : 51 -52 

558 Al 'Imran : 28 

559 An-Nisa': 82 


Page I 226 



Imam Hamad Ibn 'Atiq An-Najdi (RahimahuLlaah) anaelezea, "Ayah 

'isipokuwa mkiwa mnaogopa khatari kutoka kwao.' 560 inaendana 


na Ayah 



'isipokuwa yule aliyekirihishwa (kukanusha Dini ya Kiislamu) na 
huku moyo wake umetua juu ya iymaan.' 561 " 562 

Imam Sulayman Ibn 'AbdiLlah Al Ash-Shaykh (RahimahuLlaah) 
amesema (Katika Dalili ya tatu ya Ad-Dnla'il), 'isipokuwa mkiwa 
mnaogopa khatari kutoka kwao.': Na ni kwamba mtu amebanwa, 
na hawezi kuwa mkali dhidi yao, na ndio akaonesha mapenzi 
kwao 563 , ilihali moyo wake bado uko imara katika Baghdha' 


560 A1 'Imran : 28 

561 An-Nahl: 206 

562 Rejea katika kitabu cha Shaykh kinachohusu Mudhaharah kiitwacho "Sabll An-Najah". 

563 Lakini hii haimaanishi kuwa inaruhusiwa kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam (Mudhaharah). 
Kwa sababu Ikrah (Kulazimishwa), kama ni Ikrah kweli, basi hiyo yaruhusiwa kusema maneno ya 
Kufr, na kufanya vitendo vya kufr - alimradi tu haihusishi kumdhuru Muislam mwingine; na kama 
inajumuisha kumdhuru Muislam mwingine, hairuhusiwi kwa mujibu wa Ijma' - kwani haruhusiwi 
kumuua ndugu yake kwa ajili ya (kuokoa) Maisha yake. An-Nawawi (RahimahuLlaah) anasema, 
"Lakini kumuua (Muislam), hili haliruhusiwi hata kwa Ikrah - kwa mujibu wa Ijma'."Al-Minhaj Sharh 
SahlhMuslim Ibn Al-Hajjaj 18/16-17). IbnRajab Al-Hanbali (RahimahuLlaah) anasema, "Wanazuoni 
wameafikiana kuwa ikiwa mtu atalazimishwa kumuua Muislam - (hata kwa hali kama hii bado) 
hairuhusiwi kumuua. Kwa sababu (atakuwa) amechagua kumuua mtu huyo mwingine ili kuokoa 
Maisha yake asiuawa. Na jambo hili lina Ijma' ya Ma-'Ulama kwamba ni Kuvuka mipaka (ya Allaah)." 
[Jami' Al-'Ulumi Wal-Hikam 2/371]. Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) anasema 
kuhusiana na wale ambao wanalazimishwa na Tatar kuwasaidia wao dhidi ya Waislam, "Hata kama 
atakirihishwa kupigana (dhidi ya Waislam) Katina kipindi cha fitnah, bado yeye haruhusiwi kupigana. 
Badala yake, ni wajibu yeye aziharibu silaha zake, na awe na Subira mpaka atakapopata Shahadah 
(atakapouawa)... Hakima Shaka kwamba ni wajib juu yake kuwa akilazimishwa kuwepo (Katika 
uwanja wa vita), asipigane - hata kama Waislam watamuua... Hakika hairuhusiwi yeye kumuua 
Musilam mwingine kwa mujibu wa Ijma'. Kwa hiyo kama atalazimishwa na kutishwa kwamba 
atauawa asipomuua Muislam mwingiene - (hata kwa hali hii) bado haruhusiwi kumuua mtu 
mwingine kwa ili kujiokoa yeye asiuawe. Hairuhusiwi kumdhulumu mtu mwingine ili yeye asiuawe." 
"Majmu' Al-Fatawa 28/538 - 539). Pia tazama mwisho wa Sharh ya Shaykh 'Ali Al-Khudhayri katika 
"Kashf Ash-Shubuhat", iitwayo "At-Tawdhlh Wa At-Tatimmat", kwani ameelezea suala hili kwa kina. 


Page I 227 



na 'Adaiuah; akisubiri kikwazo (sababu yenye kumzuilia) kiishe, na 
kitakapoisha tu, anarudia katika 'Addwah na Baghdha'. 

Kwa hiyo kama inavyodhihirika sasa, In Shd' Allaah, kwamba 
" Khazvf' (Uoga/hofu) siyo sababu yenye kukubalika - Lakini 
badala yake " Ikrah" kwa shart zake - ndiyo udhr wenye 
kukubalika (katika Muwdldt, lakini siyo katika Tawalli). 

Na hebu tufafanue zaidi jambo hili kwa kauli za Shaykh 
'Abdul-'Aziz Ar-Rajihl: 

"Swali: Vipi kuhusu mtu anayewasaidia Makujfdr dhidi ya 
Waislam kwa khofu ya mali zake za Kidunia? 


Jibu: Mtu huyu anafanya Kufr hata kama anafanya hivyo 
kwa khawf ya vitu (mali) vya Ki-Dunia, kulingana na andiko 
kutoka katika Qur-dn; 


idall V&A \Jj^L\ 44jL DJl 


"Hivyo kwa sababu wao wamestahabu uhai wa dunia 
kuliko wa Aakhirah." 564 


564 An-Nahl: 107. Ayah kamili ni, 

0 /1 ^fl 4J4_Ulj gjA 

1 ^ > lj 2 ^ P* 1 4_U 1 AjA l - \j 

jij l£j°l ppJl cJJ^j ^ di! Sfj 5^1 Jj> doJl oldl 

"Atakayemkufuru Allaah baada ya iymaan yake - isipokuwa yule aliyekirihishwa 
(kukanusha Dini ya Kiislamu) na huku moyo wake umetua juu ya iymaan - lakini 
aliyekifungulia ukafiri kifua chake, basi hao juu yao ni ghadhabu kutoka kwa Allaah na 
watapata adhabu kuu. Hivyo kwa sababu wao wamestahabu uhai wa dunia kuliko wa 
Aakhirah; na kwamba Allaah Haongoi watu makafiri." [An-Nahl: 106 - 106]. Pia rejea katika 
Dalili ya Kumi na Nne katika "Ad-Dala'il". 



Page I 228 



Hii inamaana kuwa ana sababu za Kidunia. Mtu huyu 
amekufuru (amekuwa Kdfir) kwa kuwa ameweka matakwa 
yake ya Kidunia juu ya Dini yake. Dini ya Allaah inatakiwa 
kutangulizwa juu ya mambo yake ya Kidunia - (lakini) 
akiweka mambo yake ya Kidunia juu ya Dini yake, basi 
atakuwa amefanya Knfr (kubwa )." 565 

Shaykh pia alisema kuhusu tofauti baina ya Ikrdh 
(kulazimishwa/kukirihishwa) na Khazvf (kuogopa/kuhofu), 
"Hivyo Ikrdh ni ikiwa tu ataambiwa "Fanya Knfr (kufuru)! La 
si hivyo tutakuua!" Au ikiwa mtu atamtishia kumuua, na ni 
kweli atamuua, na mtu anaamini kuwa kabisa kwamba 
atauawa - Kwa mfano, mfalme, au dhalimu akamtishia yeye; 
na kama hakuna yeyote (wa kumsaidia yeye kutoroka), na 
ameamrishwa " Kufurul Sujudia sanamu! Sema maneno haya 
ya kufr \ 566 Lakini usipofanya hivyo, (tutakuchinja)tutakuua!" 
(Basi mtu huyo anapewa udhr) kwani yeye ni Mukrah ; Kwa 
hiyo akizungumza au kufanya kufr, kama moyo wake umetua 
kabisa juu ya Iman - basi anasamehewa (anapewa udhr). 

Na kwamba akiwa Khd'if (ameogopa, ametishwa), na hajawa 
katika hali ya Ikrdh (iliyobainishwa) - basi mtu huyo 
hasamehewi, wala hana udhr. Kwa hiyo Khd’if ni kama mtu 
anapoambiwa "Kufurul La si hivyo nitakupokonya 
(nitatwaa) vitu na mali zako zote! Ila ukifanya kufr, 


565 Rejea katika Kaseti za Shaykh za Sharh ya "Nawaqidh Al-Islam". Sharh hiyo pia 
imetafsiriwa kwa Kiingereza na Murji'ah. 

566 Mfano suala la Shaykh 'All Al-Khudhayr (FakaLlaahu Asrahu). Wakati alipoteswa na 
kuburutwa - na kisha aliamriwa kufanya jambo kama, "Kanusha Fatawa yako ya Kuua 
Mayahudi (Waizraeli) na Wavamizi (Wapigania Msalaba) na Tawaghlt Murtaddln katika nchi 
yetu! Lakini Uispofanya hivyo, tutakutesa zaidi..." Flivyo ndiyo maana Shaykh Al-Khudhayrl 
amepewa udhr wa kufanya Kufr. Allaah Amsamehe Shaykh, Amhifadhi, na Amtie nguvu kwa 
Nuru itokayo Kwake, na awaangamize Tawaghlt waliomfunga jela, na amjaalie Shaykh atoke 
haraka. 


Page I 229 



basi nitakupatia mali na vitu vyako." Mtu huyu 
hasamehewi/hapewi udhr, wala hana udhr wowote 567 . Anatakiwa 
kumwacha atwae vitu vyake na mali yake ili yeye kutofanya kufr." 56S 

Hivyo kwa nini 'Ubaykan ameenda kinyume na "'Ulamd wake 
mkubwa"? Au ma- Ulamd hawa walikuwa hawakutani na 
Watawala/viongozi? 

Na kauli nzuri iliyoje iliyosemwa na Imam Sulayman 
(RahimahuLlaa), "Hivyo wakisema, ('Udhr wetu ni kmva) tidiogopa!" 
Wataambiwa, "Mmesema uongo." Na pia, "Allaah hajaruhusu khawf 
(Uoga, hofu) kuwa ni udhr wa kufuata yale yenye kumuudhi Yeye 
(Allaah) na kuacha yanayomridhisha Yeye." Na wengi wa watu wa 
Batil huiacha Haqq kwa kuogopa kuwa watakosa vitu vyao vya 
Kidunia; Lakini bado wanaijua haqq na wanaiamini 569 , lakini pamoja 
na hili, hawakuwa Waislam 57 °. 

Na Imam pia amesema, "Hali ni kama hii hii kwa Murtaddin katika 
fitnah (Majaribu) hii. Shaytan amewapotosha na amewadanganya 
wao kwa hadaa kwamba Khawf ni Udhr wa Kufanya Riddah, na 
kwamba kwa 'Ilmu yao ya Haqq, Kuipenda, na Kuithibitisha haqq 
hiyo - vitendo vyao 571 havitawadhuru wao . 572 Na wamesahau 
kwamba wengi katika Mushrikln wanaijua Haqq, wanaipenda, na 
Wanaithibitisha (Wanaikiri) - lakini wameacha kuifuata na 
Kuifanyia kazi kwa Mapenzi yao ya Dunia, na kwa sababu ya Khawf 
ya Uhai (maisha), Mali, chakula, au Nafasi za Uongozi ." 573 


567 Zingatia namna anavyorudia-rudia suala hili na anavyolitilia mkazo; kinyume na 
Murji'ah. 

568 Rejea katika Kaseti za Shaykh katika Sharh ya mwisho ya "Kashf Ash-Shubuhat". 

569 Neno la Kiarabu lililotumika ni "Ya'taqidun" - limetokana na maneno 'Aqidah na I'tiqad. 

570 Rejea katika "Ad-Dala'il" katika Dalili ya Tano. 

571 Anakusudia Mudhaharah - Ushirikiano na Mushrikin dhidi ya Waislam. 

572 Na je, siyo kitu hiki hiki ambacho 'Ubaykan anajaribu kukizusha (kukibuni) na kutoa udhr? 
Akisema kwamba Khawf ni udhr alimuradi tu "Moyo wako Unapenda" Uislam?! 

573 Rejea katika "Ad-Dala'il" katika Dalili ya Kumi na Saba. 


Page I 230 



Na hebu tuhitimishe hili kwa maneno ya lmam Hamad Ibn 
'Atiq (RahimahuLlaah): 


"Sura: Ni Udhr gani unaokubaliwa katika kuridhiana na 

Mushrikin, na Kuonyesha utii kwao? 

Fahamu, kwamba haya hutokea katika hali tatu 574 - 

1) Anaridhika nao kwa hali zote kwa nje (kwa vitendo) na 
ndani (kwa moyo, Imani, mapenzi, n.k); na anawatii wao 
kwa dhahiri, na anawapendelea wao, na (pia) anawafanya 
wao marafiki ndani ya moyo 575 wake. Kwa hiyo mtu huyu 
ni Kdfir, anatoka nje ya kamba ya Uislam; Awe 
kalazimishwa (kakirihishwa) kufanya hivyo ama la. Na 
anakuwa katika watu wale ambao Allaah amesema. 




574 Na tofautisha hali hizi na zile tatu za 'Ubaykan. 

575 Fahamu Ewe Ghuraba'! Kwamba kama Serikali itawaua, itawafunga jela, itawatesa, 
itawafanyia Ujasusi, itawatoa miji, itafichua siri zao na itapigana vita vikali dhidi ya 
Muwahhidin - ikifanya kila njama kupanua mipaka ya Wavamizi wa Kiyahudi katika ardhi ya 
Muhammad na Ibrahim; Ardhi ambayo Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
ameamrisha, "Watoeni (Wafiikuzeni) Mayahudi na Wakristo katika Peninsula ya Arabia" Kisha 
hakuna yeyote isipokuwa Qusuriyyah mgonjwa ataendelea kusema kuwa serikali hiyo bado 
"Inapenda" Uislam; Hivyo kama Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) ameamrisha 
hivyo (Kuwatoa/kuwafukuza Makuffar) - Je vipi wale wanaoyaomba Majeshi ya Kiyahudi 
yenye hasira kubaki katika Peninsula ya Arabia? Hadithi imepokelewa katika lafdhi 
mbalimbali na Al-Bukhari (3053, 3152), Muslim (1551, 6137, 1767), At-Tirmidhl (1606), Ahmad 
(1/195, 10/144), Ad-Dariml (2/306), Al-Bukharl katika "At-Tarikh Al-Kablr" (4/57), 
Al-Bayhaql katika "Al-Kubra" (18750), na "Al-Muwatta" cha Imam Malik (3/88), 
"As-Silsilah AsSahlhah" (1132). Imesimuliwa kutoka kwa 'Abdullah Ibn 'Abbas 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu). 


Page I 231 



"Lakini aliyekifungulia kufr 576 kifua chake, basi hao juu yao ni 
ghadhabu kutoka kwa Allaah na watapata adhabu kuu." 577 

2) Kwamba anaridhika nao, na anawapendelea wao kwa 
ndani (ya Moyo wake), hali akiwa dhidi yao kwa dhahiri 
(kwa maneno na vitendo). Basi huyo ni Kafir pia, na ni 
Munafiq. Lakini alimradi tu kwa dhahiri anatenda kwa 
mujibu wa Uislam (na haonyeshi Kufr yoyote), Damu yake 
na Mali yake zinahifadhiwa 578 . 

3) Kwamba anaridhika nao kwa dhahiri (kwa maneno na 
vitendo), ilihali yuko dhidi yao ndani ya Moyo wake 
(anawachukia katika Moyo). Na hii inagawanyika katika 
vigawanyo viwili: 


a) 


Anafanya hivyo kwa sababu yuko chini ya uwezo na 
nguvu yao, na hali anateswa na kufungwa jela; na 
wanamtishia Kumuua, na wanamuamrisha “Kubaliana na 
sisi na tutii - la si hivyo tutakuua." Kwa hiyo katika hali hiyo 
tu, inaruhusiwa kukubaliana/kuridhika nao kwa dhahiri, 
na hali Moyo wake umetulia juu ya Iman 579 , kama 
ilivyotokea kwa 'Ammar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) ambapo 
Allaah aliteremsha. 


4jllj o/T ^ S?i 


576 Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) amesema kuhusu suala hili, "Yeyote 
mwenye kutamka Kufr pasipo Kukirihishwa (kulazimishwa) kufanya hivyo, basi hakika 
amekifungulia Kufr Kifua chake." "Majmu'Al-Fatawa" (7/599). Na katika (7/220) anasema, 
"Yeyote mwenye kufanya Kufr pasipo kukirihishwa kufanya hivyo, basi hakika amekifungulia 
Kufr Kifua chake." 

577 An-Nahl: 106 

578 Kwa sababu haiwezekani (ni vigumu) watu kufahamu yaliyomo moyoni. Lakini ni dhahiri, 
akikamatwa anafanya Kufr, kama vile kuwapeleleza Waislam - basi atashughulikiwa ipasavyo, 
kama Munafiq na Murtadd. 

579 Na kama ambavyo Shaykh Sulayman Al Ash-Shaykh alivyoelezea jambo hili, "Hali ya 
kuwa Moyo wake umethibiti katika Baghdha' na 'Adawah" dhidi ya Makujfar na Mushrikin. 


Page I 232 



"Isipokuwa yule aliyekirihishwa (kukanusha Dini ya 
Kiislamu) na huku moyo wake umetua juu ya iymaan." 580 

Ambapo ni kama Ayah, 



"Isipokuwa mkiwa mnaogopa khatari kutoka kwao." 581 

Ayah hizi mbili zina maana sawa, kama ilivyobainishwa na 
Ibn Kathir katika Tafsir yake katika Ayah ya Surah Al 'Imran. 

b) Anafanya hivyo kwa dhahiri (kwa maneno au vitendo) tu, 
ilihali anaikataa kwa siri/moyo (katika Moyo wake 
anawachukia Makuffar) - lakini hayuko katika nguvu yao 
wala uwezo wao 582 . Na sababu ya yeye kufanya hivyo ni 
kwa sababu alitaka Nafasi ya Uongozi 583 , au fedha, au 
kugandamana na nchi yake, au kwa sababu ya Majukumu, 
au kwa sababu ya khawf ya (baadhi ya) madhara. Kwa 
hiyo mtu huyo anakuwa Murtadd, na chuki yake ya ndani 
ya Moyo dhidi ya Kufr haitamnufaisha yeye hata 
kidogo 584 . Na mtu huyo ni kama Allaah anavyosema. 




580 An-Nahl: 106 

581 Al 'Imran : 28 

582 Chukulia kwamba Serikali zilizoritadd za Kitaghut "huwachukia" Makuffar... Hivyo vipi 
kuhusu zile ambazo ni serikali huru zenye Mamlaka kamili, zenye Jeshi, Vifaru, Jeti, Usalama 
wa Taifa, na Silaha za Nuclear, n.k? Je, vipi kuhusu watu hawa? 

583 Au kulinda Kiti chake na hadhi yake na kuendelea kuwakandamiza (kuwadhulumu) 
Waislam... 

584 Na pengine utafahamu kwamba kwa nini hawa Murji'ah wa sasa hivi pia ni Qusuriyyah... 


Page I 233 



"Hivyo kwa sababu wao wamestahabu uhai wa dunia 
kuliko wa Aakhirah; na kwamba Allaah Haongoi watu 
makafiri." 585 

Kwa hiyo Allaah amebainisha kwamba hawakun’fadrf kwa 
sababu walikuwa Wajinga wa Haqq (yaani hawakuijua haqq), 
wala si kwamba waliichukia haqq, wala si kwa sababu 
waliipenda Batil - lakini, sababu pekee ni Matamanio ya 
Kidunia. Hivyo waliipenda Dunia hii Duni kuliko Din. 

Na hii ndiyo maana ya maneno ya ya Shaykh Al-Islam 
Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab 586 (RahimahuLlaah). 

Na kuhusu kile ambacho watu wengi hudhani kuwa ni 
Udhr wenye kukubalika, basi ni mapambo na udanganyifu 
wa Shaytan. Hii ni kwa sababu baadhi ya marafiki wa 
Shaytan huwatisha watu hawa - na hii Khawf (Uoga/hofu) 
siyo udhr - wanadhani kuwa ni sawa kudhihirisha upendo 
(kuafikiana/kukubaliana) na kuwatii Mushrikln 587 . 


585 An-Nahl : 107. Kwa kufananisha na 'Ubaykan, anayedai kuwa "Kuipenda Dunia ni udhru 
wa Kufr!" 

586 Akikusudia maneno ya Mujaddid mwishoni mwa Vitenguzi Kumi: "Hivyo hapana tofauti 
katika vitenguzi hivi baina ya mtu mwenye kufanya kwa tamaa, au akiwa anakusudia, au 
kutokana na khawf ya Mali yake na hadhi yake (Kha'if); Anayesamehewa ni Mukrah tu. Yote 
haya ni hatari kubwa kwa watu walio wengi. Kwa hiyo Muislam anatakiwa kuwa makini na 
vitenguzi hivi, na anatakiwa kujihadhari navyo. 

587 Tazama Uzushi wa 'Ubaykan kwa kulinganisha na maneno ya Imam huyu mkubwa wa 
Najd. 'Ubaykan: "Hivyo (Ta'ah) huonyeshwa kutokana na khawf ya Makuffar na mfano wao, 
kwa hiyo hukmu ya jambo hili ni kuwa inaruhusiwa." Hivyo maneno haya ni ya 'Ubaykan. 

Na maneno ya Imam, "Ni katika Mapambo na Ushawishi wa Shaytan". 


Page I 234 



Na kisha kuna wengine ambao Shaytcin anawapambia wao 
tamaa ya Dunia, na anawaotesha wao kwamba ni sawa 
kuridhiana na Mushrikln kwa ajili ya manufaa ya Kidunia - na 
ma-Juhal (Watu Wajinga) wanadhani kwamba mtu huyu 
amekirihishwa (na matamanio yake); Lakini Wanazuoni 
wamekwishasema nini hasa maana ya Ikrdh... [Kisha Imdm 
ananukulu kauli ndefu ya Ibn Taymiyyah RahimahuLlaah]... 

Na yale yenye kunufaisha kutokana na kauli hiyo, ni kwamba 
hakuna anayekuwa katika Ikrdh (kufanya kufr), mpaka 
atakapoteswa sana au kutekwa. Na (pia inabainisha) kwamba 
vitisho tu vya maneno havizingatiwi kuwa ni Ikrdh 588 . Na 
vilevile Khaivf kwamba Makuffdr watamtenganisha na mke 
wake - vitu hivyo siyo Ikrdh halisi 589 . 

Kwa hiyo, ukishatambua hili, na pia ukitambua ambayo watu 
wengi walivyoangukia katika hili - kisha itakudhihirikia 
kauli ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), "Hakika 
Uislam ulianza kama ni kitu kigeni [Gharib], na utarudi kuwa ni 
kitu kigeni [tena] - basi bishara njema kwa Wageni [Ghurabd']." 590 


588 Na hii ni Nukta ya kutafakari. Kwa kuwa Allaah mwenyewe amempa Mwanadamu makemeo 
(maonyo) mbalimbali ya Moto wa Jahannam kwa wale wafanyao Mudhaharah. Hivyo makemeo ya 
nani yanapaswa kusikilizwa - ya Allaah au Tawaghit? 


__ 0 £ f 


"Hakika huyo ni shaytwaan anawakhofisha Awliya' wake (marafiki wandani yaani Mushrikm). 
Basi msiwakhofu, na nikhofuni Mimi (Pekee) mkiwa ni Waumini." [Al 'Imran : 175] 


Inaendelea mbele kuhusu ni akina nani ambao hakika wanaenenda juu ya Tawhld... 

ACvjA * 4-Ul LSjjSzj "Na Allaah Anakutahadharisheni na Nafsi yake." [A1'Imran : 28] 

589 Pia rejea mwishoni mwa Sharh ya Shaykh Al-Kuhudhayr ya "Kashf Ash-Shubuhat", iitwayo 
"At-Tawdhih Wat-Tatimmat" - kwani ndani yake ameielezea mada hii ya Ikrah, na Tafasil, kwa kina. 

590 Imesimuliwa na Ahmad (2/389), Al-Khatib Al-Baghdadi (11/307). Tanbihi ya Mhariri: Pia 
imesimuHwa na At-Tirmidhi na Ibn Majah, zote zikiwa na Lafdh ifananayo. Baadhi yake kutoka kwa 
'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al-'As, na zingine kutoka kwa Anas Ibn Malik, zingine kutoka kwa Sa'd Ibn 
Abi Waqqas, kadhalika kutoka kwa ma-Swahabah wengine. 


Page I 235 



Na hakika umekuwa ni kitu Kigeni (kipya). Na kwamba 
aliyemgeni kuliko Uislam, ni mtu ambaye anaufuata Uislam 
kiukweli-kweli 591 . Na Tawflq inatoka kwa Allaah." 

Mwisho wa Maneno ya Imam Hamad Ibn 'Atlq 
(RahimahuLlaah) , 592 

Hivyo natumaini kwamba haya yanatosha kufungua macho 
ya wale ambao walifumbwa na uzushi wa 'Ubaykan. 

Na kuhusiana na madai kuwa "Kuwasaidia Makuffar dhidi 
ya Waislam siyo Kufr, labda ifanywe kwa kuipenda kufr, au 
chuki dhidi ya Uislam - hapo tu ndio itakuwa Riddah. Lakini 
ikiwa imefanywa kwa ajili ya manufaa ya Kidunia, au Khazvf, 
basi haitakuwa ni Riddah." 

Kisha tulia na fikiria: "Kuipenda" Knfr na Makujfdr, au 
Kuuchukia Uislam na Waislam, au kutamani kuona Waislam 
wameshindwa - kila moja kati ya haya ni Riddah kwa dhati 
yake lenyewe (Bi dhdtihi). Aina hii ya Riddah haihitaji mtu 
kunyanyua kidole chake dhidi ya Waislam. Mtu huyo ni Kdfir 
Murtadd. kabla hajafanya kitendo chochote, au kutamka neno 
lolote. 


591 Ibn Rajab (RahimahuLlaah) anasimulia kutoka kwa Salaf kwamba walikuwa 
wakisema, "Hakuna kilichokigeni kuliko Sunnah - na mgeni zaidi ya hiyo Sunnah ni 
yule mwenye kuifuata (sunnah hiyo) kisawa-sawa." Rejea katika kitabu chake 
"Kashf Al-Kurbah Fi Wasf Hal Ahl Al-Ghurbah" (28 -29). Na zama hizi twaweza kusema 
kuwa kitu kilicho kigeni zaidi ni Millat Ibrahlm - na mgeni zaidi ni Hanlf. 

592 Hii ilikuwa ni Sura nzima iliyochukuliwa kutoka katika "Sabll An-Najah". Na katika 
Kitabu "Millat Ibrahlm" (177) cha Shaykh Al-Maqdisl (FakaLlaahu Asrahu), anasema 
"Fahamu kwa yakini kuwa hakika ingekuwa kutokana na maneno yetu, na si kutokana 
na ma-Imam Wakubwa - pangesemwa (na Qusuriyyah) "Khawarij" na "Takflr"! 
Japokuwa iko wazi juu ya hili." 


Page I 236 



Ikiwa Mtu atapigana vita dhidi ya Makuffar, na akawasaidia 
Waislam kwa kila njia - ilihali wakati huo huo anapenda laifr, 
au anachukia Uislam - basi yeye bado ni Kdfirl 593 

Na hakuna Muislam yeyote atapingana na Ukweli huu. 
Hivyo baada ya kubainishwa hili, basi hapa kuna swali gumu 
kwa Murji'ah: "Basi, Je? Mnaamini kwamba kitendo ('Aml) cha 
Mudhaharah (Kitenguzi cha nane cha Uislam) chenyewe kwa dhati 
yake si kufrll" 

Jibu liko wazi - hawaoni kwamba Mudhaltarah wenyewe tu ni 
Kitenguzi, labda ihusishwe na mambo mengine ya ndani ya 
moyo yasiyoonekana, kama vile Kuipenda Kufr, Kuuchukia 
Uislam, Istihlal, n.k. Na dhahiri kabisa kwamba hii inapingana 
moja kwa moja na Salaf. Na sababu pekee ambayo Murji'ah 
wanaonyesha hizi shart za kifalsafa, ni kuwaridhisha tu 
Taivdghit. Na haya matamanio yao si kitu kilichojificha - 
kinadhihirika wazi kabisa. 

Labda tumnukulu hapa Shaykh Salih Al-Fawzan alipoulizwa, 
"Ni kwa lipi mtu aweza kufanya Kufr kubwa ( Kufr akbar) na 
Riddah ? Je ni mahususi tu katika ‘Ayidah (imani kama vile 
mapenzi na chuki), Ukanusho, na Kufr - au ni pana zaidi ya 
hivi?" 


593 Vilevile , mtu akifanya Istihlal kinyume na Shari'ah ya Allaah, basi 
anakuwa Kafir - hata kama akihukumu kwa Shari'ah tu. Hivyo kwa rai ya 
Murji'ah, hakuna katika Vitenguzi Kumi jambo ambalo ni Kufr na Riddah 
kwa dhati yake lenyewe - labda liafikiane na yaliyo moyoni - ambayo ndiyo 
msingi hasa wa Irja' - kinyume kabisa na Ahl As-Sunnah. 


Page I 237 



Hivyo alijibu, " Kufr na Riddah zaweza kutokea pindi mtu 
anapofanya kosa lolote lenye kutengua katika vitenguzi vya 
Uislam, ambavyo vinafahamika kwa watu wa 'Ilm. Kwa hiyo 
yeyote atakayefanya chochote katika hivyo (vitenguzi), ilihah 
hayuko katika hali ya Ujinga ambao ni wenye kusamehewa 
(kupewa udhr) - kwa hakika anakuwa Murtadd, Kdfir. Na ni 
wajibu kwamba tuhukumu kwa mujibu wa Muonekano wa 
nje ( Dhdhir ) katika kauli zake na vitendo vyake. Lakini 
kuhusu mambo ya Moyo (kama vile Mapenzi, chuki na 
Istihldl) - basi hakuna ajuaye haya isipokuwa Allaah (Ta'ala) 
Pekee. 

Basi yeyote atakayetamka Kufr, au akafanya kitendo cha Kufr 
- tunaamua kuhusu suala lake kwa mujibu wa maneno yake, 
na kwa mujibu wa chochote kinachohusishwa na kauli zake 
au vitendo vyake. Kwa hiyo ikiwa aliyoyasema au kuyafanya 
ni katika vitendo vya Riddah - labda awe alikuwa ni Mukrah 
au Mjinga kwa aina ya Ujinga wenye kusameheka - basi ni 
Murtadd. Na hii ni kuhusiana na mambo ya 'Acjldah 594 ambayo 
yako wazi katika Kitdb na Sunnah, kama vile Shirk Kubwa na 
Kufr Kubwa. Lakini kwa mambo ambayo ni magumu na ya 
kutatiza, basi kwa hakika kuna haja ya kusimamishiwa Hoja 
(Iqdmdt Al-Hujjah) katika hali ambayo ataweza Kutambua/ 
kufahamu." 595 

Na pia Shaykh alisema, "Na kuna watu wanaosema, 
"Haijalishi watasema au kusema nini, haivatakiwi kuhukumiwa 
kuiva Mushrikin au Makuffdr mpaka yaliyo katika vifua vyao 
yafahamike." 


594 Kumbuka kuwa 'Aqidah inahusisha Iman, Kauli (maneno) ya Ulimi, na Vitendo vya 
Viungo. 

595 Rejea katika kitabu cha Shaykh "Masa'il Fi Al-Iman", hili lilikuwa ni suala la kwanza 
kwenye kitabu. 


Page I 238 



Yd SitbhdnaLlaali! Ewe Allaah! Utakasifu ni wako! Je, ni sisi 
tunaojua yaliyomo katika nyoyo zao, au ni Allaah?" 596 

Na kauli yake, "Hivyo kwa ufupi, Wale wanaofanya kufr 
hawazidi hali nne: 

a) Anaamini katika Moyo wake anayoyasema: Hakuna 
shaka juu ya Kufr yake (Ukafiri/Riddah) 

b) Haamini katika Moyo wake anachokisema, Lakini 
hakulazimishwa kusema hayo. Lakini alisema hayo kwa 
sababu ya tamaa ya Maisha ya Dunia, au kuwafurahisha watu 
na kupatana/kuridhiana nao. Kwa hiyo, hakika mtu huyu ni 
Kdfir kwa mujibu wa Ayah ya Qur-an "Hivyo kwa sababu wao 
wamestahabu uhai wa dunia kuliko wa Aakhirah." Na 
ndivyo ilivyo hukmu ya mtu mwenye kufanya Kufr au Shirk , 
ili awe katika Radhi /apatane na watu - hata kama hapendi 
Kufr wala Shirk na wala haamini katika hayo; lakini anafanya 
hivyo kwa ajili ya mapenzi ya nchi yake, mali, au jamaa. 

c) Anatamka maneno ya Kufr kwa mzaha, kwa 
kujifurahisha - kama ilivyoonekana katika Makundi 
yaliyotajwa kabla 597 . 

d) Anasema (au kutenda) kufr kwa sababu alikirihishwa, 
siyo kwa mapenzi yake, hali ya kuwa moyo wake 
umetulia katika Iman na Tawhld. Basi huyu ndiye 
atakayesamehewa, kwa sababu alikirihishwa ( Ikrdh ). 

Katika hali tatu za mwanzo, mtu anakuwa Kdfir, kama ilivyo wazi 
katika Ayah. Na hii inakanusha wale wanaosema kuwa hakuna 
mwenye kukufurishwa, hata kama akiongea kufr au akifanya 
vitendo vya Kufr, mpaka yajulikane yaliyo katika moyo wake. Na hii 
kauli mbaya inayokinzana na Qur-an na Sunnah. Badala yake kauli 
hii ni ya Murji'ah Mubtadi '," 598 


596 Rejea katika Sharh ya Shaykh ya "Kashf Ash-Shubuhat". 

597 Tazama Tafsir ya Ayah katika At-Tawbah : 65 - 66 

598 Rejea katika "Sharh Kashf Ash-Shubuhat" (163 -164) 


Page I 239 



Na Slmykh Sulayman Ibn 'Abdillah (RahimahuLlaah) aliulizwa 
kuhusu mtu ambaye anadhihirisha alama za Nifdy - Je, yeye aweza 
kuitwa "Munafiq"l Hivyo Shaykh alijibu, "Mtu anayeonyesha alama 
zinazodhihirisha Nifaq - kama vile kukimbia vita na kuwatelekeza 
Waislam wanapokutana na Maadui, na kama wale wasemao "Lau 
tungelijua kuwa kuna kupigana bila shaka tungelikufuateni." 599 , 
na anataka ulinzi kwa Mushrikin pindi wakimvamia, na wakati 
mwingine anawatukuza/anawasifu Mushrikin, na anaungana nao 
dhidi ya Waislam, na vitu kama hivyo ambavyo Allaah Amevitaja 
kuwa ni alama za Nifaq, na Sifa za Munafiqxm; basi kwa hali hii ni 
sawa kumpa yeye sifa ya Nifdq, na kumwita yeye Mundfiq. " 600 

Na watu hawa wa Irjd' na Tajahhum wamedai kuwa kuungana na 
Makuffdr dhidi ya Waislam siyo Kufr labda mwenye kuungana nao 
"aipende Kufr" au "auchukie Uislam"; na dhehebu hili linadai kuwa 
kama anaupenda Uislam na anachukia Kufr, basi yeye bado ni 
Muislam. 

Na shaykh Naswir Al-Fahd (FakaLlaahu Asrahu) amesema 
kuhusiana na watu hawa, "Wameuegemeza Msingi wao kuhusiana 
na Mudhdharah juu ya msingi wa Jahm Ibn Safwan katika Irjd' - kwa 
maana kuwa Vitenguzi vya vitendo na kauli, wanavihusisha na 
mambo ya moyo. Kwa hiyo wanamchukulia mwenye kuungana na 
kuwasaidia Makuffdr dhidi ya Waislam hakufuru, mpaka adhihirishe 
kuwa anaridhika na dini ya Ukafiri. Hivyo rai yao hii inamaanisha 
kuwa kama mtu atajinasibisha na Uislam, lakini akaliongoza Jeshi la 
Wavamizi dhidi ya Waislam, kiongozi huyo hawi Kafir (kulingana 
na rai yao potofu)." 601 


599 Al 'Imran : 167 

600 "Ad-Durar As-Saniyyah" (7/79 - 80) 

601 Rejea katika "Waqafat Ma'a Al-Waqafat" cha Shaykh Naswir Al-Fahd. Shaykh pia anatoa mfano 
mzuri kuhusu Qusuriyyah. Anaonesha kwamba kama ambavyo Quburiyyah hawakufurishi kwa 
Kuwaomba Watu wema Waliokufa, labda muombaji awe anaamini ndani ya moyo wake kwamba 
Mwema huyo anaweza kimufaisha ama kudhuru; Hivyo hivyo Qusuriyyah hawakufurishi kwa 
Mudhaharah, labda Mshirika awe anapenda Kufr ndani ya moyo wake au anauchukia Uislam. Wote 
ni Murji'ah, ambao wanarejelea vitendo vyenye kutengua Uislam katika mambo ya ghayb ya Moyo. 


Page I 240 



Na kisha Shaykh Naswir Al-Fahd (FakaLlaahu Asrahu) 
anasema kitu ambacho kinafichua kabisa udanganyifu wa 
Wafuasi wa Irja' na Tajahhum. Basi hebu fikiria hili kwa 
karibu... 

Ikiwa Mudhaharah ni Kitenguzi, lakini si chenyewe kwa dhati 
yake ( Bi dhatih), na ikiwa inakuwa Riddah pale kinapo- 
ambatanishwa na "Chuki dhidi ya Uislam" na "Kuipenda 
Kufr".... Basi inawezekana kusema kwamba kila kitendo 
(au kauli) ni kitenguzi cha Uislam na ni Riddah! Kwa 
sababu ikiwa mtu atakuna kichwa chake, ilihali moyoni 
mwake anapenda kufr - basi anakuwa Kdfirl Na si tu hili, Rai 
hii inajumuisha Wdjibdt (vitendo vya Faradhi), kama vile 
Sivalah, na Zakah, n.k. Hivyo mtu akiswali, ilihali anauchukia 
Uislam - basi Swalah yake ni Kitenguzi cha Uislam, na 
amekuwa Kdfir kwa kuswalil - Na hivyo, pia inaruhusiwa, 
kulingana na maana ya mtazamo wao, kwamba Ribd iko 
miongoni mwa vitenguzi - kama umeelewa mifano hiyo hapo 
juu. Ndugu zangu katika Tawhid\ Huu ndio uhalisia wa 
Murji'ah - Basi Mcheni Allaah! 602 

Basi hebu tusome yale ambayo Salaf wameyasema, kwamba 
Muislam anaritadd au la, pindi anaposhirikiana/ 
anapoungana na Mushrikin dhidi ya Waislam ilihali 
"anaupenda Uislam" na "Kuichukia Kufr" ndani ya "Moyo" 
wake. 


602 Ewe Ndugu! Kama haujafahamu hili - basi soma tena jambo hili polepole (kwa 
kuzingatia) - kwa sababu utakapoelewa hili, utatambua uovu mkubwa wa Murji'ah wa 
Ki-Jahmi. Kwa Mfano, vitendo vingine ambavyo ni vitenguzi vya Uislam, kama vile 
Kuchinja kwa ajili ya Asiyekuwa Allaah. Wachukue Quburiyyah, watakwambia kuwa 
kama ikifanywa kwa kukusudia Kufr, basi ni Kufr; Lakini kama haijafanywa kwa 
kukusudia Kufr, basi siyo Kufr. Lakini kwa Mujib wa Ahl As-Sunnah, vitendo vyote, 
Mudhaharat Al-Kuffar na Dhabh Li GhayriLlah ni Vitenguzi vya Uislam - bila 
kuzingatia hali ya Moyo. 


Page I 241 



Hivyo Shaykli Sulayman Ibn 'Abdillah (RahimahuLlaah) 
amesema, "Tambua, Allaah Akurahamu, kwamba: Mtu 
akionesha Muwafacjah 603 na Mushrikln kuhusu Dln 604 yao, pasi 
na Khawf kutoka kwao 605 , Mudarah 606 kwao wao, au 
Muddhanah 607 ilikuondoa uovu wao: Basi hakika, yeye ni Kdfir 
kama wao, hata kama anaidharau Dini yao na kuwachukia 
wao, na anaupenda Uislarn na Waislam ." 608 


Imdm Hamad Ibn 'Atlq (RahimahuLlaah) amesema, 
"Hakika, kuwasaidia Mushrikm dhidi ya Waislam 
(Mudhdharah ), na Kuwasimulia wao mipango ya siri ya 
Waislam, au kuwatetea wao kwa Maneno, au kuridhishwa na 
wayafanyayo ( Shirk ) - kila kimojawapo katika hivi ni 
Kitenguzi; Hivyo yeyote atakayefanya katika lolote kati ya 
haya - pasi na kukirihishwa ( Ikrah) - basi yeye ni Murtadd 
hata kama anawachukia Makuffdr, na anawapenda 
Waislam." 609 


603 Muwafaqah : Kuafikiana (kupatana), Kukubaliana, Kuridhiana. 

604 Katika muktadha huu Din inamaanisha "Njia ya Maisha" au Hawa' 
(Matamanio); na Imam Hamad Ibn 'Atiq An-Najdi (RahimahuLlaah) katika 
kitabu chake "Sabil An-Najati Wal-Fikak" amebainisha hili kwa dalili nyingi. 

605 Khawf : Khofu, Uoga. 

606 Mudarah : Usuhuba, Urafiki, Upole (Huruma). 

607 Mudahanah : Kuridhiana , Kubembeleza, Kujipendekeza , Nifaq, 
Udanganyifu (Uongo). 

608 Rejea mwanzo wa "Ad-Dala'il". 

609 "Ad-Difa' 'An Ahl As-Sunnah Wal-Ittba'" (31) 


Page I 242 





Na pia soma kwa makini kabisa maneno ya Imdm 
yaliyotangulia, "Kisha (Allaah Ta'ala) Amesema 
kuwa sababu ya kufr na Adhabu hii ya Milele - 
siyo kwa sababu waliiamini Shirk; wala si 
kwasababu ya Kutoifahamu Tawhid; wala kwa 
sababu ya Kuichukia Dini; wala kwa sababu ya 
Kuipenda kwao Kufr - Lakini ni kwa sababu tu ya 
thamani ndogo katika thamani ndogo za Dunia 
(Maisha ya Dunia), aliyoipendelea kuliko Din na 
Radhi za Rabb wa Walimwengu. 


Hivyo Allaah anesema, 

Jp bjaJi t\d-\ t Aui 

jij&\ fjU°l f a!]\ 


"Hivyo kwa sababu wao wamestahabu uhai wa 
dunia kuliko wa Aakhirah; na kwamba Allaah 
Haongoi watu makafiri . 610 " 611 


Hivyo hizi zinatosha kuwa Dalili kwa yeyote 
ambaye Allaah Anataka Kumuongoza katika 
Tawhid na Hanifiyyah. 


610 An-Nahl: 107 -109 

611 Rejea katika "Ad-Dala'il", katika Dalili ya Kumi na Nne. 


Page I 243 



2) UZUSHI WA 'UBAYKAN NA KUITUSI 
HADITHI YA HATIB 612 

Hivyo 'Ubaykan ameiwasilisha hadithi ya Hatib Ibn Abi 
Balta'ah (RadhiyaLlaahu 'Anhu). Anadai kuwa hadithi hii ni 
"Uthibitisho" kwamba Mudhdhamh si kufr kwa dhati yake. 
Hebu tuinukulu hadithi yote ili tuweze kuona inajumisha 
nini. Na kama ilivyo siku zote, Ayah yoyote au Hadithi 
ambayo Ahl Al-Bid'ah huitumia kuunga mkono hoja zao - 
ukweli ni kuwa Ayah na hadithi haiko upande wao, badala 
yake iko dhidi yao! 

Kabla hatujaitaja hadithi yenyewe yote, ngoja tuhudhurishe 
kitu ambacho 'Ubaykan na Murji'ah hawapendi Waislam 
wakijue - na kwamba ni maudhui ya Barua yenyewe - kwa 
sababu itakanusha hoja yao 613 - na ni kama ifuatavyo: 


612 Yatakikana hapa izingatiwe kuwa kuna Rai mbili kwa mujibu wa Ahl As-Sunnah 
kuhusiana na kitendo cha Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu). Rai ya kwanza ni kuwa kitendo chake 
hakikuwa ni Kufr, na hii ndiyo rai iliyotiliwa nguvu katika kitabu hiki. Rai nyingine ni kuwa 
kitendo chake kilikuwa ni Kufr, lakini hakukufuru kutokana na udhr wa Ta'wil. Hii ndiyo rai 
iliyoshikihwa na Shaykh Abu Basir At-Tartusi, katika kitabu chake "Qawa'id Fit-Takflr", 
Shaykh 'Abdul-Qadir Ibn 'Abdil-'AzIz (FakaLlaahu Asrahu) katika kitabu chake "Al-Jami' Fl 
Talab Al-'Ilm Ash-Sharlf", pamoja na rai ya Al-Hafidh Sulayman Ibn Naswir Al-'Ulwan 
(FakaLlaahu Asrahu). Pia ilikuwa ni rai ya Ibn Hajar Al-Asqalanl (RahimahuLlaah), katika 
"Fat-h Al-B ari". Kwa maelezo ya kina kuhusu Rai hii, tazama katika kiambatanishi cha "Millat 
Ibrahlm", kutoka katika At-Tibyan Publications. Kwa hiyo suala ni kuwa hakuna Ahl 
As-Sunnah yeyote aliyewahi kutumia tukio hili kuonyesha kwamba Mudhaharah ulikuwa 
unaruhusiwa au si Kufr. 

613 Kwa sababu Murji'ah wanataka kudai kuwa hakika Hatib alifanya Mudhaharah; na kama 
wanadai hivi, basi pia wanaweza kudai kuwa sababu iliyofanya Hatib asi ritadd ni kuwa 
"Hakupenda Kufr". Na huu ni Msingi wa Hoja yao. Lakini ukweli ni kuwa hakufanya 
Mudhaharah, wala hakuwahi kukusudia kufanya - lakini badala yake kwa dhahiri ilionekana 
kuwa ni Mudhaharah na ma-Swahabah kwa makosa walifikiri kwamba hakika alishirikiana na 
Makuffar - kama utakavyoona. 


Page I 244 



"Enyi watu wa Quraysh! Hakika, Mtume wa Allaah 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amekujieni na Jeshi (Jin/sli) 
kubwa kama Anga (yaani jeshi ni kubwa kama anga 
lilivyoenea), na linasonga mbele (kwa haraka) kama mto 
uliofurika. Na naapa Wallaahi! Hata kama angekujieni yeye 
tu peke yake - mikono mitupu, Allaah atamjaalia yeye 
awavamieni nyinyi na kumtimizia ahadi yake. Basi jitazameni 
wenyewe na (na itazameni Haqq). Na amani (iko juu ya 
wenye kuifuata Haqq)." 614 Ibn Hajar, baadae anasema, "Hatib 
alisamehewa kwa sababu (aliandika) haya akidhani kwamba 
hakutakuwepo madhara katika hili." 615 

Kwa hiyo baada ya kuwa umeshaisoma barua hii, hebu 
tutazame tukio lake, kama ilivyosimuliwa kutoka kwa 'All 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu), 

"Mjumbe wa Allaah alinituma mimi, Az-Zubayr na 
Al-Miqdad akisema, "Nendeni mpaka mtakapofika Rawdhat- 
Khdkh ambako kuna mwanamke amebeba Barua, na Mnyang'anyeni 
(ichukueni barua hiyo)." 

Basi tukaendelea na safari yetu, tukikimbia na farasi wetu 
mpaka tulipofika Rawdhah, na hapo tulimkuta mwanamke 
huyo, na tukamwambia, "Toa barua." 

Akasema yule mwanamke: "Sina barua." 

Tukamwambia, "Toa barua, la si hivyo tutakuvua nguo." 


614 Barua hii imenukuliwa na Amir wa Muhaddithin, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-'Asqalani 
(RahimahuLlaah) katika "Fat-h Al-Bari" (7/520). 

615 "Fat-h Al-Bari" (8/634). Hivyo Hatib aliandika barua hii akidhani kwamba haitawadhuru 
Waislam kwa namna yoyote ile. Lakini kama utakavyoona, Murji'ah (kwa kuwa hoja yao siku 
zote huwa ni "Kilicho katika nyoyo") wanadai kuwa Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alifahamu 
kuwa itawadhuru Waislam, na bado aliituma barua. Hakika hii ni Kashfa dhidi ya 
ma-Swahabah. 


Page I 245 



Basi akaitoa katika nywele zake alizosuka, na tukaipeleka kwa 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam). 

Barua ilikuwa imeandikwa kutoka kwa Hatib Ibn Abi Balta'ah 
kwenda kwa baadhi ya watu miongoni mwa Mushrikin huko 
Makkah, akiwaambia kile ambacho Mtume amekusudia kukifanya. 
Mtume akasema, "Ewe Hdtib\ Ni nini hii?" 

Hdtib akajibu, "Ewe Mjumbe wa Allaah! Usinihukumu haraka. 
Sikuwa mtu mwenye mahusiano na ma-Quraysh lakini nilikuwa 
rafiki (mshirika) yao wa nje na sina udugu nao wa Damu, na 
Muhdjirin wote waliokuwa pamoja na wewe, wana ndugu zao 
(huko Makkah) wanaoweza kuokoa Mali zao na Familia zao. Kwa 
hiyo nilitaka kuwapendelea ili waniokolee jamaa zangu kwani sina 
udugu nao wa damu. Sikufanya hivi kama Kufr, wala kuritadd katika 
Din yangu, wala kwa (kufurahishwa) kuridhika na Kufr baada ya 
Uislam." [Na katika Usimulizi mwingine kuna nyopngeza: Hakika 
sikumkhini (sikumsaliti) Mjumbe (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) 616 , wala kwa sababu ya Nifaq - kwani hakika nilifahamu 
kuwa Allaah atampa Ushindi na Fat-h Mjumbe wake (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), na kwamba atatimiza Nuru yake. 617 ] 618 


616 Ole wao Murji'ah! Wanadai kuwa Swahabah huyu mtukufu alimsaliti Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam)! Hakika, hawa Murji'ah wanasifa ya kila kundi potofu, 
Hkiwemo Shi'ah wanaowatuhumu ma-Swahabah kwamba walimsaliti Mtume. Aibu yao 
Murji'ah! Wanadai kuwa alifahamu kuwa itawadhuru Waislam! Dkt. Hatim Ibn 'Arif, Qusuri 
anayefahamika sana anadai katika kitabu chake, "Alichokifanya Hatib zama hizi kinajulikana 
kama Khiyanat Al-'Udhma (hiyana kubwa)" - Ingawa mpiganaji huyu mtukufu wa Badr 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu) alidai, "Hakika sikumsaliti Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam)".Tena, hawa Murji'ah si kitu ila ni Shi'ah, wakimzushia mambo maovu Swahabah 
Mtukufu, Allaah awarahamu wote na awaepushe na ndimi chafu za Murji'ah na Shi'ah wa 
zama hizi. 

617 Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi (FakaLlaahu Asrahu) anaelezea hili katika kitabu 
chake "Ash-Shihab Al-Thaqib" kuwa "Kauli hizi zinamaanisha kuwa hakukusudia kuwasaidia 
Mushrikin dhidi ya Waislam". 

618 Imesimuliwa na Ahmad na Abu Ya'la. 


Page I 246 



Mtume akasema (SwalaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), "(Hatib) 

Amewaambia ukweli." 

'Umar akasema, "Ewe Mtume wa Allaah! Niruhusu nikikate kichwa 
cha Munafiq huyu!" [na katika Usimulizi mwingine: Ewe Mtume wa 
Allaah! Amemsaliti Allaah, na Mtume wake, na Waumini!", 
"Ameritadd!", "Ni MundficjV', "Amekukhalifu (wewe), na 
amewasaidia Maadui wako dhidi yako!"] 619 

Mtume akasema, "(Hatib) Ameshiriki (vita vya) Badr; na nini 
kitakujulisheni, pengine Allaah aliwaangalia waliopigana Badr na akasema: 
"Enyi watu wa Badr (Wapiganaji wa Kiislam wa Badr): Fanyeni Mtakalo, 
kwani Nimesliawasamehe." ... Mwisho wa Hadithi. 620 

Kwanza Kabisa - Yatakikana kuwekwa wazi kuwa hawa Murji'ah, 
na Mubtadi'un wengine, siku zote huzichunguza Ayah (Hadithi) 
Muhkam (zilizo za wazi, zenye kufahamika) na kuzielezea kwa Ayah 
(Hadithi) Mutashdbih (kubabaisha, zisizofahamika moja kwa moja); 
Lakini Ahl As-Sunnah, siku zote huelezea Ayah (Hadithi) Mutashdbih 
kwa kutumia Ayah (Hadithi) Muhkam. Na uthibitisho mdogo tu 
kwamba hadithi hii ni Mutashabih ni ukweli kwamba 
hadithi hii imetumiwa na baadhi ya Salaf kutolea dalili hukmu 
mbili zenye kugongana - Ibn Al-Qayyim (RahimahuLlaah) 


619 'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alimhukumu Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) kulingana na 
dhahiri ya vitendo vyake na muonekano wa vitendo vyake (kutuma barua kwa Mushrikin). 
Lakini 'Umar hakujua uhalisia wa vitendo vya Hatib. Lakini Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) aliisoma barua yenyewe, na pia kupia Wahyi, alifahamishwa kuhusu niyyah na 
uhalisia wa vitendo vya Hatib. Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alijulishwa kuwa 
Hatib hakukusudia kuwasaidia Mushrikin hata kidogo - kama utakavyoona... Lakini 'Umar 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu) alihukumu kwa mujibu wa muonekano dhahiri - na hii ni Kanuni ya 
Msingi kuhusiana na Vitenguzi vya Uislam - kama ilivyotajwa na Al-Fawzan na Imam 
Sulayman (RahimahuLlaah). Na kwa kuwa hakuna Mtume aliyemiongoni mwetu hivi sasa, 
hakuna anayepokea Wahyi kutoka kwa Allaah kuhusiana na mambo yaliyo ndani ya Moyo - 
kwa hiyo hairuhusiwi kuhukumu kitu kingine kinyume na dhahiri ya vitendo. 

620 Imesimuliwa na Al-Bukharl (3007, 4272,4890, 6249), Muslim (4550), Abu Dawud (3279), 
At-Tirmidhl (3305), Ahmad (3/350), Abu Ya'la (4/182), Ibn Hibban katika "Sahlh" yake 
(11/121), Al-Bazzar (1/308), Na Al-Hakim kaitika "Al-Mustadrak" (4/87). 


Page I 247 



ameisimulia kuhusiana na Kumuua Jasus wa Kiislam, baadhi ya ma- 
'Ulama wanaona kuwa anatakiwa kuuawa, ili hali wengine wanaona 
kuwa hatakiwi kuuliwa na , "Makundi yote yanatumia hadithi ya 
Hatib kuunga mkono dalili zao." 621 

Kwa hiyo Wapotevu hawa hutumia hadithi hii Mutashdbih, 
kukanusha maana zilizo wazi za Ayah, Hadithi na Ijmd' zilizo wazi - 
ambazo zimetajwa na Wanazuoni kuhusu ukweli kwamba Msliirika 
(mwenye kuungana nao) ni Kdfir na ni Murtadd. Na ma-'Ulamd 
waliosimulia Ijmd' mbalimbali - Je wao hawaijui hadithi ya Hatib, 
ijapokuwa hii ni hadithi maarufu sana? 

Pili - Hapana shaka kuwa kuna umuhimu wa kufahamu Hdtib 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu) alikuwa ni nani, na alikuwa ni mtu wa 
namna gani 622 . 

Alikuwa ni miongoni mwa ma-szvahabah bora (RadhiyaLlaahu 
'Anhum) - katika mabingwa, pamoja na Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), waliopigana na kuwafyeka Mushrikin siku 
ya vita kubwa ya Badr - ambayo ilikuwa ni vita kubwa ya 
kwanza katika Uislam - na imeitwa katika Qur-dn, 

^ & 

"Siku yaliyokutana makundi mawili (vita vya Badr)." 623 


621 Rejea katika Zad Al-Ma'ad (3/422). Na kwa sababu tu hadithi hii imetumika, haimaanishi kwamba 
Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alikuwa ni Jasusi. Lakini badala yake dhahiri ya kitendo chake 
ilionekana kuwa ni Jasusi - na ndiyo maana 'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alitaka kumuua. Lakini 
ukweli wa Barua pamoja na niyyah ya Hatib (Aliyojulishwa kwayo Mtume kupitia njia ya Wahyi), 
inathibitisha kuwa hakuwa ni Jasusi, wala mwenye kushirikiana nao... 

622 Hatib Ibn Abi Balta'ah (RadhiyaLlaahu 'Anhu). Alifariki mwaka 30 huko Madinah, akiwa na Umri 
wa miaka 65. Khalifah 'Uthman Ibn 'Affan aliongoza Swalah yake ya Janazah. Rejea katika "Al- 
'lsti'ab" cha Ibn 'Abdil-Barr (1/348), na "Al-Isabah" cha Ibn Hajar (1/300) kwa maelezo zaidi. 

623 Rejea Ayah, 




"...Siku ya upambanuzi (baina ya Tawhid na Shirk); siku yaliyokutana makundi mawili (hapo 
Badr)..." [Al-Anfal: 41]. 


Page I 248 



Baina ya Wafuasi (washirika/ marafiki) wa Allaah na Wafuasi 
wa Tazvaghlt. 


Pia alikuwepo siku ya Hudayhiyyah. 

Hapana shaka alikuwa miongoni mwa wale waliotajwa 
katika Ayah, 


_)Li5sJl sJwLii! a kw» JJlj <dJl (J 




X%£- 






"Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) ni Rasuli wa 
Allaah. Na wale walio pamoja naye ni wakali zaidi dhidi ya 
makafiri', wanahurumiana baina yao." 624 


Pia ni mmoja wa wale waliotajwa katika Ayah, 


aJj4jj 4JUI AS- I ^jjJlj ‘dJL L5jj 

j' j' j*-*«-LJl j! IjilS"jJj 

jli'^l (j jLJjl 


"Hutokuta watu wanaomuamini Allaah na Siku ya Mwisho kuwa 
wanafanya urafiki na kuwapenda wanaompinga Allaah na Rasuli 
Wake, japo wakiwa ni baba zao, au watoto wao, au ndugu zao, au 
jamaa zao. Hao (Allaah) Amewaandikia katika nyoyo zao 
iymaan..." 625 


Kwamba uhalisia wa kitendo chake hakikua Mudhaharah, lakini 
ni aina ndogo ya Muwdlah ambayo ni dhambi. Lakini dhahiri 626 


624 A1 Fat-h : 29 

625 Al-Mujadilah: 22 

626 Kwa kuwa kwa nje ni wazi kwamba "Hatib aliwaandikia barua Mushrikin na akawajulisha kuwa 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) yuwaja na Jeshi" - inaonekana kwamba amewasaliti 
Waislam na amewasaidia Mushrikin - na siku zote hukmu ya Riddah katika hali hiyo ni sawa. Lakini 
kama ulivyoona, uhakika wa barua ya Hatib haikuwa ni Mudhaharah, ni aina ndogo ya Muwalah. 


Page I 249 



ya kitendo chake ilionekana kwa maswahabah wengine kuwa 
ni Mudhaharah, ambayo ilijulikana kwa kila mmoja kuwa ni 
Riddah. Na ndiyo maana 'Umar Al-Faruk alimhukumu 
kulingana na dhahiri ya tukio (hali), na akasema, "Ewe Mtume 
wa Allaah! Niruhusu nikikate kichwa cha Munafiq huyu!" 

Hdtib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) pia alijua kuwa muonekano wa 
nje (dhahiri) wa kitendo chake ulionekana kuwa ni 
Mudhaharah, na kadhalika alifahamu kuwa uhalisia wa kitendo 
chake siyo Mudhdharah. Na ndiyo maana alisema, "Ewe 
Mjumbe wa Allaah! Usinihukumu haraka.... Sikufanya hivi 
kama Kufr, wala kuritadd katika Dtn yangu, wala kwa 
(kufurahishwa) kuridhika na Kufr baada ya Uislam." Kwa hiyo 
hili linathibitisha kuwa yeye mwenyewe alifahamu kuwa 
kitendo chake kitaonekana kama Mudhdharah. 

Hakuwa na niyyah ya kuwasaidia Mushriktn katika vita yao 
dhidi ya Waislam 627 ; na ndiyo maana aliiandika barua yake 
kwa watu wa kawaida. Lakini angekuwa kakusudia 
kuwasaidia Makuffar, basi angeandika na kuielekeza barua 
yake kwa Makamanda na machifu wa Quraysh. 


627 Ni muhimu sana ndugu wafahamu tofauti iliyopo baina ya kuwasaidia Makuffar dhidi ya 
Waislam kwa kukusudia, kwa kitendo au kauli ... Nakutamani Ushindi wa Makuffar dhidi ya 
Waislam. Yote hayo ni Riddah kwa dhati yake - bila kuwasaidia makuffar hata kwa sarafu 
moja. La mwanzo laweza kutokea hata kama mtu "anapenda" Uislam na "anawachukia" 
Makuffar, lakini la pili hutokea tu pale mtu anapopenda Kufr kuliko Uislam. Lakini mambo 
yote yanahusiana na Moyo; na hivyo haiwezekani kujua nini kipo katika Moyo, isipokuwa kwa 
Wahyi - kama ilivyotokea kwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alipothibitisha kuwa 
Hatib hayuko katika makosa yote mawili, aliposema "(Hatib) Amewaambia Ukweli". Na ni 
muhimu kutambua kuwa Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) hata hakuanguka katika makosa haya 
mawih. Hakukusudia kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam kwa kitendo au kauli yoyote - 
wala hakutamani Ushindi wa Makuffar juu ya Waislam - na hili liko wazi kabisa. 


Page I 250 



Allaah aliteremsha kwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
kuwa Hatib alikuwa mkweli Katika madai yake kwamba 
hakukusudia kuwasaidia Makuffar, na kwamba uhahsia wa kitendo 
chake hakikuwa Mudhdharah (Lakini ni aina ndogo ya Muwdldh). 
Ndipo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akasema, "(Hdtib) 
Amewaambia ukweli ." Na Haiwezekani kwa Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) kufahamu hili isipokuwa kwa njia ya Wahy. 

Na vipi idhaniwe kuwa Hatib, mmoja wa Wanajeshi wa Badr, 
na ambaye alikuwa tayari, pamoja na ma-s wahabah wengine, 
kupigana na Mushriktn ili kuiteka Makkah - vipi idhaniwe 
kuwa angewasaidia watu ambao yeye mwenyewe alikuwa 
anaenda kuwaua na kupigana dhidi yao hivi punde - Na tena 
awasaidie dhidi yake mwenyewe, Waislam, na Mtume wa 
Allaah?! 

Kwa hiyo baada ya haya kujibiwa, hebu tuangalie tena, yale 
ambayo watu wa Irjd' na Tajahhum wanataka kuitumia hadithi 
hii kwayo: Wanadai kuwa hadithi hii inathibitisha kwamba 
Mudhdharah (Kuungana na Makuffdr dhidi ya Waislam) siyo kufr 
kwa dhati yake. 

Na madai haya ya Uongo yanaweza kukanushwa kwa namna 
kadhaa, kama ilivyotajwa na Shaykh Naswir Al-Fahd (FakaLlaahu 
Asrahu): 

1) Hadithi hii ni moja ya dalili za wazi zaidi kwamba hakika 
Mwenye Kushirikiana nao ( Mudhahir ) ni Murtadd Kafir. Na hili 
linadhihirishwa kutokana na sababu tatu zifuatazo: 

Y a Kwanza: Kwamba 'Umar Al-Faruq alisema, "Ewe Mtume wa 
Allaah! Niruhusu nikikate kichwa cha Mundfiq huyu!" Hivyo jambo 
hili laonyesha kuwa imani ya ma-Swahabah watukufu, akiwemo na 
'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) - ilikuwa ni kwamba Wale 
wanaoshirikiana na Makuffar hakika ni Murtaddiin na Mundfiqun. Na 
'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alisema haya kutokana tu na dhahiri 
ya kitendo cha Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) [Ambacho kilionekana 


Page I 251 


kama Mudhaharah] - kwa kuwa binadamu hawezi kujua Ukweli wa 
ndani ya Moyo (Isipokuwa kupitia Wahy). 628 

Swali: Ikiwa Mudhdharah ilikuwa ni dhambi kubwa (na siyo Riddah) 
kama Kunywa pombe, Zinaa, n.k - Basi ni kwa nini Sivahabah alitaka 
Kumuua Hdtib (kwa sababu ya vitendo vyake vya dhahiri)? 

Jibu: Kwa sababu dhahiri ya Matendo ya Hatib yalionekana kama 
kwamba ameungana/ ameshirikiana na Makuffar - Na ma- 
Swahabah (RadhiyaLlaahu 'Anhum) walitofautisha kati ya 
"Kushirikiana/Kuungana" na "Madhambi Makubwa"; Maana yake 
walifahamu kuwa "Kushirikiana/Kuungana." ni Riddah. 629 


628 Na ndiyo maana pindi Murji'ah wanapoweka shart kuwa mpaka (labda) mshirika awe anapenda 
Kufr, au anauchukia Uislam - Shuyukh (hasa Al-Fawzan) wamesema kuhusu wao kuwa "Na bado 
kuna kimdi lingine wanaosema, "Haijalishi wanasema au kufanya nini, hawatakiwi kuhukumiwa 
kuwa ni Makuffar au Mushrikin, mpaka yajulikane yahyomo katika nafsi zao." 

Ya SubhanaLlah! Ewe Allaah! Umetakasika! Je sisi ndio ambao twafahamu yaliyomo ndani ya Nyoyo, 
au ni Allaah?" Hivyo Ya SubhanaLlah! Je, tutajuaje kama Mshirika "anapenda" Uislam?? Na ikiwa 
Murji'ah wanasema, "Muulizeni - na kama akisema anapenda Uislam na anachukia Kufr - basi lazima 
tukubali madai yake ya Ulimi (maneno yake). Na kwa mujibu wa shart hili, basi kila Murtadd 
watajiokoa wenyewe kwa kusema "Lakini nawapenda Waislam na nachukia Kufr"!! Na radd hii iko 
wazi kutokana na kauli ya 'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) utakayoiona, kuhusiana na alichokisema juu 
ya kuhukumu watu kutokana na dhahiri ya vitendo vyao, hata kama watadai kuwa Nafsi zao ziko juu 
ya Uislam. 

629 Na hii pia yaonyesha kuwa wakati 'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) aliposema "Niruhusu mimi 
nikikate kichwa cha Munafiq huyu!", Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakumkasirikia yeye 
na kumkemea, wala hakumuita yeye kuwa ni "Takfirl" wala "Kharijl" - kama Qusuriyyah wanavoita 
Muwahhidln zama hizi - Lakini tu Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alisema " (Hatib) 
Ameshiriki (vita vya) Badr; Na nini kitakujulisheni, pengine Allaah amewatazama wale walioshiriki 
Badr na Akasema, "Enyi watu wa Badr: Fanyeni mtakalo, kwani nimewasamehe." Ibn Al-Qayyim 
anasema kuhusu hili, akitaja faida (Fawa'id) zinazopatikana kutoka na hadithi hii, "Na pia (hadithi hii 
inathibitisha) kwamba pindi mtu anapomtuhumu mtu kwa Nifaq na Kufr kimakosa, kutokana na 
hasira na heshima kwa ajili ya Allaah , Mtume wake, na Dini yake - na si kwa ajili ya Hawa na tamaa 
zake - basi mtu huyo hajafanya Kufr yoyote, wala dhambi yoyote; Badala yake atalipwa thawabu kwa 
niyyah yake njema. Na hii ni kinyume na watu wa Matamanio (Ahl Al-Ahwa) na Bid'ah - kwa sababu 
humfanyia Takflr na Tabdl' (Kumuita mtu ni Mzushi) kwa sababu ya matamanio na hawa zao; Lakini 


Page I 252 



Ya Pili: Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakusema kuwa 
'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alikosea katika hukmu yake ya jumla 
kuhusu muonekano wa kitendo hicho ( Mudhaharah ) - Lakini kwa 
kuwa Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) hakufanya Mudhdharah, 
hakuhusishwa na hukmu hiyo. Na dalili ya kuwa Hatib hakufanya 
Mudhaharah iko katika kauli ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam), "(Hatib) Amewaambia ukweli. (Yaani hakushirikiana na 
Mushrikin)." Wala Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
hakumtuhumu 'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) kwamba amekuwa 
Takpr wala Khdrij [Kwa sababu 'Umar alikuwa sahihi katika hukmu 
yake juu ya mtu ambaye kiuhalisia amefanya Mudhaharah - lakini 
alikosea tu kufikiri kwamba Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alifanya 
Mudhaharah.] 630 

Ya Tatu: Kwamba Hatib mwenyewe (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alijua 
kuwa dhahiri ya kitendo chake ilionekana kama Mudhdharah. Na 
ndiyo maana alisema, "Ewe Mjumbe wa Allaah! Usinihukumu 
haraka... Sikufanya hivi kama Kufr, wala kuritadd katika Dini yangu, 
wala kwa (kufurahishwa) kuridhika na Kufr baada ya Uislam." Na 
pia alibainisha kwamba hakudhamiria kuwasaidia Makuffdr, 


watu hawa ndio wanaostahili kufanyiwa Takfir na Tabdl'." Rejea katika "Zad Al-Ma'ad" (3/372). Na 
kisha fananisha haya na wanachokifanya Murji'ah zama hizi - humwita kila Haruf anayemfanyia 
Takflr Tawaghlt kuwa ni "Khawarij. Na Imam Aba Batln (RahimahuLaah) anasema, "Hivyo mwenye 
kumuita mtu ni Kafir, au Fasiq, au Munafiq kimakosa, lakini kwa ajili ya heshima na hasira kwa ajili 
ya Allaah - inatarajiwa kuwa Allaah atamsamehe; kama ambavyo 'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) 
alivyosema kuhusu Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu), kwamba ni Munafiq; Na hii (Takflr kwa ajili ya 
heshima na hasira kwa ajili ya Allaah) ilifanywa na ma-Swahabah wengine pia, na hata wasio 
ma-Swahabah (Salaf wengi)... Na madai (kauli) ya watu Wajinga "Mnawakufurisha Waislam" - yeyote 
mwenye kusema hivi hajaufahamu Uislam wala Tawhld; Na lililowazi kuhusu mjinga huyu ni 
kwamba Uislam wake ni Batili. Kwa sababu asiyezuia (Inkar) vitendo ambavyo Mushrikun 
wanavifanya hivi leo, na wala haoni hayo kuwa ni Uovu - basi si Muislam." Rejea katika "Majmu'at 
Al-Rasa'il Wal-Masa'il An-Najdiyyah" (1/654 - 655). Basi hebu fananisha kauli hizi na Hawa za 
Murji'ah, na pengine utajua ni kwa nini Salaf kama Ibn Kathlr (RahimahuLlaah) aliwaita wao 
"Wafurahisha - Wafalme"... 

630 Ilionekana kama vile Hatib (RadhyaLlaahu 'Anhu) amewasaidia Makuffar dhidi ya 
Waislam - Lakini ukweli ulikuwa ni kwamba hakuwasaidia wao dhidi ya Waislam. Ukweli 
huu unatakiwa ufahamike vizuri. 


Page I 253 



"Hakika sikumkhini (sikumsaliti) Mjumbe (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam)" - Na alitaja ukweli wa barua yake. Kwa hiyo hii 
inathibitisha kuwa udhahiri wa kitendo chake ulionekana kama 
Mudhahamh, na Mudhahamh unapelekea katika Riddah na Kufr, na 
udanganyifu (Khiydnah). Lakini kwa kuwa Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) alijiridhisha , kwa kuisoma barua yenyewe, na 
kupitia Wahy kutoka kwa Allaah, alisema, "(Hdtih) Amewaambia 
Ukweli (yaani hakusaidiana na Mushrikin dhidi ya Waislam)." 

Swali: Ikiwa Mudhdharah (Kushirikiana na Makuffar ) haikuwa ni 
Riddah na Kufr, lakini tu ni dhambi kubwa (Kabir) [Kama 
wanavyodai Murji'ah] - basi kwa nini Hatib alisema, "Sikufanya hivi 
kama Kufr, wala kuritadd katika Dini yangu, wala kwa 
(kufurahishwa) kuridhika na Kufr baada ya Uislam."? 

Jibu: Kwa sababu alijua kwamba dhahiri yake ilionekana ni 
Mudhdharah, ambapo ilifahamika kwa kila mtu kuwa ni Kufr na 
Riddah - na siyo Kabirah kama Zinaa. 

2) Kwamba Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alishirikiana na Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) tu dhidi ya Makuffar. Na 
aliwasaidia Waislam yeye mwenyewe, kwa nafsi yake, damu 
yake, mali yake, maneno yake, na Ushauri - katika vita vyote 
(vya kutuma jeshi, na kwenda pamoja na jeshi); alikuwa katika 
wale ambao walikuwepo Badr na Hudaybiyyah, na watu hao 
wako katika Jannah. Na alimsaidia Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) tena, pia katika kampeni hii ya Kuiteka 
Makkah. Alitoka kama Mujahid pamoja na ma-Swahabah 
wengine (RadhiyaLlaahu 'Anhum), kwa mali yake na nafsi 
yake - kwa ajili tu ya kupigana Jihdd dhidi ya Mushrikin. Hivyo, 
vipi idaiwe kuwa alishirikiana na kuungana na Mushrikin dhidi 
ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam)? Na pamoja na 
haya, barua ile ambayo aliiandika - haikuwa na Mudhdharah wa 
namna yoyote dhidi ya Waislam, kwani yeye mwenyewe 
punde tu alikuwa anaenda kupigana dhidi ya Makuffar. Na 
alikuwa na hakika kwamba Waislam watashinda - 
kama alivyosema, "Kwani hakika nilifahamu kuwa Allaah 
atampa Ushindi na Fat-h Mjumbe wake (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam)." 


Page I 254 


3) Na barua yenyewe (kama ilivyotangulia). Hivyo hakuna 
chochote ndani yake kinachopelekea pasemwe kwamba 
aliungana/alishirikiana na Mnshriktn. Lakini, alionesha aina 
ndogo ya Muwalah, kuwaonesha wao upole/ ukarimu kwa 
kuwalingania wao Wasilimu - na hili lilifanyika katika aina ya 
barua iliyotumwa kwa jamaa zake. Hivyo basi alimuasi Mtume 
kwa kuwatumia wao barua hiyo, kwa kuwa walikuwa katikati 
ya Muskrikin - na hili ni Kabirah (dhambi kubwa) lenye 
kusamehewa kwani alishiriki katika vita ya Badr. Na Ibn Hajar 
ameelezea kwamba, "Hatib alisamehewa kwa sababu 
(aliandika barua hii) alidhani kwamba hapatakuwa na 
madhara katika barua hiyo." 631 Na Hatib mwenyewe alisema, 
"Kwani hakika nilifahamu kuwa Allaah atampa Ushindi na 
Fat-h Mjumbe wake (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam)." Kwa 
hiyo kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu ambaye ana uhakika 
kabisa kwamba barua yake haitakuwa na faida yoyote kwa 
Malcuffdr katika vita dhidi ya Waislam - (ni tofauti) na mtu 
ambaye anawafanyia upelelezi Makuffar, anashirikiana nao na 
anaungana nao katika mambo ambayo yatanufaisha uvamizi 
wao dhidi ya Waislam. 

Basi hebu tusome tena kipande cha barua hiyo - "Na naapa 
Wallaahi! Hata kama angekujieni yeye tu peke yake - mikono 
mitupu, Allaah atamjaalia yeye awavamie nyinyi na kumtimizia 
ahadi yake. Basi jitazameni wenyewe (na itazameni Haqq). Na 
amani (iko juu ya wenye kuifuata Haqq)." 632 Kwa hiyo ni wazi 
kuwa alikuwa hashirikiani na Mushrikin, lakini badala yake kuwapa 
Da'wah, na kuwashauri wao kutubia kutokana na Shirk, 
na kuwaonya wao kutokana na matokeo (mabaya) ya kubaki 
kwao katika Shirk 633 - ambayo yako mbali na Mudhdharah. 


631 "Fat-h Al-Barl" (8/634). Hakuna Shaka, kama alidharti kwamba anatoa siri za mipango ya Waislam 
kwa Makuffar, na kwamba Barua itawasaidia Makuffar dhidi ya Waislam - na bado akaituma barua 
yake - Hakima shaka kwamba hii itachukuhwa kuwa ni Riddah. 

632 Tazama "Fat-h Al-Bari" (7/520). 

633 Na hili ndilo hasa alilomaanisha Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) - baada ya kuzichunguza kauli 
zake zingine alizozisema kumwambia Mtume (SwaUaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na pia katika barua - 
aHposema "Hivyo nilipenda niwapendelee wao ili [pengine wanaweza Kusilimu na] huenda 
wakawanusuru jamaa zangu kwa kuwa sina udugu nao wa damu." 


Page I 255 



Lakini sababu pekee iliyompelekea kufanya hivi ni kwa sababu ya 
huruma yake na upole wake kwa Jamaa zake ambao walikuwa 
miongoni mwa Mushrikln. Na ndiyo Allaah akateremsha Ayah hizi 
kuhusu Hatib na Muwdldh wake na kitendo cha kuwafanyia wao 
ukarimu. 




"Enyi walioamini! Msifanye adui Wangu na adui wenu kuwa 
Awliya (marafiki wandani) mkiwapa mapenzi, na hali 
wamekwishakufuru yaliyokujieni ya haki; wanamfukuza Rasuli 
pamoja nanyi kwa sababu mmemuamini Allaah Rabb wenu; 
Mnapotoka kwa ajili ya jihaad katika njia Yangu na kutafuta radhi 
Zangu (basi msiwafanye hawa Makuffar na MushrikTn kuwa 
marafiki wenu) mnawapa siri kwa mapenzi, na hali Mimi Najua 
zaidi yale mnayoyaficha na yale mnayoyadhihirisha. Na yeyote 
atakayefanya hivyo miongoni mwenu, basi kwa yakini amepotea 
njia ya sawa ." 634 

Na baada ya haya yote, hebu tubainishe masa'il mawili yaliyomo 
katika tukio hili; na ni muhimu mno kutofautisha baina ya mawih 
haya - 

1) Hukmu juu ya Mudhaharah 

2) Hukmu juu ya kitendo cha Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) 


634 Al-Mumtahinah: 01 


Page I 256 



Baadhi ya watu huchanganya mawili haya - na wanadai kuwa kwa 
sababu Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) hakuambiwa kuwa ni Murtadd 
au Munafiq, basi pia inamaana kwamba yeyote anayewafanyia 
upelelezi (anaivasaidia Makuffar kufanya upelelezi/ujasusi dhidi ya 
Waislam) na kuungana na Makuffdr, basi nao hawako katika Nifaq na 
Riddah - Na hili ni kosa kubwa (na baya) mno. Ta'wil yao hii haiko 
sawa kwa sababu wamechukulia kuwa hakika Hatib alifanya 
Mudhaharah - Lakini ukweli ni kwamba hakufanya Mudhaharah 
(Lakini ni aina ndogo ya Muwdlah). 635 

Na kuhusu hili, Shaykh Naswir Al-Fahd amesema, "Hili ni mfano wa 
pindi ambapo mtu alikutwa na mwanamke yuko naye kando, katika 
sehemu yenye kutiliwa shaka - Na mmoja wa ma -Swahabah 
akamuuliza Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), 
"Ewe Mjumbe wa Allaah! Naomba nimpige mawe Mzinifu ( Zani) 
huyu!" Kisha Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akamuuliza 
mtuhumiwa (kuhusu alichofanya), na akajibu, "Sijazini, lakini 
nimefanya hivi na hivi" - mambo ambayo ni madogo kuliko Zinaa. 

Hivyo wanaoichambua hadithi hii wataona mambo mawili ndani 
yake: 


635 Rai ya sawa kuhusiana na barua ya Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) ni kwamba 
haikuwa ni Mudhahara - ambao ni Kitenguzi cha Uislam; Lakini barua yake ilikuwa ni 
aina ndogo ya Muwalah, ambayo ni Dhambi kubwa, ambayo inafutika kutokana na 
kushiriki kwake (katika vita vya) Badr, kwani Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
amesema, "(Hatib) Ameshiriki (vita vya) Badr; Na nini kitakujulisheni, pengine Allaah 
amewatazama wale walioshiriki Badr na Akasema, "Enyi watu wa Badr 
(Yaani Wanajeshi wa Kiislam waliopigana Badr)! Fanyeni mtakalo, kwani 
nimewasamehe." Lakini kama kweli Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alifanya 
Mudhaharah, basi hukmu ni kwamba Vitenguzi vinabatilisha A'mal zote njema, na hiyo 
inajumuisha Kushiriki katika vita vya Badr; Hivyo haiwezekani kusema kwamba barua 
ya Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) ilikuwa ni Mudhaharah. Na mtazamo sahihi ni 
kwamba ilikuwa tu ni dhambi kubwa, Muwalat (siyo Tawalll) kwa Makuffar. 


Page I 257 



Kwanza kabisa - Kwamba hukmu ya Mzinifu aliyeoa ni Kupigwa 
mawe (mpaka kufa), kwani Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) hakumzuia swahabah aliyetaka kumpiga mawe (mtu 
ambaye alihisi/alimdhania kuwa ni Mzinifu kutokana na dhahiri 
yake) - [Inayoshawishi kwamba Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) kwa namna maalum alikubaliana naSwahabah]. 

Pili - Ukweli kwamba yule mtu hakufanya Zinaa, kwani 
alipozungumza uhalisia wa vitendo vyake, ilidhihirika kuwa 
vilikuwa ni vidogo kuliko Zinaa [na hivyo hadd ya kupigwa mawe 
haikutekelezwa juu yake]. 

Hivyo, mwenye kuiacha hukmu ya kumpiga mawe Mzinifu 
kutokana na kutozini kwa mtu huyu (Katika hadithi) - basi mtu 
huyu (aliyeacha hukmu) atakuwa amechanganya mambo mawili 
tofauti." 636 

Na hiki ndicho walichokifanya Murji'ah juu ya Hadithi ya Hatib 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu). 

Kwa hiyo jambo la kwanza ni Mudhaharah: Na hakuna tofauti ya 
Rai miongoni mwa Salaf kwamba Kushirikiana/kuungana na 
Makuffar dhidi ya Waislam - hata kama anaupenda Uislam na 
anachukia Kufr katika Moyo wake - hakika ni Riddah, na ni Nifaq 
akbar. Ni jambo la Ijmd'. Kuhusiana na Ayah, 



"Na yeyote atakayewafanya Awliya' (marafiki wao wandani); basi 
hakika yeye ni miongoni mwao." [Al-Maidah: 51] - Al-'Alldmah Ibn 
Hazm (RahimahuLlaah) anasema, "Ni sahihi kwamba Ayah hii 
ichukuliwe tu kwa dhahiri yake (maana yake halisi, ya wazi), 
kwamba ni Kdfir katika makundi ya Makuffdr, na huu ni Ukweli, 
hakuna hata Waislam wawili watakataa jambo hili." 637 


636 Rejea katika kitabu "Al-Waqafah Ath-Thaniyah", katika "Waqafat Ma'a 
Al- Waqafat". 

637 Rejea katika "Al-Muhalla" (11/138). 


Page I 258 



Jambo la Pili ni kitendo cha Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu): Dhahiri 
(.Dhdhir ) inaonekana kama "Ushirikiano na Makuffar dhidi ya 
Waislam." Na ndiyo sababu ma-Swahabah walitaka kuikata shingo 
yake, kwa kuwa walijua kwamba Mshirika yeyote ( Mudhahir) 
alikuwa ni Munafiq na Murtadd. Lakini wakati Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) alipomuuliza Hatib kuhusu tendo lenyewe hasa, 
alijibu kwamba hajashirikiana na Makuffar akisema, "Sikufanya hivi 
kama Kufr, wala kuritadd katika Dini yangu, wala kwa 
(kufurahishwa) kuridhika na Kufr baada ya Uislam... Hakika 
sikumkhini (sikumsaliti) Mjumbe (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) 616 , wala kwa sababu ya Nifaq - kwani hakika nilifahamu 
kuwa Allaah atampa Ushindi na Fat-h Mjumbe wake (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), na kwamba atatimiza Nuru yake." Kwa hiyo 
mwenyewe alikwepa Mudhaharah, kwani alijua kwamba vitendo 
vyake vilionekana kama vile vilikuwa Mudhdharah. Lakini angeona 
kuwa vitendo vyake vilionekana kuwa kama madhambi makubwa 
tu [na hiki ndicho wanachodai Murji'ah], basi asingesema hivyo. 
[Tena] - Alisema kauli hizo kwa sababu alijua kuwa dhahiri ya 
vitendo vyake vingeonekana kama ameshirikiana - na alitaka 
kubainisha kuwa hakukusudia kuwapa makuffdr msaada wowote 
dhidi ya Waislam. 

Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisl (FakaLlaahu Asrahu) anasema, 
"Na ilikuwa nzuri iliyoje njia ya Imdm Al-Bayhaqi (RahimahuLlaah) 
katika "Sunan" yake alipoiita sura ambayo ndani yake aliiweka 
hadithi ya Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu), "SURA: Muislam ambaye 
[bila kusudio la Madhara] aliwapa Mushrikin Siri za Waislam" 
(9/146)"; na baada ya hapo alitenga Sura ya peke yake, 
"SURA: Kupeleleza Maadui" (9/147), ambamo aliitaja hadithi 
ya Salamah Ibn Al-Akwa' (RadhiyaLlaahu 'Anhu)." 638 


638 Rejea katika "Ash-Shihab Ath-Thaqib". Hadithi ni kama ilivyo katika "Fat-h Al-Bari"(6/168) - 
"Mmoja wa "Macho ya Mushrikin" [Majasusi] alikuja na akakaa na ma-Swahabah, akaongea nao 
kidogo, na kisha baadaye akaondoka. Hivyo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akaamrisha, 
"Mtafuteni na Muueni". Salamah Ibn Al-Akwa' (RadhiyaLlaahu 'Anhu) anasema, "Hivyo nilimuua, 
na kisha Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akashikilia (akatwaa) vitu/mali yake." Shaykh Abu 
Jandal (Faris Az-Zahranl) Al-Azdl (FakaLlaahu Asrahu) anasema, "Hivyo huyu ni Swahabah 
aliyemuua Jasusi na akatwaa mali/vitu vyake, si katika mapambano wala si vitani, lakini kama ilivyo 
katika hadithi kwenye Al-Bukhari, "Salamah alikutana na Jasusi alipokuwa amempumzisha ngamia 


Page I 259 



Hivyo hii inaonyesha kuwa Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) 
hakuwafanyia Makuffdr upelelezi (dhidi ya Waislam), wala 
hakukusudia kuwasaidia Makuffdr, dhidi ya Waislam hata kwa 
kidole. 

Na yatakikana kuelezwa tena kwamba "Kuipenda Kufr" yenyewe ni 
Riddah kwa dhati yake, hata kama mtu amekaa nyumbani kwake na 
hamdhuru Muislam yeyote. Lakini, hata kama ametoka (yuko na 
Jeshi) anawasaidia Waislam dhidi ya Makuffar, na ilihali "anapenda 
Kufr" katika Moyo wake - basi yeye bado ni Mundfiq na Kafir. Na 
hiki ni kitenguzi katika mambo ya ndani ya Moyo (Kufr I'tiqddl). Na 
hii haiwezi kujulikana labda mtu angalau kwa maneno adhihirishe 
hili, au kwa Wahy kutoka kwa Allaah. 

Na kuhusu Mudhdharah, Kushirikiana na Mushrikin dhidi ya 
Waislam, kwa namna yoyote ya Ushirikiano - basi hiki ni kitenguzi 
katika mambo ya nje (ya wazi) ya vitendo (Kufr 'Amali) - na hii 
huhukumiwa kwa (kuangalia) vitendo dhahiri. Kwa hiyo hizi ni aina 
mbili tofauti za Vitenguzi. Hebu hili lifafanuliwe zaidi - Kutamani 
Ushindi wa Kufr juu ya Uislam ni kitenguzi, iwe kitendo chochote 
kitafanywa dhidi ya Waislam au hakikufanywa, au Kuwasaidia 
Makuffar. Hivyo hivyo, Mudhaharah (kuungana/kushirikiana ni 
kitenguzi, awe au asiwe Mshirika "anaupenda Uislam" au 
"Anauchukia Ukafiri". Kimoja ni kitenguzi kwa Ytiqdd, na kingine ni 
kitenguzi kwa 'Amdl. Na mwenye kuvihudhurisha vyote kwa 
pamoja, akapenda Kufr na Mudhaharah - basi mtu huyo ameanguka 
katika vitenguzi viwili, na vyote hivi ni Riddah. 

Na ikiwa bado Murji'ah wanasema kuwa Moyo unatakiwa 
"Kuwapenda Makuffdr" au "Kuwachukia Waislam" ili Mudhdharah 
kamili uwe Riddah - Basi kutajibiwa kuwa Allaah pekee ndiye 
Anayejua yaliyomo ndani ya moyo wa mtu, na iwe au isiwe mtu 


wake - na kisha Salamah akamuua Jasusi, na akarudi amempanda farasi (huyo)." Kwa uchunguzi wa 
kina zaidi juu ya mada hii, rejea katika kitabu cha Shaykh kiitwacho "Tahrldh Al-Mujahidln Al-Abtaal 
'Ala Ihya' Sunnat Al-Ightiyal". Kwa hiyo hukmu iko wazi - Tofauti baina ya mtu ambaye kwa hakika 
alishirikiana na Makuffar (Jasusi huyu), na mtu ambaye hakushirikiana na Makuffar kwa njia yoyote ile 
(Hatib RadhiyaLlaahu 'Anhu). 


Page I 260 



"anapenda Kufr" au "anapenda Uislam" - kwani mambo haya ni ya 
Ghayb (mambo yasiyoonekana). 

Kama Anavyosema Allaah, 

oii j^ip 4ji oijUiJi jip alii b\ 

"Hakika Allaah ni Mjuzi wa ghayb za mbingu na ardhini. Hakika 
Yeye (Pekee) ni Mjuzi wa yaliyomo vifuani ." 639 



Na pia Allaah Anasema, 

jr* 


"(YEYE PEKEE) Ndiye Mjuzi wa ghayb na wala Hamdhihirishii 
yeyote ghayb Yake. Isipokuwa yule Aliyemridhia miongoni mwa 
Rasuli ." 640 


Na hiki ndicho alichokimaanisha 'Umar Ibn Al-Khattab 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu) aliposema, "Hakika watu walikuwa 
wakihukumiwa kwa mujibu wa Wahy wakati wa zama za Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam); na kwa hakika 
Wahy umeshakatika. Hivyo, sasa hivi tunakuhukumuni 
kwa vyovyote itakavyokuwa dhahiri ya vitendo vyenu. 


639 Fatir: 38 

640 Al-Jirm : 26 - 27. Na kwa kuwa 'Ilm Al-Ghayb ( Elimu ya Ghaibu) ni 
katika sifa ya Allaah Pekee - ma-Imam wamemhesabu yeyote menye kudai 
kujua Ghayb kuwa ni moja ya vichwa vya Tawaghlt [Tazama Thalathat Al- 
'Usul]. Hivyo, Ikiwa Murji'ah wanadai kujua ni akina nani wenye 
kushirikiana na Makuffar ambao hakika "Wanaupenda Uislam na 
Wanachukia Kufr" ndani ya nafsi zao - ingawa dhahiri ya muonekano wao 
ni Riddah - basi wamedai kujua Ghayb, na hivyo wao ni Tawaghlt wao 
wenyewe. 


Page I 261 



Kwa hiyo yeyote anayeonekana kuwa Mwema (Muislam), 
basi tutampa Amani (atasalimika) na tutamfanya Rafiki yetu 
- na hatuwajibiki na mambo ya Nafsi (moyo) yake (kama vile 
Mapenzi, chuki, Istihlal), na Allaah tu ndiye atakayeihukumu 
Nafsi yake. Na yeyote atakayeonekana kuwa Muovu 
( Kafir,Mnrtadd), basi hatutampa Amani, wala kumuamini - 
hata kama atasema (kwa maneno) kwamba Nafsi (Moyo) 
yangu ni Njema (Muislam )." 641 

Na ndiyo maana Shaykh Al-Fawzan amesema kuhusu 
Mnrji'ah, "Na bado Haijalishi wanachosema au Kufanya, 
hawapaswi kuhukumiwa kuwa ni Maknffar au Mushrikln, 
mpaka yatakapojulikana yaliyomo katika Nafsi (Nyoyo) zao." 

Yd SubhdnaLlaah! Ewe Allaah! Umetakasika (na haya)! Je sisi 
ndio tunaofahamu yaliyo katika Nafsi zao, au ni Allaah? 


641 Imepokelewa na Al-Bukharl katika "Sahlh" yake katika Sura "Kitab Ash- 
Shahadat" (2498). Hivyo ikiwa mtu atashirikiana na Makuffar dhidi ya 
Waislam - hata kama anadai kuwa "Anaupenda Uislam" na "Anachukia 
Kufr", hatuwezi kumuamini yeye, na tutashughulika naye kama Murtadd. 
Na wakipigana vita na Mabrigedia wa Tawhld, na kupigana kuokoa maisha 
ya Wavamizi wa Kiyahudi - basi watashughulikiwa sawa sawa kama 
ambavyo ndugu zao Wavamizi watakavyoshughulikiwa - hata kama 
wanadai "Tunaipenda Tawhld, na tunauchukia Msalaba". Hali kadhalika, 
wakikataa kuhukumu kwa Sharl'ah, watashughulikiwa kama Murtadd na 
Kafir - hata kama wanadai kwa midomo yao "Hatusemi kwamba sheria zetu 
ni Halal Kiislam" - ingawa kwa hakika wameifanya sheria hiyo kuwa Inafaa 
Kisheria - na haya ndiyo ambayo Salaf wamesema "Istihlal". 


Page I 262 



Tunatakiwa kuhukumu tu kulingana na Dhdhir; lakini Bawdtin 
(yaliyofichika/ya ndani), hayo hayafahamiki kwa yeyote isipokuwa 
Allaah Pekee. 

Hivyo, yeyote anayefanya Shirk atahesabika ni Mushrik na 
atachukuliwa kuwa Mushrik - mpaka atakapotubia kwa Allaah na 
akashikamana sawasawa na Tawhid. Kadhalika yeyote atakayetenda 
kwa mujibu wa Tawhid atakubaliwa na kuchukuliwa kuwa ni 
Musilam - alimradi hatendi lolote lenye kuvunja/kutengua 
Tawhid." 642 Na kwa Mujibu wa Qur-dn, Sunnah, na Ijmd' ya Salaf - 
Mudhdharah ni kitenguzi cha Uislam - na hapana hata Waislam 
wawili watakao kataa. 

Shaykh Muhammad Ibn 'Abdul-Latif Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) anabainisha, "Na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) amesema, " Atakayeungana na Mushrik na akaishi pamoja 
naye - basi hakika ni kama yeye." Isidhaniwe kuwa yeyote anayekaa na 
kuishi tu na Mushrik ni Kdfir; Badala yake, lililokusudiwa (na hadithi 
hii) ni kwamba yeyote ambaye hawezi kutoka/kuhama miongoni 
mwa Mushrikin, na wanamlazimisha atoke pamoja nao (kwenda 
kuwapiga Waislam), basi hukmu yake ni sawa na yao ( Mushrikin ), 
katika ruhusa ya Kumuua (yeye) na kuchukua mali yake - lakini 
hukmu haifanani katika Takfir yake (yeye siyo Kdfir - ilihali 
Mushrikin ni Makuffdr). 

Lakini akatoka pamoja na Makuffdr kwenda kuwapiga Waislam, kwa 
Tamaa (ya Manufaa ya Kidunia) au kwa kupenda mwenyewe (pasi 
na Kukirihishwa); au akawasaidia mwenyewe kwa nguvu zake au 
Mali zake - basi hapana shaka juu ya ukweli kwamba hukmu ya 
Kufr yake ni sawa na ile ya Mushrikin." 643 


642 Rejea katika Sharh ya Shaykh ya "Kashf Ash-Shubuhat". 

643 "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/456 - 457), na "Majmu'at Ar-Rasa'il 
Wal-Masa'il" (2/135). 


Page I 263 



Hivyo Fahamu - Ewe ndugu yangu Muislam). Kwamba wale Murji'ah 
wanatamani hili: Kudai kuwa hakuna anayeweza kumfanyia Takfir 
Mshirika (yeyote anayekidirika kitenguzi cha nane) kamwe katika 
Dunia hii, na Allaah atawahukumu watu hawa kwa mujibu wa 
Nafsi zao; na kwamba yeyote mwenye kumkufurisha 
(kumfanyia Takfir ) Mshirika kwa kuzingatia tu Mudhaharah, basi 
mtu huyo ni Takfiri, na ni Khawdrij - na hii inajumuisha ma -Imam na 
Wanazuoni wote waliotajwa. 644 Na kama alivyosema Dkt. Hatim 
Ibn 'Arif, mmoja kati ya viongozi wa Murji'ah, 
"Na kwa sababu Takfir katika Al-Wald' na Al-Bard' inahusiana na 
hisia za moyoni, na hisia hizi hazijulikani na yeyote isipokuwa 
Allaah - Hakika haiwezekani kumuita huyu (Mwenye kushirikiana 
nao) ni Kdfir... labda atangaze (aseme) wazi kuwa anapenda Dini ya 
Makuffar ." 645 

Kwa hiyo baada ya yote hayo kufahamika: Ni lazima baadhi ya 
Maswali yaulizwe - 

Je, Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alikuwa ni Mpelelezi wa 
Wavamizi, akiwapeleleza Waislam - na kurejesha taarifa kwa 
Wavamizi? Kisha linganisha na Washirika wa Sasa... 

Je, alikuwa anafanya kazi pamoja na Wavamizi dhidi ya 
Hunafa'? Kisha linganisha na Washirika wa Sasa... 


644 Badala yake inajumuisha kila mwanachuoni, kwani kila mwanachuoni amekubali 
kwamba yeyote mwenye kufanya Mudhaharah ni Murtadd: "Wanazuoni wa Kiislam 
wameafikiana juu ya ukweli kuwa yeyote mwenyekuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam, au 
kushirikiana nao kwa aina yoyote ya Msaada - basi mtu huyo ni Kafir kama wao", yamesemwa 
na Shaykh Ibn Baz (RahimahuLlaah) "Majmu' Fatawa Ibn Baz" (1/274). 

645 Haya yalisemwa na kiongozi huyu wa Qusuriyyah katika kitabu chake "Al-Wala' 
Wal-Bara' Bayn Al-Samahah Wal-Ghuluww", kitabu kimejaa matusi na Kebehi dhidi ya 
Ma-Swahabah wa Badr, na mambo mengine yenye kufurahisha macho ya Rawafidh na 
watumwa wa Wavamizi. Hivyo kauli hii ni kinyume kabisa na hadithi ya 'Umar 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu), na Ijma' ya Salaf. 


Page I 264 



Je, alikuwa anapigana pamoja na Wavamizi dhidi ya 
Mabrigedia wa Tawhld ? Kisha linganisha na Washirika wa 
Sasa... 

Je, alikuwa anawasaidia kwa aina yoyote ya msaada? Kisha 
linganisha na Washirika wa Sasa... 

Je, alikuwa akiwafunga, akiwatesa, kuwaua, na kuwakashifu 
na 'Kuwafukuza' Mabrigedia wa Muhammad (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam), kwa sababu (aliogopeshwa) "alitishwa" na 
Makuffar - na kisha akathubutu kudai "Kumpenda 
Muhammad" na "Kuichukia Kufr'"? Kisha linganisha na 
Washirika wa Sasa... 

Je, alifikiri kwamba vitendo vyake vitawadhuru Muwahhidin 
kwa njia yoyote? Kisha linganisha na Washirika wa Sasa... 

Je, alikuwa anawalinda (anawanusuru) Wavamizi kwa sababu 
yoyote ya Kidunia? Kisha linganisha na Washirika wa Sasa... 

Je, alikuwa anafanya Mudhaharah kwa ajili ya 'khawf'? Kisha 
linganisha na Washirika wa Sasa... 

Je, alipenda zaidi maisha ya Dunia hii kuliko yale ya Aakhirah? 
Kisha linganisha na Washirika wa Sasa... 

Je, alitaka sifa (hadhi), mamlaka (cheo), na utukufu kwa 
Maadui wa Allaah? Kisha linganisha na Washirika wa Sasa... 

Basi Je, ni sawa kumdharau Mujdhid huyu wa Badr, Hatib 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu), kumlinganisha na wale ambao hufanya 
makosa hayo yaliyotajwa hapo juu - kama alivyofanya 'Ubaykan? 
Kwa yakini, yote hayo juu yanasamehewa hayawi Riddah kulingana 
na Vigawanyo vitatu "vya Kuzua"vilivyoibuliwa na 'Abdul-Mufsid, 
kwani "vinaendana" na Hatib (RadhiyaLlaahu 'Anhu). Wallaahi! 
Hakuna mtu anaweza kumshutumu Swahabah huyu mtukufu kwa 
ufananisho huo isipokuwa (mtu huyo) Mzushi. 


Page I 265 


3) MANENO MACHAFU (MATUSI) YA 'UBAYKAN 
KUHUSU HADITHI YA ABU JANDAL. 

Pia anataja hadithi kuhusu siku ya Hudaybiyyah, lakini 
hakukitaja kisa kizima, anataja sehemu hii, 

"Na yeyote ambaye amepima njia ya Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) na Mushrikln na kuamiliana kwake na 
Mushrikin, ataelewa maana ya nusus hizo, na kuzitazama kwa 
umakini (nini kilichomo humo) ili kuleta mafanikio, na 
kuzizingatia ili kuondoa Madhara. Na hii ni wakati ambapo 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alipokuwa 
anatafuta sulhu na Mushrikin wa Ki-Quraysh huko 
Hudaybiyyah kwa Muda wa Miaka 10, na aliwaruhusu wao 
kubaki Makkah pamoja na Shirk yao na kuinajisi Nyumba 
tukufu (Al-Ka'bah) kwa Shirk zao, na Kuweka Masanamu yao 
(ndani yake). Na Sulhu ilijumuisha yaliyokuja katika Sahih 
Al-Bukhdri, na lafdhi yake ni, "Basi Pindi Suhayl (mmoja wa 
Mushrikin) alipokataa isipokuwa kwa Shart hilo ambalo 
Mtume alimwandikia yeye kukubaliana na shart hilo na 
alimrudisha Abu Jandal (mmoja wa Waislam) kwa baba yake 
Suhayl bin 'Amr. Kisha baada ya hapo Mtume alimrudisha 
kila aliyemjia yeye katika kipindi hicho (cha Mkataba/Sulh) 
hata kama alikuwa Muislam." 

Na kama Kiongozi (Mtawala) baada ya Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) angefanya kama hivi, na angewarudisha 
na kuwakabidhi Waislam kwa Makuffdr, basi baadhi ya wale 
wanaojinasibisha na 'llm wangemhukumia yeye Kufr na 
Riddah." 

Kwa hiyo haya ni Madai ya 'Ubaykan kwa maneno yake; na 
anajaribu kusema kuwa Kumrejesha Muislam katika mikono 
ya Wavamizi (MaKuffdr) ni sawa, na hii inamaanisha katika 
madai yake kwamba Mudhaharah hauna shida (ni sawa). 


Page I 266 


Lakini kuna mkasa wote kama ilivyosimuliwa katika 
Hadithi, 

"... Kisha Suhayl Ibn 'Amr (hapa ni wakati alipokuwa 
Mushrik, kabla ha)a-Silimu) akasema, 'Pia tunatamka 
(tunaweka shart katika mkataba) kwamba mnatakiwa 
kumrudisha kwetu [Makkah] yeyote atakayekujieni 
[Madlnah] kutoka kwetu [akatuacha sisi], hata kama 
ameikubali Din yenu [amesilimu]. 

Waislam wakasema, "SubhanaLlaah! Itakuwaje mtu huyo 
arudishwe kwa Mushrikin baada ya kuja kwetu kama 
Muislam?" 

Walipokuwa katika hali hii, Abu Jandal [Muislam] Mtoto wa 
Suhayl Ibn 'Amr alikuja kutoka bonde la Makkah 
akipepesuka na pingu zake na akaanguka miongoni mwa 
Waislam. 

Suhayl akasema, "Ewe Muhammad! Huu ni mwanzo wa 
mashart tuliyowekeana amani na wewe [yaani, unatakiwa 
kumrudisha kwangu Abu Jandal - mwanangu]." 

Mtume akasema, "Mkcitabci zva Amani haujaandikzva bado." 

Suhayl akasema, "Kamwe Sitakubali mbaki naye." 

Mtume akasema, "Sawa,fanya." 

Suhayl akasema, "(Hapana) Sikubali (mbaki naye)." 

Kisha hatimaye Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
akakubali. 

Abu Jandal (RadhiyaLlaahu 'Anhu) akasema, "Enyi Waislam! 
Je, nitarudishwa kwa Mushrikm ijapo nimekuwa Muislam!? 


Page I 267 


Hamuoni namna nilivyoteswa kwa mateso makali kwa ajili 
ya Allaah!?" 

Pindi alipoulizwa na Ma-szuahabnh, kwa nini Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alikubali, akajibu, "Ynle 
anayetuacha sisi (anayeritadd) na kuungana na Makujfdr - basi 
Allaah amuiueke mbali (na sisi)! Na mzuenye kuja kujiunga na sisi 
kutoka kiuao (na akarudislnua kzjuao) - Allaah atamjaalia sehemu ya 
kutokea na kutoroka. ” 

Wakati Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliporudi 
Madinah, Abu Basir, Muislam mgeni miongoni mwa wale 
waliowatoroka ma-Quraysh, akamjia. 

Makuffar walituma wajumbe wawili kwenda Kumtafuta na 
kumkamata Abu Basir. Basi walikuja na wakasema 
(kumwambia Mtume), "Shikamana (Kumbuka) na ahadi 
uliyotupatia [kwamba utamrudisha kwetu sisi Muislam 
yeyote aliyotutoroka]." Hivyo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) akamkabidhi Abu Basir kwao. 

Wakamchukua (kutoka Madinah) na kwenda naye mpaka 
walipofika Dhul-Hulayfah, ambapo waliteremka ili waweze 
kula Tende walizokuwanazo. 

Abu Basir akamwambia mmoja wao, "WaLlaahi! Enyi 
[wajumbe], nawaona mna upanga Mzuri!" 

Hivyo mjumbe huyo akauchomoa (kwenye ghala yake) na 
akasema, "WaLlaahi, ni mzuri sana, ama sivyo! Na 
nimeshaujaribia mara nyingi [Nimeshaua wengi kupitia 
upanga huu]." 

Abu Basir (RadhiyaLlaahu 'Anhu) akasema, "Hebu niuone." 
Na alipompatia ili auone Abu Basir alimuua nao. 


Page I 268 


Mtu wa pili (aliyebaki) kati ya wale wajumbe wawili, 
akakimbia mpaka alipofika Madinah na akaingia Msikitini 
akikimbia. Pindi Mtume alipomuona yeye akasema, "Mtu 
huyu anaonekana ametishwa." Alimfikia Mtume, akamwambia, 
"Wallaahi! Rafiki yangu ameuawa [na Abu Baslr] na mimi pia 
nilikaribia Kuuawa!" 

Abu Basir (RadhiyaLlaahu 'Anhu) pia alikuja na kusema, 
"Ewe Mtume wa Allaah! Wallaahi, Allaah amekujaalia 
utimize wajibu wako kutokana na kunirudisha mimi kwao 
(.Makuffdr ), lakini Allaah ameninusuru mimi dhidi yao." 

Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akasema, "Amkose 
mama yake! Angekuwa Mpiganaji vita mzuri alioje! Kama 
angekuwa na Wenye kumsaidia (vita)!” 

Pindi Abu Baslr (RadhiyaLlaahu 'Anhu) aliposikia hayo alijua 
kuwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) atamrudisha 
tena kwao, basi akakimbia (akatoroka) mpaka alipofika 
ukingoni mwa bahari. Baadaye, Abu Jandal Ibn Suahayl 
aliwatoroka Makuffar na kujumuika na Abu Baslr. 

Kwa hiyo pindi mtu miongoni mwa Ma-Quraysh aliposilimu, 
alikuwa akienda kwa Abu Baslr. Na hili liliendelea, mpaka 
walipotengeneza kambi kubwa na yenye nguvu. Na pindi 
waliposikia Msafara wa biashara wa ma-Quraysh unaelekea 
Sham - waliusimamisha, wakawashambulia, na kuwaua 
wote, na wakachukua mali zao na vitu vyao." 646 


646 Hii ni hadithi inayojulikana sana, imesimuliwa katika Al-Bukhari na 
Muslim. 


Page I 269 



Hivyo hili ndilo tukio la Abu Basir na Abu Jandal 
(RadhiyaLlaahu 'Anhum). 

Lakini je, 'Ubaykan anasemaje? Hebu tuchunguze kipengele 
hiki cha uzushi wake.... 

"Na yeyote ambaye amepima njia ya Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) na Mushrikin na kuamiliana kwake na 
Mushrikin, ataelewa maana ya nusus hizo, na kuzitazama kwa 
umakini (nini kilichomo humo) ili kuleta mafanikio, na 
kuzizingatia ili kuondoa Madhara. Na hii ni wakati ambapo 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alipokuwa 
anatafuta sulhu na Mushrikin wa Ki-Quraysh huko 
Hudaybiyyah kwa Muda wa Miaka 10, na aliwaruhusu wao 
kubaki Makkah pamoja na Shirk yao na kuinajisi Nyumba 
tukufu (Al-Ka'bah) kwa Shirk zao, na Kuweka Masanamu yao 
(ndani yake)." 

Kwa hiyo ni wazi kuwa kitu anachokijua 'Ubaykan kutokana 
na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na Sulh ya 
Hudaybiyyah, ni kuwa: 

1) Aliwaruhusu Makuffar kubakia Makkah pamoja na 
Shirk zao, 

2) (Aliwaruhusu Makuffar) Kuichafua/Kuinajisi 
Nyumba ya Allaah kwa Shirk zao, 

3) Na (Aliwaruhusu Makuffar) Kuweka Masanamu 
katika Nyumba ya Allaah. 

Na ni wazi kuwa 'Ubaykan hakuona ubaya wowote 
kumtupia maneno (kumsema) Mtume wa Allaah kwamba 
"Aliruhusu uchafuzi (kunajisiwa) wa Nyumba ya Allaah" na 
"Aliruhusu Shirk" - SubhaanaLlaah! Je, maneno haya 
(tuhuma hizi) ni sawa kwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam)? 


Page I 270 


Kwa hivyo ni dhahiri kuwa 'Ubaykan na dhehebu la Murji'ah, 
na utawala wanaoutumikia - ni wazi kuwa maneno yao 
hayashtui, kwamba zama hizi wanaona ni sawa utawala 
kuwaruhusu Wavamizi pia kufanya mambo haya - na 
wanauegemeza mtazamo huu kwa Mtume - Allaah 
amrahamu na amnusuru na maneno ya Murji'ah. Kwa hiyo 
ukifahamu hili - Ewe Mwana wa Ibrahlm - basi utajua ni kwa 
nini pia wamewaacha Wavamizi wameishikilia Misikiti 
miwih Mitukufu - na yawezekana wanaamini kuwa 
wanafanya " Sunnah" 6i7 

Labda ingekuwa bora kama 'Ubaykan angeufunga Mdomo 
wake - kwani Allaah Ameamrisha, 



"Na yeyote anayeadhimisha vitukufu vya Allaah basi hivyo ni 
kheri kwake mbele ya Rabb wake ." 648 


647 Ardhi ambayo Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) ameamrisha, 
"Watoeni (Wafukuzeni) Mayahudi na Wakristo katika Peninsula ya Arabia". Hivyo kama 
Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) ameamrisha hivyo 
(Kuwatoa/kuwafukuza Makuffar) - Je vipi wale wanaoyaomba Majeshi ya Kiyahudi 
yenye hasira kubaki katika Peninsula ya Arabia - na wakati huo huo wanadai kuwa ni 
"Sunnah kuwaacha Makuffar waikalie Misikiti Miwili Mitukufu? Hadithi imepokelewa 
na Al-Bukhari (3053, 3152), Muslim (1551, 6137, 1767), At-Tirmidhi (1606), Ahmad 
(1/195, 10/144), Ad-Dariml (2/306), Al-Bukhari katika "At-Tarikh Al-Kablr" (4/57), 
Al-Bayhaql katika "Al-Kubra" (18750), na "Al-Muwatta" cha Imam Malik (3/88), 
"As-Silsilah As-Sahlhah" (1132). Imesimuliwa kutoka kwa 'Abdullah Ibn 'Abbas 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu). 

648 Al-Hajj: 30 


Page I 271 



Na pengine 'Ubaykan hakufahamu kuwa haukupita hata mwezi 
baada ya Hudaybiyyah, Mtume wa Allaah na Maswahabah 
walikuwa wakijiandaa Kuivamia Khaybar, na Kuitokomeza ngome 
ya mwisho ya Mayahudi huko Arabuni; Na mwaka mmoja baadaye, 
alilituma Jeshi kwenda kuwashambulia (kuwapiga) Warumi huko 
Mn'tah; Na aliwatuma wajumbe wa Da'wah kwa viongozi 
(watawala) mbalimbali wa Zama hizo! 

Je, 'Ubaykan hajataja kwa makusudi kwamba Uimara wa Jeshi la 
Waislam uliongezeka maradufu (zaidi) katika kipindi hiki? Basi 
tunawaachia ndugu zetu (Waislam) waamue ikiwa sababu ya 
Kukubaliana nao Hudaybiyyah ilikuwa au haikuwa ni "kuruhusu" 
mambo matatu ya kuchukiza yaliyotajwa na 'Ubaykan , au kwamba 
Hudaybiyyah ilikuwa ni Hekimah iliyoteremshwa kwa Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kutoka kwa Allaah, na mbinu 
(hila) iliyogeuka na kuzipiga Shingo za Mushrikin na ma-Quraysh. 

Kisha anaendelea mbele kuelezea baada ya kutaja kwa Ufupi jina la 
Abu Jandal, "Na kama Kiongozi (Mtawala) baada ya Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) angefanya kama hivi, na 
angewarudisha na kuwakabidhi Waislam kwa Makujfar, basi baadhi 
ya wale wanaojinasibisha na 7Zm 649 wangemhukumia yeye Kufr na 
Riddah." 650 

Basi hebu soma kauli yake hii mara mbili, tatu, hata mara Ishirini - 
mara nyingi utakavyo, ili usiisahau; mpaka utambue kuwa maneno 
haya yanamaanisha: Istihldl ya wazi (Ruhusa, Ridhaa) ya 
"Kumrejesha (kumkabidhi) Muislam katika mikono ya Makuffdr" - 
achilia mbali kwamba hawana haya hata kusema kuwa yafaa (ni 
sawa) "Kumrejesha Mujdhid katika Mikono ya Makuffar." 


649 In Sha' Allah - Punde tu itajulikana hakika ni nani "anayejinasibisha mwenyewe" na 'Ilm... 

650 Enyi Hunafa'! Hawa Qusuriyyah wapumbavu wanajaribu kudai kuwa Mudhaharah si Riddah kwa 
kusema kwamba Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alifanya kosa hilo pia! Na 
Allaah anasema, 

"Na Rabb wako si Mwenye kusahau kamwe." [Maryam : 64] \j»j 


Page I 272 



Na Ahl As-Sunnnh wanajibu madai hayo kwa kusema, "Hadithi hii 
(ya Abu Jandal) ni moja ya dalili (uthibitisho) ya wazi dhidi yao, na 
ni madhubuti katika ku -radd uovu wao. Na (madai haya) yanaweza 
kujibiwa kwa namna zifuatazo: 

Kwanza Kabisa: 

Ukweli kuwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliwarejesha 
Waislam kwa Makuffdr - hili ni suala ambalo lililkuwa ni Maalum 
kwake tu- na haruhusiwi mtu mwingine. Na uthibitisho kuwa hili 
lilikuwa ni Maalum kwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallalam) 
tu, ni kauli inayopatikana katika hadithi, " Na mwenye kuja kujiunga 
na sisi kutoka kwao (na akarudishwa kwao) - Allaah atamjaalia sehemu ya 
kutokea na kutoroka." 651 Na wazi, hili halifahamiwi isipokuwa kwa 
Wahy. Na kwakuwa hapana baada ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallalam) awezaye kujua kuwa Allaah atawajaalia njia ya 
kutoka/kutoroka wale waliorejeshwa kwa Makuffdr - hili 
litahesabika kama Mudhaharah. Na ndiyo sababu Ibn Hajar amesema 
kuhusiana na Mkataba (Sulh), "Ulikuwa ni Mu'jizah kutoka kwa 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallalam). 652 

Na kadhalika Ibn Hazm (RahimahuLlaah) anasema, akiwa-radd wale 
wanaojaribu kutumia hadithi hii kama "Dalili" ya kufaa kumrejesha 
Muislam Kwa Makuffdr - "Mtume(SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallalam) hakumrejesha hata Muislam mmoja kwa Makuffar 
katika kipindi hicho, isipokuwa baada ya Allaah kumfahamisha 
kwamba hawatatiwa majaribuni (hawatateswa) katika Din yao, wala 
vitu (mali) vyao, na kwamba bila shaka watakombolewa... [Na kisha 
akataja hadithi "Allaah atamjaalia sehemu ya kutokea na kutoroka."]... 
Na hakika Allaah anamuelezea Mtume wake kuwa, 

£ o o 

l ^5 3 * u * 

"Na wala hatamki kwa hawaa. Hayo si chochote isipokuwa ni 
Wahy unaofunuliwa ." 653 


651 Imepokelewa katika "Sahlh Muslim" (1784), kutoka kwa Anas, katika sura inayohusu 
Siku ya Hudaybiyyah. 

652 Rejea katika "Fat-h Al-Barl" (5/433). 

653 An-Najm : 4 - 5 


Page I 273 



Kwa hiyo Allaah ametuthibitishia sisi kuwa kauli ya Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallalam) kuhusu yeyote aliyewatoroka 
(kuwaacha) ma-Quraysh na kumwendea yeye kama Muislam, 
kwamba (baada ya kumrejesha) " Allaah atamjaalia seheviu ya kutokea 
na kutoroka." - na huu ulikuwa ni Wahy kutoka kwa Allaah, na hii ni 
sahihi bila shaka... Na jambo hili halifahamiki kwa yeyote baada ya 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallalam)." 654 

Na Ibn Al-'Arabi 655 (RahimahuLlaah), Mufassir na Fdqih, amesema, 
"Na kuhusiana na kuridhia kwake Kuwarejesha Waislam kwa 
Makuffdr, hili haliruhusiwi kwa yeyote baada ya Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi w Sallam). Lakini Allaah aliliruhusu kwa 
Mtume wake tu (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kutokana na 
hekima kubwa iliyomo ndani yake, na manufaa ambayo 
yalikuwemo ndani yake (kuhusiana na Jihad na Fat-h 
mbalimbali). " 656 

Pili: 

Na kwa ajili ya hoja, hebu kimakosa tuchukulie kwamba haikuwa ni 
kitendo maalum kwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi w Sallam).Basi 
hata hivyo, ingekuwa yafaa tu kwa mtu ambaye yuko katika nafasi 
na wadhifa kama wa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi w Sallam) - kwa 
kuzingatia Jihdd yake dhidi ya Makuffdr, Kusambaza kwake Uislam, 
Kuthamini kwake Da'zvah, Kusimamisha kwake Shari'ah ya Allaah 
na kuhukumu kwayo, umadhubuti wake katika Uadui na Chuki 
dhidi ya Mushrikin na Tdghut, na sifa bora kama hizi. 


654 Rejea katika "Al-Ahkam" (5/26). 

655 Huyu ni mmoja wa Wanachuoni maarufu wa ki-Malik; Huyu ni tofauti 
na Ibn 'Arabi yule mwingine, ambaye alikuwa ni Taghut wa ki-Sufi. 

656 Rejea katika "Ahkam A1 Qur-an" (4/1789). 


Page I 274 



Na haipingiki - siyo kama Washirika Murtaddin wa hivi sasa, Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi w Sallam) hakukubali udhr wa Suhayl Ibn 
'Amr wa kuwa na lengo (Niyyah) la Kuwadhuru Mujahidin, wala 
kama rai dhidi ya Mujdhidin, wala si kwa sababu alikuwa 
"amegandamana na (kiti chake cha) ufalme wake" na "alipenda 
ghururi za kidunia", wala "Kuimarisha mahusiano na ushirikiano" 
na Makuffar wa Makkah, wala kufanya "Muungano" nao - Na 
hakika Allaah (Ta'ala) alimhifadhi Mjumbe wake (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) kutokana na uovu huo. 

Kinyume chake, Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alikubali 
masharti hayo kwa sababu tu ya Hekima kubwa ambayo Allaah 
amemteremshia yeye - kwa sababu alijua kwamba itakuwa na 
manufaa makubwa katika Jihad na Mujdhidin, na itawapa wao fursa 
ya Kusimamisha jihdd dhidi ya Makuffdr wengi, na kumsaidia yeye 
kutoa Da'wah katika maeneo mapya na Kuisambaza Din ya Uislam, 
na Kuivamia Khaybar, na kuwaangamiza Mayahudi wa Arabia moja 
kwa moja, na kutuma nje majeshi zaidi, na aliwaandikia Wafalme na 
ma-Gavana wa Byzantine (Uturuki ya Sasa) akiwaita/kuwalingania 
katika Uislam, na mengine mengi yenye Manufaa katika Din na 
Muwahhidin. Hivyo kama kuna mtu huyo katika hali kama hiyo hivi 
leo, basi hebu tuone... 

Tatti: 

Pindi Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alipokubaliana na 
sharti hili, hakuwa akifanya "Muwdldh" na Makuffar kwamba 
alikubali kupigana vita dhidi ya Mujdhidin [Abu Basir na kundi lake] 
chini ya jina la Ugaidi, wala hakula "Kiapo" kwao cha 
"Kuwakamata Magaidi"; Kinyume chake, "hakuwashutumu, 
hakuwakashifu, hakuwatukana" Mujdhidin, badala yake 
alishirikiana/aliungana na Mujdhidin, na alikuwa akiwaombea 
khayr, na alitangaza Bara'ah kwa Makuffar, na hakuwahi kuwasaidia 
Makuffar, na alitangaza Bara'ah dhidi ya yeyote ambaye alitengana na 
Waislam na kuwa pamoja na Makuffdr, na hakuwahi kuwasaidia 
Makuffdr dhidi ya kundi la Abu Basir. 


Page I 275 


Nne: 


Abu Basir (RadhiyaLlaah 'Anhu) alimuua mjumbe. Na kwa 
Mujibu wa ma-Quraysh, hili lilimaanisha mambo mawili - a) 
Amevuruga (amevunja) mkataba/Sulh baina yao na Mjumbe 
wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na b) Ilikuwa ni 
kosa kuwaua Wajumbe (kwa Desturi) haijalishi ni kwa namna 
gani. Lakini bado pamoja na haya, Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) "hakulaumu ugaidi" wa Abu Basir, wala 
'hakuvikataa" vitendo vyake, wala "hakusikitishwa" na 
vitendo vyake, wala "hakutamka kujiweka mbali" na vitendo 
vya Abu Basir (RadhiyaLlaah 'Anhu), wala Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakumuita Abu Basir 
"Muuaji anayetafutwa", wala hakusema kuwa Abu Basir 
alikuwa "anahatarisha na anatishia Mkataba (sulh) wetu" 
[Kwani mkataba baina ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) na ma-Quraysh haukuwahusu Abu Basir na kundi 
lake ]. 657 


657 Ibn Qudamah Al-Maqdisl (RahimahuLlaah) anasema, "Twaweza tu 
kuwapa ulinzi wale ambao wako katika Dar Al-Islam, wale ambao wako 
chini ya mamlaka ya (Muwahhid, Hanlf, Muislam) Imam (si Mushrik, Kafir, 
Murtadd, Taghut). Lakini wale ambao hawako chini ya Mamlaka ya Imam, 
na wale ambao hawako katika Dar Al-Islam, basi Mkataba huu hauwahusu. 
Na ndiyo maana Abu Basir alimuua mjumbe, lakini Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) hakukataza jambo hili wala hakulikemea. Na pindi Abu 
Basir, Abu Jandal na Kundi lake... walipokata mizizi ya (biashara ya) 
Makuffar, na wakawachinja waliowachinja, na wakatwaa vitu na mali zao - 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakukataza haya, wala hakuwahi 
kuwaambia wao waregeshe mali waliyoitwaa." Rejea katika "Al-Mughni" 
(8/646). 


Page I 276 



Tano: 


Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
hakushirikiana (kuungana) na Mjumbe wa Pili aliyenusurika 
na kukimbilia Madinah, hata baada ya kulalamika kuwa 
mwenzake ameuawa na Abu Basir (RadhiyaLlaah 'Anhu). 
Wala Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
hakuwaamrisha ma -Szvahabah "wamtafute na Kumkamata" 
Abu Basir na "Kumsindikiza Kumpeleka" kwa Mushrikin. 
Hivyo Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), 
alishikamana na mashart aliyoahidi, na hakufanya lolote zaidi 
ya hayo. Na hili kwake yeye, haliwezi kuzingatiwa kuwa ni 
Mudhdharah. 

Sita: 

Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alimwambia Abu 
Basir (RadhiyaLlaah 'Anhu), ‘‘Amkose mama yake! Angekuwa 
Mpiganaji vita mzuri alioje! Kama angekuwa na Wenye kumsaidia 
(vita)!" Na katika usimulizi mwingine "Kama angekuwa na 
ivatu (kadhaa)!" Al-Hafidh Ibn Hajar (RahimahuLlaah) 
anaelezea, "Hii inamuonesha Abu Basir kuwa alitakiwa 
kukimbia asije akarudishwa kwa Mushrikin, na pia ilionesha 
kwamba pindi Waislam (huko Makkah) waliposikia maneno 
hayo (amri hiyo kutoka kwa Mtume) walitakiwa kuungana 
na Abu Basir ." 658 

Saba: 

Abu Basir na Abu Jandal na Mujahidin wao walikimbilia 
Mwambao wa Arabia, na walianza kuua Mfanya biashara 
yeyote waliyemuona, na kisha walichukua mali zao na vitu 
vyao - na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
hakuwahi "kushutumu" au "kupinga" au "kulalamikia kwa 
maneno makali" mashambulizi haya yaliyoongozwa na Abu 
Basir na Abu Jandal (RadhiyaLlaahu 'Anhum). 


658 "Fat-h Al-Barl" (5/350). 


Page I 277 



Nane: 

Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakuwahi 
kuungana/kushirikiana na Makuffar kukizuia kikundi cha Abu Baslr. 
Na wala hakuwahi "kuahidi kufichua mtandao wa kigaidi" wa Abu 
Baslr. Wala mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakuwahi 
kuwasaidia Makuffar kwa kitu chochote chenye kudhuru mtandao 
wa Abu Baslr. Allaah alimhifadhi Mtume wake kutokana na kutenda 
uovu huo. 

Tisa: 

Kinyume chake, dalili zinathibitisha kuwa Mjumbe wa Allaah 
aliridhika na Mashambulizi ya Abu Baslr na Abu Jandal dhidi ya 
Makuffar. Na hili linadhihirika kupitia nukta zifuatazo: 

a) Hakumpinga Abu Baslr kwa Kumuua na kuchukua upanga wa 
Mjumbe Kafir. Na hakika kama alichukia vitendo hivi, basi 
angalau angemuonya kuacha mambo haya, kwani ni wajibu 
wake wa Ki-Nabii kuonya kila Uovu; Na kwa kuwa 
hakumuonya Abu Baslr, basi ni lazima kwamba aliviona 
vitendo vyake kuwa ni vitendo vizuri na ni aina ya Jihdd. 

b) Kauli ya Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) “Amkose 
mama yake! Angekuwa Mpiganaji vita mzuri alioje! Kama angekuwa 
na Wenye kumsaidia (vita)!" Na maelezo ya Ibn Hajar 
yameshatangulia (kutajwa). 

c) Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakuwahi kumtuma 
mtu yeyote kwenda kumwambia Abu Baslr na Abu Jandal 
kwamba waache kuwashambulia ma-Quraysh (ambao 
amewekeana nao mkataba), wala hakuwahi kuwazuia wao 
kujihusisha na mashambulizi kama hayo. Na kama angeona 
kuwa wao wamekosea Katika uamuzi wao wa Kuwashambulia 
ma-Quraysh, basi angalau angewakataza wao 
wasiwashambulie Makuffar - na kama Mtume angewakataza, 
basi wange-sitisha mashambulizi yao mara-moja (haraka sana); 
na kwa kuwa hakuwakataza, inamaanisha kuwa aliridhishwa 
na mashambulizi yao na vitendo vyao. 


Page I 278 


Ibn Hazm (RahimahuLlaah) ameelezea, "Basi huyu alikuwa 
Abu Basir na Abu Jandal na Waislam waliokuwa pamoja nao 
(huko ufwekweni mwa bahari). Wamemwaga damu za ma- 
Quraysh, wale ambao walikuwa katika mkataba na Mjumbe 
wa Allaah - na walichukua mali na vitu vyao, lakini hata hivyo 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakuwakataza 
kufanya hivyo, wala wao (akina Abu Basir na Abu Jandal na 
Mujahidin wao) hawakuzingatiwa kuwa ni wenye madhambi 
kwa kufanya hivyo. Na hakuna Shaka kuwa Mjumbe wa 
Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alikuwa aweza kabisa 
kuwakataza wao (angetaka), na kama angewakataza, wasinge- 
washambulia ma-Quraysh (lakini kwa makusudi kabisa 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakuwakataza, 
hivyo inaonyesha kwamba ilikuwa ni sawa (na ni vema) 
kuwashambulia wao ." 659 

Na tunahitimisha maneno haya kuhusu Abu Baslr na Abu Jandal 
(RahimahumuLlaah) kwa maneno mazuri kabisa kutoka kwa Imam 
'Abrur-Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab 
(RahimahuLlaah) pindi aliposema akim radd mpotevu: 

"Na ni kwa maandiko yapi - na kwa dalili zipi unasema kwamba 
Jihdd si Wajibu isipokuwa mpaka awepo Imam wa kumfuata? 
Hakika huku ni Kuitukana/kuikashifu Din - na hii ni sawa na 
kuiacha njia ya Waumini!! Na dalili zinazovunja madai haya ni 
nyingi mno kuzitaja! Na (kwa kutaja) mfano mmoja tu utakuwa 
ni wa jumla ('Umum) wa amri ya Kupigana Jihad na mahimizo yake, 
na makemeo ya kutopigana Jihdd; kwani Allaah (Ta'ala) anasema, 



"Na lau Allaah Asingelizuia watu baadhi yao kwa wengine, basi 
ingelifisidika ardhi" 660 


659 Rejea katika "Al-Ihkam" (5/126). 

660 Al-Baqarah: 251 


Page I 279 




Na pia, 


olyLjjj ^y 2 *-L> j» g y2Jtj jy>Ljl 4JJI ^jS 

IjjiS' 4JJI i_wil L^-j w\j>rLc~ij 


"Na lau ingelikuwa Allaah Hawakingi watu baadhi yao kwa 
wengine, bila shaka yangelivunjwa mahekalu na makanisa, na 
masinagogi na Masajid (misikiti) inayotajwa humo Jina la Allaah 
kwa wingi." 661 


Kwa hiyo kila mtu anayepigana jihdd katika njia ya Allaah, basi 
hakika amemtii Allaah na ametimiza yale ambayo Allaah 
amemuwajibishia. Na imdm hawezi kiuhahsia kuwa imam, 
isipokuwa kwa (kusimamisha) Jihdd . 662 Siyo kwa sababu hapawezi 
kuwa na Jihdd isipokuwa na imdm 663 , badala yake ukweli ni kinyume 
cha ulivyodai 664 , Enyi... [kisha anaendelea mbele kutoa dalili 
nyingi]... kwa hiyo ukweli na dalili zinazokanusha madai haya ni 
nyingi, zilizochukuliwa katika Qur-dn, Sunnah, Siyar, historia, na 
watu wa 'Ilm zenye uthibitisho na Athdr - kiasi kwamba hazifichiki 
hata kwa punguani. 


661 Al-Hajj: 40 

662 Allaah Amrahamu Shaykh 'Abdur-Rahman Ibn Hasan! Na (hebu) fananisha haya maneno na ya 
Qusuriyyah! Wanasema kwamba wale wanaofanya uvamizi dhidi ya Mujahidin ni "ma-Imam" na 
"Wulat Al-Amr"! Wanamuita Taghut "Imam"! WaNa'udhu BiLlah... 

663 Katika kitabu halisi imeandikwa Li annahu - na hili ni kosa la kisarufi; Lakini Shaykh Naswir 
Al-Fahd (FakaLlaahu Asrahu) anasema katika "At-Tibyan" kwamba sarufi ya sawa ilitakiwa iwe La 
Annahu . 

664 Mwanzo katika barua alisema, "Wakiulizwa (Ibn Nubhan na Wafuasi wake) 'Mnafuata Madh-hab 
gani?' na 'Nani aliwahi kusema hvi kabala?', hawataweza kujibu kwa jibu sahihi. Na moja ya hizi 
(Bid'ah - Uzushi) tulizozisikia kuhusu wao, ni kwamba wanadai hakuna Jihad isipokuwa (pamoja) na 
Imam, na kwamba kama hakuna Imam, basi hakuwezi kuwepo (Kupiganwa) Jihad. Madai yao haya 
yanasababisha kuacha (kupuuza) Jihad na kuipinga Din ya Allaah, na inamaanisha kuwa yafaa 
Kumuasi Allaah..." Na tunasikia haya mara kwa mara kutoka kwa Qusuriyyah, Jahmiyyah, na 
Murji'ah wa zama hizi, Wakibweka "Hakuna Jihad, hakuna Jihad! Someni tu Tawhld, lakini 
msithubutu kuifanyia kazi au kuisimamisha - au la si hivyo (mtakuwa) ni Khawarij!" Hivyo ni akina 
nani wanaowatumikia Makuffar? 


Page I 280 





Na kama Abu Baslr alivyokuja kama Muhajir, na kisha ma-Quraysh 
wakamtaka Mtume kumrudisha kwao, (ni) kwa kuwa walikubaliana 
na shart hilo huko Hudaybiyyah. Hivyo waliwatuma watu kwa ajili 
yake, na alimuua mmoja wa wajumbe wawili aliyekuja kumkamata, 
na kisha akaenda ufukweni mwa bahari; na pindi Mjumbe wa 
Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliposikia kuhusu yeye 
alisema, "Amkose mama yake! Angekuwa Mpiganaji vita mzuri alioje! 
Kama angekuwa na Wenye kumsaidia (vita)!" Na Abu Baslr (na kundi 
lake la Mujdhidin) waliishambulia Misafara ya ma-Quraysh 
walipokuwa wakielekea Ash-Shdm, na wafanya biashara 
walikamatwa na kuuawa. Kwa hiyo walikuwa katika vita ya tofauti 
na dhidi ya ma-Quraysh, pasi na Mtume wa Allaah, kwani alikuwa 
na mkataba nao - na simulizi yote ni ndefu. Lakini, Je? Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alisema, "Mmekosea katika vita 
yenu dhidi ya ma-Quraysh, kwani hamna Imam ? SubhaanaLlaah! Ni 
Ujinga mbaya ulioje kwa Wajinga! Na tunajikinga kwa Allaah 
kutokana na Kuupinga Ukweli (haqq) kwa kutumia Ujinga na 
Uovu ." 665 

Na kisha 'Ubaykan anaendelea kudai kuwa amefuata misingi 
iliyowekwa na Salaf, alisema, "Na ma-Muft wa Ummah na 
Wanazuoni wa Rabbdni, wanashikamana na kanuni za Kisheria 
wakati wanapotoa hukmu..." 

Labda yaweza kuulizwa, "Ni msingi/kanuni gani iliyo-tumiwa na 
'Ubaykan kupindua hukmu ya Wanazuoni Rabbdni (wema na wenye 
'llm) kuhusu Mudhaharah - ambayo wote walikubaliana kwamba 
"Hapana waislam waivili watakataa" kuwa ni Riddah?" 

Na kisha 'Ubaykan anasema, "Hivyo ushauri wangu kwa Waislam 
wote na hasa kwa wanafunzi wa 'Ilm ni kwamba waepukane 
na sababu za mfarakano baina ya Waislam, kwa sababu hayo ni 
katika yanayosaidia (kunufaisha) maadui wanaotuvizia, 


665 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah'' (8/199 - 200). 


Page I 281 



na ni juu yao kufanya Juhudi kuunganisha Ulimwengu, na 
Kuziunganisha Safu, Allaah (Ta'ala) Anasema, 

4JJI ^LU-: h' -o':cU 

Na shikamaneni kwa kamba ya Allaah nyote pamoja, wala 
msifarikiane. [Al 'Imran : 103]" 

Je, Tawhid, Hanifiyyah, Millat Ibrdhim, Jihad dhidi ya Mushrikin na 
Murtaddin, na Kufanya Bara'ah dhidi ya Taghut - hizi ni "Sababu za 
Farqah (mfarakano/utengano)" anazomaanisha 'Ubaykan? 

Je, haielewi Ayah ambayo yeye mwenyewe anainukulu? 
Shikamaneni kwa kamba ya Allaah; Je, Allaah anazungumzia 
Tawhid, Qur-dn na Sunnah au inamaanisha tu "Shikamaneni na 
Mudhdharah, Riddah, Udanganyifu (uongo), na kuanzisha Bid’ahV 

Na kisha anasema "kwa sababu hayo ni katika yanayosaidia 
(kunufaisha) maadui wanaotuvizia..." Yd SubhaanaLlaah!! Je 
wanaofuata Qur-an, Sunnah na Ijmd', Hanifiyyah - wanaotenda kwa 
Mujibu wa Tawhid, wanapigana Jihdd dhidi ya Wavamizi na 
Murtaddin - wale ambao wanaamini kabisa kwamba 
Ushirikiano/kuungana na Makuffar ( Mudhdharah ) hakika ni Riddah, 
na hakika kitenguzi cha Nane cha Uislam, wale wanaopigana Jihad 
dhidi ya Maadui wa Allaah na maadui wa kila ambaye anaungana 
nao... Je hawa ndio wanaowasaidia maadui wa Allaah? Au 
wanaowasaidia Makuffar ni wale ambao wanadai kuwa ni sawa 
kuonesha Mudhdharahl ? 

Hakika ni zama, ambazo Sunnah imekuwa Bid'ah, Tawhid imekuwa 
Kufr, na Bid'ah imekuwa Sunnah, na Kufr imekuwa ndiyo Tawhid ... 


Page I 282 


Na kisha tunatambua walichokimaanisha Salaf waliposema, 
"Hakuna kilicho kigeni kama Sunnah - na aliye mgeni zaidi 
ya hiyo ( Sunnah ), ni yule anayeifuta kisawa-sawa ." 666 

Na mwisho twamuuliza 'Ubaykan na Qusuriyyah swali moja 
kuhusu kuwapenda kwao wenye kufanya Mudhdharah: 




"Ha! Nyinyi ndio hawa mliowatetea katika uhai wa dunia. 
Basi nani atakayemjadili Allaah kwa ajili yao Siku ya 
Qiyaamah au nani atakayekuwa mwakilishi wao?" 667 


666 Rejea katika kitabu chake, "Kashf Al-Kurbah Fi WasfAhl Al-Ghurbah" 
(28 - 29). 

667 Rejea katika An-Nisa : 105 -109 


Page I 283 



MUWAHHIDUN SI KHAWARIJ 668 


Leo hii tunawaona baadhi ya Shuyukh wa Tawhid, kama vile Hamud 
Ibn 'Uqla Ash-Shu'aybi (RahimahuLlaah), Shaykh Sulayman Ibn 
Naswir Al-'Ulwan (FakaLlaahu Asrahu), Shaykh 'Abdul-Qadir Ibn 
'Abdul-'AzIz (FakaLlaahu Asrahu), Imam 'AbduLlah Ibn 'Abdir- 
Rahman As-Sa'd, Shaykh 'Ali Ibn Khudhayri Al-Khudhayri 
(FakaLlaahu Asrahu), Sliaykh Naswir Ibn Hamad Al-Fahd 
(FakaLlaahu Asrahu), Shaykh Ahmad Ibn Hamud Al-Khalidl 
(FakaLlaahu Asrahu), Shaykh Abu Qatadah Al-Filistln 
(HafidhahuLlah), Sliaykh Abu Muhammad 'Asim Al-Maqdisl 
(FakaLlaahu Asrahu), Shaykh Abu Baslr At-Tartusl (HafidhahuLlah), 
Shaykh Hamid Ibn 'Abdillah Al-'AlI (FakaLlaahu Asrahu), Shaykh 
Abu Jandal Faris Az-Zahranl Al-Azdl (FakaLlaahu Asrahu), Shaykh 
'Abdullah Ibn Muhammad Ar-Rashud (HafidhahuLlah), Shaykh Abu 
'Abdir-Rahman Sultan Al-'Utaybl Al-Atharl (HafidhahuLlah), 
Shaykh 'Umar Abdir-Rahman (FakaLlaahu Asrahu), na wengi 
wengineo - Allaah awanusuru wote na awatie nguvu kwa Msaada 
wake; Kila mmoja wao huitwa Khariji na Takfiri na Maadui zao. Na 
kama itakavyombainikia Msomaji - In shd Allah - kwamba haya siyo 
kitu isipokuwa ni marudio tu ya propaganda za uongo za Maadui 
wa Da'wah ya Najd. Na In shd Allah, msomaji atatambua mambo 
yafuatayo kuhusu Shaykh Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab 
(RahimahuLlaah): 

1) Maadui wake walimuita yeye pamoja na Da'wah yake kuwa ni 
" Khawdrij" 


668 Uongo na Uzushi (Propaganda) za Makuffar dhidi ya Da'wah ya Najd, zinazotajwa katika 
kipengele hiki, zimenukuliwa kutoka katika kitabu maarufu kinachoradd propaganda hizo, 
"Da'awa Al-Munawi'In". Kitabu muhimu kukisoma mtu ambaye anataka kujua ukweli ulioko 
nyuma ya propaganda za Uongo dhidi ya Muwahhidun, zenye kuchochewa na Mayahudi na 
Wavamizi. Lakini kitabu, kwa kuteleza kinasema kuwa ma-Imam wa Najd 
hawakuwakufurisha Waottoman. Na sababu kwa nini watu wengi huficha ukweli huu iko 
wazi - ili "Waottoman" wa zama hizi wasikufurishwe. 


Page I 284 



2) Mushrikin walisema kuwa njia yao ya fikra (Fikr) ilikuwa ni 
"Takfir". 

3) Walituhumiwa kumwaga damu za Waislam. 

Ingali mambo haya matatu yalikuwa ni tuhuma za uongo dhidi ya 
watu wa Tawhid, mengi yafuatayo (yalikuwa) ni kweli. 

4) Ma-Imam wa Da'wah ya Najd waliwafanyia Takfir viongozi 
Murtaddin na walikuwa dhidi yao (waliwaasi). 

5) Makuffdr wa nje, kama vile Wazungu wa Ulaya, waliwasadia na 
kuwachochea Murtaddin dhidi Da'wah ya Najd. 

Basi sikiklizeni kile ambacho Mushrikin wamekianzisha kuwazuilia 
wajinga kutokana na Da'wah ya kufufua Tawlhd . 

1) TUHUMA VA KWAMBA NI KHAWARIJ 

Mushrik mmoja ambaye ni muongo alisema, "Kama Khawarij 
walivyo-zichukua Ayah zinazowahusu Makuffar na wakazitumia 
kwa Waislam, hawa ma-Wahhabi wamezichukua Ayah hizi 
zinazohusu Makuffar na kuzitumia dhidi ya Waislam wa Dunia 
nzima." (Kashf An-Niqdb ‘An 'Acjaid Ibn 'Abdul-Wahhdb - 80). 

Kwa hiyo hawa Mushrikun huwaita wafuasi wa Da'wah ya Salafi 
kuwa ni Khawarij. Na kwa hakika wale walio katika Da'wah hiyo hivi 
leo, pia nao wanaitwa ni Khawarij - kama Watangu (Salaf) wao 
walivyokuwa wakiitwa. 

Mushrik wa ki -Rdfidhah naye kwa uongo anawatuhumu ma -Imdm wa 
Da'wah ya Najd kuwa, "Hawatofautiani na Khawdrij katika suala la 
Takfir." (Hddhihi Hiya Al-Wahhdbiyyah- 70). 

Mzushi mwingine alituhumu, "Walikuwa kama Khawarij, 
wakimfanyia Takfir yeyote mwenye kufanya dhambi." (Tarikh 
Al-Madhdhib Al-Islamiyyah -1/236). 


Page I 285 



2) TUHUMA YA KWAMBA NI TAKFIRI 

Na tumekuwa tukiitwa ‘Takfiri' na wafuasi wenye kudharauliwa wa 
Irjd' na Tajahhum. Na haya ni marudio tu ya madai/tuhuma ambazo 
maadui wa Taivhid wameeneza dhidi ya Da'wah : 

"Na ukiulizwa kwamba 'Ni yapi Madh-hab ya WahhabT na 'Nini 
Malengo yao' - basi wajibu kwa moja ya jibu fupi ambalo litajibu 
moja kwa moja maswali yao yote mawili- "Takfir ya Waislam." 
(Al-Fajr As-Sddiq - 64). 

Mzushi mwingine anatuhumu, "Hakika, Madh-hab yao ni Takfir." 
(Tabyin Al-Haqq Was-Sazvdb - 8). 

3) TUHUMA YA KUUA WAISLAM. 

Na Mushrik wa ki -Rdfidhah alisema, "Tatizo la mtu huyu 
(Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab) ni nini? Ameua maelfu ya 
Waislam wasemao, "Hakuna Anayestahiki Kuabudiwa kwa haqq 
Isipokuwa Allaah, na Muhammad ni Mjumbe wa Allaah)", na wanatoa 
Zakah, na Kufunga, Wanafanya Hajj katika nyumba tukufu ya Allaah. 
Lakini pia amewaua watoto na wanawake bila sababu yoyote au 
ugomvi wowote. Na bado anadai kuwa ni katika Muwahhidun, na 
kwamba Waislam wote ni Murtaddun." (Fasl Al-Khitdb Fi Naqdh 
Md Qdlahu Ibn 'Abdil-Wahhdb - 33). 

Na muongo mwingine asiye na haya anasema, "Baadhi ya 
ma-'Ulama wameipa jina Da'wah ya Wahhabi kuwa ni Da'wah ya 
Kumwaga Damu." (Al-Haqd'iq Al-Isldmiyyah - 16). 

Rdfidhah mwingine anasema, "Hakika Wahhdbi ndio wanao- 
sababisha Zalzdl (mtetemo, khofu) na Fitnah (Matatizo). (Al-Bardhin 
Al-Jaliyyah - 71). 

Bali ni 'Sunnah' ya ma -Fir'awn, wahopita na wa Sasa, kuficha ukweli 
(uhalisia). Kama ambavyo Fir'awn alisema mwenyewe kuhusu 
Muwahhtdun, 


Page I 286 


'j4'r^i 01 jdLj 01 ^?J L5~" 


SLcJJl ^l j 

"Na Fir'awn akasema: Niaclieni nimutie Muwsaa, naye amivite 
Rabb wake (Anizuie mimi nisimuue yeye)! Hakika mimi ttakhofu 
asije kukubadilishieni dini yenu, au adhihirishe ufisadi katika 
ardhi." 669 


Na sikiliza yale ambayo Murji'ah wanayaeneza dhidi ya Muwahhidin 
hivi leo. Je yanatofautiana na yele ambayo Mushrikun waliyazusha 
kuhusu Imdm Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab? 

Na tunajibu Uongo na Uzushi wa watu wa Tajahhum kwa majibu 
yaleyale ambayo ma- Imam wa Najd waliwajibu kwayo: 

Imdm 'Abdul-Latif Ibn 'Abdir-Rahman (RahimahuLlaah) anasema, 
"Na kwa hakika Washirikina wengi zama hizi wamekosea - 
wanadhani kwamba wale wanaowafanyia Takfir watu waliotamka 
Shahadah mbili (Shahadatayn), wanawaona kwamba watu hawa ni 
Khawdrij - lakini huu sio ukweli. Lakini kutamka Shahadah mbili siyo 
kikwazo cha kumkufurisha (kumfanyia Takfir) mtu - ni kikwazo tu 
kwa yule anayeitambua maana yake, na anatenda kwa mujibu wa 
masharti yake, na akazitakasa 'Ibaadah zake zote kwa ajili ya Allaah 
pekee, na hamshirikishi Allaah kwa Shirk yoyote - kwa hiyo 
Shahadah mbili zinamnufaisha mtu huyu tu." 670 

Imdm 'Abdur-Rahman Ibn Hasan (RahimahuLlaah) anasema, "Hivyo 
tukisema, 'Hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allaah, 
hakuna anayestahiki Kuombwa isipokuwa Allaah, matarajio na 
matumaini yote hayatakiwi kuegemezwa isipokuwa kwa Allaah' na 
mambo kama hayo katika aina mbalimbali za 'Ibadah ambazo 
hazielekezwi kwa yeyote isipokuwa Allaah; na tunaposema kuwa 
yeyote mwenye kuelekeza 'Ibadah kwa asiyekuwa Allaah, basi 


669 Ghafir : 26 

670 "Ad-Durar As-Saniyyah" (12/263). 


Page I 287 



yeye ni Kdfir na ni Mushrik - wanakuja na kutupigia kelele "Mko 
katika bid'ah, mmeufanyia Takfir ummah wa Muhammad, nyinyi ni 
khaivdrij, nyinyi ni Wazushi," 671 


Walipoulizwa "Je, Mnawakufurisha Waislam kutokana na 
Madhambi?" Ma-Imdm walijibu, "Hii siyo tabia yetu. Lakini hii ni rai 
ya khawdrij, wale wanaofanya Takfir kwa madhambi. Badala yake 
tunamfanyia takfir yeyote mwenye kufanya madhambi ya Mukaffirat, 
kama Kufanya Shirk kwa kumuabudu mwingine pamoja na Allaah, 
au Kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allaah , kmtegemea asiyekuwa 
Allaah, Kumuogopa asiyekuwa Allaah, au Kumtaraji asiyekuwa 
Allaah, kumuamini asiyekuwa Allaah, kwani mambo haya yote ni 
aina za 'Ibadah, kwa mujibu wa Ayah za Qur-an." 672 


671 "Ad-Durar As-Saniyyah" (11/448 - 449). 

c-jI^ ^\j aJJI <Jjjl L* J^l IjJtiiJ I_» 

"Na wanapoambiwa: "Njooni kwenye yale Aliyoyateremsha Allaah na kwa Rasuli;" Utawaona 
wanafiki wanakugeukilia mbali kwa mkengeuko." [An-Nisa': 61] 

Na leo hii pia, tunapowaambia wale ambao timataraji kwamba ni ndugu zetu katika Tawhid, "Njooni, 
Tutawale (tuongoze) kwa "Kitab na Sunnah" - wanageukilia mbali na kutuita Khawarij. Wanasahau 
(kwa makusudi kabisa) kwamba Allaah Amekataza kufanya Shirk katika Sharl'ah yake. 



"Na wala Hamshirikishi katika hukumu Zake yeyote." [Al-Kahf : 26] 

Hata hivyo Allaah Anaapa, 




"Basi Naapa kwa Rabb wako, hawatoamini mpaka wakufanye wewe (Muhammad SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) ni mwamuzi katika yale wanayozozana baina yao, kisha wasipate katika nyoyo 
zao karaha katika yale uliyohukumu na wajisalimishe, kwa kujisalimisha kikamilifu." 
[An-Nisa: 65] 

672 "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/204). Na hivyo hivyo, Muwahhidin hawakufurishi kwa 
madhambi - Lakini hukufurisha kwa Vitenguzi (vya Uislam). 


Page I 288 



Imdm 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab 
(RahimahuLlaah) anasema, "Kuhusu wale ambao wanazusha uongo 
dhidi yetu ili kuuficha Ukweli, na kuficha Ukweli kuwa ni Uongo, 
kwa kudai kuwa tunawafanyia Takfir watu wote wa zama hizi bila 
mpaka, na pia (tunamkufurisha) mtu yeyote baada ya karne ya 6, 
isipokuwa wanaotufuata sisi; na kwamba hatuikubali Bay'ah ya 
yeyote mpaka watakapokiri kuwa walikuwa Mushrikln, na kwamba 
Wazazi wao walikufa katika Shirk... Madai haya hayana ukweli - 
lakini, haya ni kama uchawi... na majibu yetu kwa tuhuma hizi ni: 



"Subhaanak! Utakasifu ni Wako! Huu ni usingiziaji wa dhulma 
mkubwa mno!" 673 

Hivyo mwenye kusema mambo haya kuhusu sisi, au akatuhusisha 
na kauli hizi, basi hakika ametuzushia Uongo. Lakini yeyote 
atakayeishuhudia hali yetu, na akahudhuria mikusanyiko yetu, na 
akashuhudia yale tunayoshikamana nayo - kwa hakika atafahamu 
kabisa kwamba kila jambo walilotuzushia dhidi yetu, ni propaganda 
za maadui wa Din na ndugu wa Shaytan, ili kuwafanya Wanadamu 
wajitenge mbali na Td'ah ya Allaah, na kuanguka katika aina 
mbalimbali za Shirk - ambazo Allaah alishatangaza kuwa 
hatasamehe, lakini atasamehe kila dhambi isiyokuwa hiyo (Sliirk). 
Na ni imani yetu kwamba wale wanaofanya aina mbalimbali za 
madhambi makubwa, kama vile Kumuua Muislam bila haqq, kuzini, 
kula Riba, kunywa pombe - na hata wakirudia-rudia kufanya haya 
mara kadhaa, tunaamini kuwa mwenye kufanya haya hatolewi 
katika Uislam, wala hata kuwa katika Moto milele - hayo ni kwa 
shart kwamba anakufa akiwa Muwahhid anayemtakasia Allaah aina 
zote za 'Ibaadah zake (hafanyi Shirk kwa namna yoyote)." 674 


673 An-Nur : 26 

674 "Al-Hadyah As-Saniyyah" (40). Nukta ya kutafakari kwa wale wenye 
kufanya Shirk katika Tahakum na Ruku' na Ta'ah kwa Taghut. 


Page I 289 



"Kuhusu Uongo wao na Uzushi wao, kama vile madai yao 
kwamba tunamfanyia Takfir kila mtu, na tunawajibisha Hijrah 
kuja kwetu hata kama mtu anaweza kudhihirisha Din 
[kwa kuwa na Bara'ah na Chuki na Uadui], na kwamba 
tunamuita Kdfir kila asiyepigana dhidi ya Mushrikin - na 
tofauti na uzushi huu kuna mambo mengine mengi 
yasiyohesabika ya namna hii. Na yote haya ni Uongo na 
Uzushi, ili kuwazuilia watu na Din ya Allaah na Mjumbe 
wake ." 675 

Pia Imdm anasema, "Na kuhusu kauli kwamba tunawafanyia 
Takfir (tunawakufurisha) watu (Waislam) wote, basi hakika 
huo ni katika Uzushu wa Propaganda za Maadui wa Allaah, 
wale ambao wanataka kuwazuilia Wanaadamu kuingia 
katika Uislam. Na tunasema: 



"Subhaanak! Utakasifu ni Wako huu ni usingiziaji wa 
dhulma mkubwa mno! 676 " 677 


675 "Majmu' Mu'allafat Ash-Shaykh" (3/11). 

676 An-Nur: 16 

677 "Majmu' Mu'allafat Ash-Shaykh" 


Page I 290 



4) SHAYKH ALIWAFANYIA TAKFIR HUKKAM 
(WATAWALA, VIONGOZI) WA ZAMA ZAKE. 678 

Wanafunzi wa Da'wah ya Tawhid waliingia Hijaz, Yaman, 
Ihsa', 'Iraq, na Ash-Sham 679 . Na waliishambulia Karbala 
(mwaka 1217), na wakaiteka Damaskas - na hii yote, bila 
ubishi, ilikuwa ni sehemu ya Dawlah ya 'Uthmaniyyah (Dola 
ya Ottoman). 

Na kauli za ma -Imdm wa Da'wah ya Salafi wote waliungana 
katika hukmu zao kwamba Dola ya Ottoman ilikuwa ni Ddr 
Al-Harb (Dola ya vita na kufr dhidi ya Waislam), isipokuwa 
miji na vijiji vile vilivyokubali Da'wah ya Tawhid. 

Na Da'wah ya Shaykh (RahimahuLlaah) ilikuwa ni Da'zvah ya 
Uislam halisi, na vita dhidi ya Shirk na watu wake; na moja ya 
nchi kubwa iliyokuwa inaeneza Shirk katika zama hizo 
ilikuwa ni Dola ya Ottoman. Na wewe - Ewe ambaye 
umeshaonja ladha ya Tazvhid - utasadikisha kabisa baada ya 
kusoma ushahidi ufuatao.... 68 ° 


678 Kuna kitabu kizima kilichoandikwa kwa ajili ya mada hii na Shaykh Naswir Al-Fahd 
(FakaLlaahu Asrahu), kiitwacho "Ad-Dawlah Al-'Uthmaniyyah Wa Mawqif Da'wat 
Ash-Shaykh Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab Minha" yaani "Dola ya Ottoman na Msimamo 
wa Da'wah ya Shaykh Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab Kuhusiana nayo" 

679 Rejea katika "Ad-Dawlah Al-'Uthmaniyyah" (1/20), na "'Unwan Al-Majd" (1/97 na 
kuendelea). 

680 na Shaykh Naswir Al-Fahd (FakaLlaahu Asrahu) anaandika, "Na yeyote akitafakari juu ya 
Dola ya Ottoman... yatamdhihirikia mambo mawili 1) Kueneza kwake Shirk 2) Vita yake dhidi 
ya Tawhid... Chini ya Utawala wa 'Abbasiyyah Usufi ulianza kuenea, lakini ilikuwa bado ni 
kama kikundi cha jamii iliyotengwa. Lakini chini ya Kivuuli cha Dola ya Ottoman, ilikuwa ni 
dini kuu ya Jamii... Na walieneza madh-hab haya huko Asia ya kati... Baadhi ya Watetezi 
wanadai kuwa vita baina ya Waottoman na Da'wah ya Salafiyyah ilikuwa ni ya Kisiasa, lakini 
huo si UkweH. Badala yake ilikuwa ni vita ya 'Aqidah, iliyoanza pindi Wanazuoni wa 
Quburiyyah walipotoa Fatwa [Kuwavamia Waislam], tazama "Hashiyat Ibn 'Abidin" (4/262). 


Page I 291 




Na katika barua iliyotumwa na ma-Imam kwenda kwa Viongiozi wa Ottoman [yaani Wulatu 
Al-Amr], "Madhabahu ya Kufr na Shirk yamedhihiri katika Dola yenu; kama vile Kuba juu ya 
Makaburi, na taa ziwakazo juu yao, na kuyapamba kwa mapazia, na kuyazuru kwa namna 
ambayo haikuruhusiwa na Allaah wala Mtume wake (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na 
kuyafanya kama mahala pa kusherehekea, na kuwaomba watu wake (wafu) ili wawajibu Du'a 
zenu, watatue mambo yenu, na wawaondolee tabu zenu; Haya pamoja na kuacha Fara'idh za 
Din, mfano Swalah tano. Yeyote anayetaka kuswali, huswali - lakini kama hawataki hakuna 
wanachofanywa. Na hivyo hivyo Zakat... Macho na Masikio yetu yamejaa mambo 
yanayoendelea katika ardhi zenu, kama vile Ash-Sham, 'Iraq, Misr, na maeneo mengine 
mengi." "Ad-Durar As-Saniyyah 1/382)... Na kisha kuna Mfalme Sulayman Mtunga Sheria 
(Al-Qanuni), alitawala kwa takribani miaka 46. Alipoingia Baghdad, alijenga Kaburi Kubwa 
lililopambawa juu ya kaburi la Abu Harufah, na akajenga Kuba juu yake ili aabudiwe. Na 
alikuwa akizuru sehemu takatifu za Shi'ah , na aliwajengea majengo (masanamu) ya 
kumbukumbu. Tazama "Ad-Dawlah Al-'Uthmaniyyah: Dawlah Islamiyyah" (1/25), na "Tarikh 
Ad-Dawlah Al-'Aliyyah" (223). Na alifahamika kwa jina la "Al-Qanuni" kwa sababu alikuwa 
ni mwanzo kuingiza Sheria za Ulaya katika ardhi za Waislam na kuziingiza katika Mahakama. 
Tazama "Tarikh Ad-Dawlah Al-'Aliyyah" (177, 198 na kuendelea)... Na hivyo yeyote 
mwenyekudai kuwa Dola ya Ottoman ilikuwa ni ya Kiislam, amedanganya. Na uzushi zaidi ni 
pale wanapoiita kuwa ni "Khilafah ya Kiislam"!! Na sasa - Ewe ndugu - hakuna yeyote 
mwenye kusema kuwa Dola ilikuwa ni ya Kiislam, isipokuwa watu wa aina mbili A) Aidha 
Mubtadi' mpotevu anayefikiri kuwa Shirk ni Uislam, au B) Mtu Jahil (Mjinga) asiyejua mambo 
ya Dola hii." Kisha Shaykh anaweka Tanbihi, "Kwa kuwa tu Dola ya Ottoman ilikuwa ni Dola 
ya Kikafiri, haimaanishi kwamba kila mtu ndani ya Dola hiyo alikuwa Kafir. Kama vile watoto 
wawili wa kiume wa Imam, Husayn na 'Abdullah. Anasema (RahimahuLlaah), "Inawezekana 
kuhukumu kwamba Kijiji fulani ni cha Kikafiri na watu wake ni Makuffar, na wanahukmu 
sawa na Makuffar - na wakati huo-huo - si kila mtu mmoja mmoja ni Kafir." "Majmu' 
Ar-Rasa'il" (1/44). Kwa mfano hivi leo, Amerika ni Nchi ya Kikafiri, lakini hili halimaanishi 
kwamba kila aishie Amerika ni Kafir. Kwa maarifa zaidi kuhusu Takfir ya "Sifa" na ya "Mtu 
Binafs" rejea katika kitabu "Takfir Al-Mu'ayyin" cha Imam Is-haq Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah). 


Page I 292 




a) Itnatn Sa'ud Ibn 'Abdul-'Aziz (RahimahuLlaah). 


Katika barua aliyoituma kwa ma-Gavana wa Ottoman, 
"Na kuhusu madai yenu (dhidi yetu sisi), 'Mmefufua fitnah 
ya kuwafanyia Takfir Waislam wanaoaelekea Qiblah, na 
kupigana na mtu anayemuamini Allaah na Siku ya Qiyamah' 

- Tunawajibu: 

Tayari tumeshawaambia kwamba hatumkufurishi mtu 
kutokana na madhambi, lakini tunapigana na yeyote mwenye 
kufanya Shirk, na wenye kumfanyia Allaah washirika; wenye 
kuwalingania watu kuwaendea Washirikina kama 
wanavyoita watu kumuendea Allaah, wenye kuchinja kwa 
ajili yao kama wanavyochinja kwa ajili ya Allaah, wenye 
kuapa kwa majina yao kama wanavyoapa kwa (jina la) 
Allaah, wenye kuwaogopa wao kama wanavyomuogopa 
Allaah, na kuahidi kuwasaidia wao wakati wa shida na 
kuomba msaada kutoka kwao, na kutopigana dhidi ya 
Masanamu na Qibab yaliyojengwa juu ya makaburi ambayo 
yamefanywa kuwa ni vitu vya kuabudiwa pamoja na Allaah. 
Hivyo kama ni wakweli katika madai yenu kwamba watu 
wenu wako katika Uislam na wanamfuata Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), basi yavunjeni kabisa 
masanamu hayo, na yasawazisheni, na tubieni kwa Allaah 
kutokana na Shirk na uzushi wenu wote... lakini mkibaki 
katika hali yenu hii, na msitubie Shirk mliyonayo, na 
kulazimiana wenyewe na Din (ambyo Allaah) aliyomtuma 
nayo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na kama 
hamtoacha Shirk zenu, uzushi, na uchawi - hatutakoma 
(hatutoacha) kupigana nanyi mpaka mtakaporejea katika Din 
ya sawa, Din ya Allaah." 681 


681 "Ad-Durar As-Saniyyah" (7/397). 


Page I 293 



b) Imain Sulayman Ibn 'Abdillah Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) 

Pindi Waturuki (Wa-Ottoman) walipovamia ardhi za 
Muiuahhidun, Shaykli Sulayman (RahimahuLlaah) aliandaa 
kitabu kiitwacho "Ad-Dala'il". Kitabu hiki kinahusu Riddah 
na Kufr za wale wenye kuwasaidia na kuwapa msaada 
Waottoman dhidi ya Muwahhidun - hata kama Washirika 
(wenye kuwasaidia Waottoman) hawako katika Dini yao ya 
Shirk, na hata kama "wanawachukia makuffdr". Na alilielezea 
jeshi la Ottoman kuwa ni "Wanajeshi wa Shirk, na Qibdb na 
pamoja na watu wake" 682 . Na katika kitabu hiki anamfanyia 
Takfir (anamkufurisha) kila Muislam msaliti mwenye 
kuwasaidia wanajeshi wa Ottoman, seuze Waottoman 
wenyewe! 

c) Imam 'Abdil-Latlf Ibn 'Abdir-Rahman Ibn Hasan 
(RahimahuLlaah) 

Shaykh aliandika Shairi refu kuelezea hali ya Dola ya 
Ottoman, moja ya sehemu yake ni: 

"Badala yake wako na Sheria za Wakristo wakitawala, 

Bila hujjah (dalili) iliyokuja katika Al-Qur-an. 

Hivyo tazama mito ya kufr inavyofurika, 

Kwani imefurika juu ya Shari'ah ya Ar-Rahmdn." 683 


682 Rejea mwanzo wa "Ad-Dala'il" 

683 Ndugu wanaombwa kusoma Shairi zima, kwani linadhihirisha hali ya 
uozo wa Dola hiyo. Linaweza kupatikana katika (7/187 - 194) ya "Ad-Durar 
As-Saniyyah", na (1/197- 206) ya "Tadhkirat Uli An-Nuha". 


Page I 294 



d) Itnatn Hamad Ibn 'Atiq An-Najdi (RahimahuLlaah) 

Imdm huyu pamoja na Imdm 'Abdil-Latlf Ibn 'Abdir-Rahman 
Ibn Hasan (RahimahuLlaah) wametumiana barua na makala 
nyingi kuhusu Dola ya Ottoman, kama inavyoonekana katika 
Mjaladi wa saba na wa nane wa "Ad-Dumr As-Saniyyah". Na 
pindi makujfdr Majeshi ya Ottoman yalipoingia katika 
peninsula ya Arabia, baadhi ya miji iliwasaliti Waislam 
ikawasaidia Waottoman. Na kama Shaykh Sulayman 
alivyoandika kitabu ‘Ad-Dala'il', karne kabla, kuhusu 
Mudhdharah (kuwasaidia makuffar dhidi ya Waislam) na 
Kuwasaidia Waottoman dhidi ya Muwahhdin - vilevile Imdm 
Hamad ameandika kitabu kingine, alichokiita "Sabil An-Najdti 
wal Fikdki min Muwaldt Al-Murtaddin wal Ahlil-Ishrdk" yaani 
"Njia ya kuokoka na kutokuwa na mapenzi na Murtaddln na 
Mushrikm." 68 * Na katika kitabu hiki, kama alivyofanya Shaykh 
Sulayman katika ‘Ad-Dald'il' anawakufurisha kila Muislam 
Muongo (msaliti) anayeyasaidia Majeshi ya Ottoman, achilia 
mbali Waottoman wenyewe! 


684 Kitabu hiki kimekuwa maarufu kwa jina hili; Lakini kuna sababu za kuamini kuwa jina 
halisi la kitabu hiki kiuhalisia ilikuwa "Al-Atrak" (Waturuki), badala ya "Ahlil-Ishrak" 
(Mushrikln) mwishoni. Hivyo Jina halisi la Kitabu lilikuwa "NJIA YA KUOKOKA NA 
KUTOKUWA NA MAPENZI NA MURTADDlN NA WATURUKI" 

Kwanza: Katika Tahqlq ya "Sabll An-Najah" ya Shaykh Al-Furyan (RahimahuLlaah), 
imesemwa kuwa Jina hili la Kitabu katika baadhi ya nakala halisi lina neno "Waturuki". 

Pili: Katika kitabu chenyewe, Imam Hamad (RahimahuLlaah) baada ya kutaja Ayah nzima 
"Na yeyote atakayewafanya Awliya' (marafiki wao wandani); basi hakika yeye ni miongoni 
mwao." [Al-Ma'idah: 51], anasema "Kadhalika, yeyote mwenye kufanya Tawalll na Waturuki, 
basi naye ni Mturuki. Na yeyote mwenye kufanya Tawalll yoyote na Wafursi (Rawafidh), basi 
naye ni Mfursi." Na Allaah ndiye Ajuaye zaidi. 


Page I 295 



e) Shaykh 'Abdullah Ibn 'Abdil-Latif Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) 

Shaykh (RahimahuLlaah) aliulizwa kuhusu wale wasio - ikufurisha 
Dola ya Ottoman , lakini wanaona kwamba ni madhalimu watenda 
madhambi, na kwamba ghanlmah zao ni Haram (kuchukuliwa) kwani 
ni Waislam. Akajibu, "Wale wasiotambua kufr ya Dola, na 
hawatofautishi kati ya Dola na Waislam Madhalimu Waovu - 
hawajafahamu maana ya Ld Ildha Illd Allah. Hivyo kama anaamini 
kuwa (Viongozi wa) Dola ni Waislam - basi yeye ni hatari na ni 
mbaya zaidi. Na hili ndilo hasa (liitwalo) "Kutilia shaka ukafiri wa 
Wenye kufanya Kufr" 685 . Na yeyote atakayewasaidia wao kwa 
namna yoyote dhidi ya Waislam, basi hii Riddah ya wazi 686 
(Riddah Sariyyah )."ss7 

f) Sliaykh Sulayman Ibn Sahman (RahimahuLlaah) 

Shaykh amesema katika shairi: 

Na yasemwayo kuhusu Waturuki, wale wanaowatuhumu wao kwa kufr, 
Basi huo ni Ukweli, kwani ni katika makundi yaliyokufuru kabisa; 

Na uadui wao dhidi ya Waislam, na uovu wao, 

Unapindukia na unashinda upotevu wa dini zingine zote; 

Na yeyote anayefanya nao Tawalll, basi ni kama wao, 

Na hakuna shaka katika Takfir yake 688 kwa ajuaye dalili; 

Na yeyote mwenye kufanya nao Muwdldt, na akawatii wao, 

Basi hapana shaka kuwa nifdsiy, na anatakiwa awe katika khofu... " 689 


685 Shaykh anarejelea Kitenguzi cha Tatu cha Uislam, "Yeyote asiyewakufurisha Mushrikin, au 
akatilia shaka Kufr (Ukafiri) yao, au akaridhika (akayakubali) na madh-hab yao, basi amekufuru. 

686 Kwa sababu ni moja ya Mambo Kumi yenye Kutengua Uislam. Hivyo, hii tena ni Fatwa ya wazi 
kutoka kwa Imam kwamba Mudhaharah ni "Riddah ya Wazi" 

687 "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/242 na 10/429). 

688 Hii ni dalili nyingine tena ya kwamba kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam, kwa namna yoyote 
ya Msaada- ni Kufr. 

689 Rejea katika "Diwan Ibn Sahman" (191). 


Page I 296 



g) Shaykh 'Abdir-Rahman Ibn 'Abdil-Latif Ibn 'Abdullah Ibn 
'Abdil-Latif Al Ash-Shaykli (RahimahuLlaah) 


Na hebu tuhitimishe mjadala huu kwa kauli hii ya Shaykh, 
"Ilifahamika mno kuwa Ufalme wa Uturuki ulikuwa ni wa 
Ki-Pagani, dini yake ilikuwa ni Shirk na Uzushi, na walivilinda vitu 
hivi." 690 


5) makuffAr wa nje waliwaunga mkono 

MURTADDIN DHIDI VA MUWAHHIDIN 

Imenukuliwa na wanahistoria kwamba Tawala kutoka nje ya 
Mashariki ya Kati zilichochea na kuwaunga mkono Murtaddin dhidi 
ya Muwahhiddin. Kadhalika inajulikana kwamba Waingereza 
walimtuma kapteni wao Forester Sadler kukutana na Abraham 
Pasha 691 , Makamu wa Mfalme wa Misri, ili kumshukuru na kumpa 
hongera kwa kuiharibu ngome ya Da'wah ya Salafi huko 
Ad-Dir'iyyah. Wawili hawa pia walizungumza kuhusu kuwafutilia 
mbali "Maharamia wa Wahhabi" ndani ya Ghuba na kuisaidia Dola 
ya Uingereza katika kufanya hivyo. 692 


690 "'Ulama Ad-Da'wah" (56). 

691 1789 - 1848. Mwana wa Ki-Giriki wa Mahomet Ali Pasha (1769 -1849). Mji wao 
walikozaliwa ulikuwa ni Kavala, Ugiriki. Wote Baba na Mwana, walikuwa Magavana Wakuu 
wakiiwakiHsha Misri kwa niaba ya Sultan wa Ottoman, ingawa walizingatiwa kuwa ni huru. 
Alirithi uongozi (utawala) wa Misri kutoka kwa baba yake. Wote walipigana (waliivamia) 
dhidi ya Da'wah ya Salafl kwa agizo kutoka kwa Sultan wa Dola ya Ottoman. 

692 Rejea katika tafsiri ya Kiarabu ya Safari za Kepteni Forester Sadler - "Al-Kabtin Furistir 
Sadllr, Rihlah 'Ibar Al-Jazlrah Al-'Arabiyyah". Imetafsiriwa na Anas Ar-Rifa'i. 


Page I 297 



Na wanahistoria wanasema kwamba Barua za maridhiano 
(Makubaliano) zaonyesha kuwa Abraham Pasha na Dola ya 
Uingereza walikubaliana katika lengo lao la kuwaangamiza kabisa 
"Ma -Wahhabi" 693 . Na mwanahistoria wa India, Mas'ud An-Nadwi, 
pia ametoa hitimisho kama hili 694 . 

Ni dhahiri kwa muijbu wa nukulu za kihistoria, kwamba Makuffar 
wa Ulaya waliuchukia sana "U -Wahhabi". Na ndiyo maana twaona 
kwamba Waingereza walimwita kila Muislam aliyewapinga wao 
katika Bara-Dogo la India kuwa ni ‘‘Wahhdbt" 695 . 

Na yapasa pia kutajwa kuwa Jeshi la Abraham Pasha lilikuwa na 
Mfaransa aliyekuwa ni Mnadhimu Mkuu. Alikuwa ni Kanali Seve, 
ambaye inasemekana "Alisilimu" baada ya Dola ya Ottoman 
kumuajiri yeye kulifundisha Jeshi lao mbinu za Ulaya (Europian 
methods). Kisha alibadili jina lake na kuitwa "Sulayman Pasha 
Al-Faransawl". 

Na kama ilivyotajwa kabla, Abraham Pasha ndiye aliyemchinja 
Shaykh Sulayman Ibn 'Abdillah (RahimahuLlaah), kwa kuwaamrisha 
askari wake wamgongelee misumari katika Msalaba, na 
wakammiminia risasi mpaka mwili wake ulipochanika vipande 
vipande. 

Na pia ni muhimu kujua kuwa Malkia Viktoria alimualika Abraham 
Pasha huko London - Uingereza. Na ni wazi kuwa Mtumwa humtii 
Bwana wake; Hivyo alizuru London mwaka 1846, alishukuriwa kwa 
"Kampeni zake za Kishujaa"; Na alipokelewa na Malkia kama 
"Moja ya viongozi Wakubwa (mashuhuri) wa Kijeshi." 


693 Rejea katika (156 -157) ya kitabu kilichotajwa hapo juu. 

694 Rejea katika "Muhammad Ibn 'Abdil-Wahhab, Muslih Madh-lum" (121,123). 

695 "Da'ayat Mukadh-Dhafah Ash-Shaykh Muhammad Ibn 'Abdil-Wahhab" 
(105 -106). 


Page I 298 



Na hata baba yake Abraham Pasha, Mahomet Ali Pasha alikuwa 
maarufu kwa kuwatumikia Bwana zake huko london. Mmoja wa 
Wakoloni wa Kiingereza, Frasier, alituma barua kwa Jenerali Moore 
akisema, "Hakika Mahomet Ali Pasha, gavana wa Misr, ameonyesha 
ushawishi mkubwa wa kujiweka mwenyewe katika ulezi (uangalizi) 
wa Uingereza. Hivyo tumemuahidi yeye kwamba tutapeleka 
mapendekezo yake kwa viongozi na Makamanda wa Jeshi la 
Uingereza, ili baadaye watapeleka mapendekezo yake katika Serikali 
ya Uingerza ili nao waweze kuyatazama." 696 

Na Wachunguzi huko Ulaya pia wamepata barua na mikataba 
waliyokuwa wakiandikiana kati ya Napoleon Bonarparte - mfalme 
wa Ufaransa na Al-Bab Al-'AlI - gavana mkuu wa Ottoman. Nyaraka 
hizi zinaeleza uwazi kabisa kuhusu Da'wah ya Salafi, na ulazima wa 
kuchukua hatua za kuwaondoa, na hatari ambayo Da'wah ilileta 
dhidi ya Maslahi ya Ufaransa huko Mashariki ya kati. 697 

Ukweli huu unatakiwa kuzingatiwa (kufanyiwa Tafakkur) na ndugu 
zetu walio katika Sunnah na Tawhid. Wanatakiwa kuangalia namna 
ambavyo mambo haya yanahalisika hivi sasa. Bado, Makuffar wa nje 
wanawaamrisha Serikali/tawala zilizo ritadd kuwakamata na 
kuwaangamiza Muwahhidin. Mawaziri wao, na Mawaziri wao wa 
Ulinzi wa Nje hutembelea nyumba na majumba ya Murtaddin ; 
Na hivyo hivyo, Murtaddln hutembelea ma-Kasri ya Mabwana zao. 
Hujadili nini? Hujadili huku wakiwa na Shampeni - Kuwakamata 
Muwahhidin, kuwaua, kuwapeleleza, kuwanyonga, Kuwatoa Miji, na 
"Kuchukua hatua kali" juu yao. Wanajadili kila aina ya Tawalli na 
Muwdldt na Riddah wanayoweza Kufikiria. 


696 Rejea katika Historia ya karne ya 19 ya Misr, "Misr Fl Matla' Al-Qam Al-Tasi' 'Ashar" (856 - 857). 

697 Rejea katika utangulizi wa Shaykh 'Atiyyah Salim (RahimahuLlaah) wa kitabu "Al-Imam 
Muhammad Ibn 'Abdil-Wahhab" cha Shaykh Ibn Baz (RahimahuLlaah). Mtafiti alikuwa ni Dkt. 
Ahmad At-Tuwayl, alizigundua karatasi hizi wakati akiandaa tasnif (tafiti) yake ya Udokta. 


Page I 299 



Hivyo Ewe ndugu katika Tawhid! Tafakari juu ya mambo haya 
yalotajwa hapo juu, na jiulize mwenyewe: 

> Ni "Wahhabi" gani wanaotuhumiwa kwa uongo kwamba wao 
ni Khawarij ? 

> Ni "Wahhdbi" gani wanaotuhumiwa kwa uongo kwamba 
wanawafanyia takflr (Wanawakufurisha) Waislam? 

> Ni " Wahhdbi" gani wanaotuhumiwa kwa uongo kwamba 
Wanamwaga Damu za Waislam? 

> Ni "Wahhabi" gani ambao kweli huwafanyia Takfir viongozi 
Murtaddinl 

> Ni "Wahhdbi" gani ambao Makuffar na Murtaddin wanaungana 
pamoja Dunia nzima kupigana nao? 

Kitu kile kile ambacho Quburiyyah waliwashutumu nacho 
Muwahhidin; Leo hii Qusuriyyah (Palace-worshippers) 
wanawshutumu Muwahhidin kwa kitu kilekile. 




"Na hakika walikaribia wakutishe (Ewe Muhammad 
SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) mno katika nchi ili wakutoe 
humo... Na wala hutopata mabadiliko katika Sunnah (desturi) 
Zetu."6»8 

Kama vile Waottoman walivyozusha kuwa ma-Imdm wa Da'wah ya 
Najd walikuwa wanawakhalifu Watawala Waislam - Leo hii 
watawala Murtaddin wanadai kwamba Muwahhidin wanawakhalifu 
Watawala Waislam. 


698 Al-Isra': 75 - 77 


Page I 300 



Na kama ambavyo Wanazuoni (ma-'Ulama) wa Waottoman 
Waabudu-Makaburi ( Quburiyycih) walivyotoa Fatwa wakisema kuwa 
ni wajibu Kupigana na kumuua Muislam ambaye walimuona kuwa 
ni Khawarij - Leo hii Qusuriyyah wanadai kwamba ni wajibu kuwaua 
Muwahhidin kwani pia ni Khawarij. 

Kama ambavyo Muwahhidin walikataa kuwafanyia Takfir Waislam, 
na waliwafanyia Takfir Murtaddin tu, lakini bado waliitwa Khawarij - 
Leo hii Muwahhidin wanaitwa Khaivdrij, ijapokuwa wanakataza 
kuwaita Waislam ni Makuffdr, na wanawakufurisha Murtaddin tu. 

Kama ambavyo Da'wah ya Najd ilikataza kumuasi Kiongozi/ 
mtawala wa Kiislam, hata kama ni dhalimu, lakini bado Murtaddin 
waliwazushia kwamba walikuwa wakiwaasi Watawala wa Kiislam - 
Leo hii Muwahhidin wanakataza kuwaasi Watawala wa Kiislam, 
lakini bado Serikali zilizo ritadd zadai kuwa wanaasi Serikali za 
Kiislam. 

Kama ambavyo ma-'Ulama Quburiyyah wa Ottoman walivyowaita 
Muwahhidin "Wahhdbiyyin", - ma - 'Ulamd Qusuriyyah wa Irjd' na 
Tajahhum huwaita Muwahhidin “Irhdbiyyin" (Magaidi). 

Kama ambavyo Murtaddin na Makuffdr walivyozusha kwamba Jasusi 
wa Kiingereza "Alimtia moyo na Kumfundisha" Shaykh Muhammad 
Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) - Leo hii Murji'ah wanazusha 
kuwa Mashaikh wa Tawhid wanavutiwa na kuchochewa na 
Mayahudi waliojipenyeza (waliofichika) 699 . Wanadhani kwamba 
hizo propaganda za uongo na za kitoto zitawafanya Waislam 
waachane na ma -'Ulama wavumilivu na wenye Subira wenye 
kuzungumza haqq mbele ya hawa Tawdghit Murtadd. 

Kama ambavyo akina Pasha walivyoziomba Dola za Uingereza na 
Ufaransa kuwasaidia wao dhidi ya Muwahhidin - Leo hii viongozi 
Murtaddin wanawaomba Waamerika na Waingereza kuwasaidia 
(kuwapa msaada) dhidi ya Muwahhidin. 


699 Vita vyao vya Kisaikolojia hutumia aina hii, njia ya "Kugeuza 
(Kubadilisha) Saikolojia". Waislam wanatakiwa kufahamu uongo wao. 


Page I 301 



Kama ambavyo Malkia alimualika kwake Pasha kwenda 
kumpongeza kwa Kuisambaratisha ngome ya Waislam - Leo hii 
Mayahudi na Wavamizi huwasifia sana watumwa wao wanapo 
"Ushinikiza/kuubana U -Wahhabi", na Wavamizi wakiwa katika hali 
nzuri, Murtaddin huwatembelea katika makasri (ikulu) yao. 

Kama ambavyo Waottoman walikhiyari kuwafanya Waingereza na 
Wafaransa ni Awliya' wao, badala ya "Wahhabiyyin" - Leo hii 
wafuasi wa irjd' na Tajahhum wanakhiyari kuwafanya Wavamizi 
ndio Awliya wao badala ya “Irhabiyyin". 

Kama ambvyo.... Na kama ambavyo.... Na kama ambavyo.... 

Kama ambavyo Waislam walivyokuwa kwenye haqq katika Jihdd 
yao dhidi ya Quburiyyah Dola ya Ottoman - Leo hii Salafiyyah wako 
katika haqq katika Jihad yao dhidi ya Serikali zilizontadd. 

Na kama umeshatambua kwamba Shirk 700 ya Waottoman ilikuwa ni 
kuyaabudu makaburi ya watu wema kama Abu Ayyub Al-Ansarl 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu), Abu Hanlfah, na 'Abdul-Qadir Al-Jllanl; na 
kisha unaziona Serikali zilizo ritadd za leo hii zinawaabudu miungu 
(Alihah) yao Bush, Blair, Putin, na Sharon - Nguruwe na sokwe 
hawa hawa ndio waliowaunga mkono Wavamizi Mayahudi dhidi ya 
Uislam na Millat Ibrdhim, na walidiriki kusema kuwa 
"watawateketeza" Muwahhidin "Katika mahandaki yao (yaani 
wataua vibaya)"; Ikiwa umeshajua hili - basi utaweza kutambua 
kuwa Serikali zilizo ritadd za sasa zinastahili zaidi kufanyiwa Takfir 
(kukufurishwa) na zinastahili zaidi kupigwa kuliko Waottoman 
Quburiyyah. WaLlahu Al-Musta'dn. 

Kuna Ayah ambazo zaweza kutumika kuelezea hali ya watu hawa 
wa Irjd’ na Tajahhum. 

jl AUS' 

"Neno kubwa linatoka katika midomo yao. Hawasemi isipokuwa 
uongo tu." 701 





700 Shirk ya Waottoman pia inahusisha Shirk katika Tahakum kwa Tawaghit, kwa kuiondoa Shari'ah. 
Rejea katika Shairi la Imam 'Abdul-Latlf Ibn 'Abdir-Rahman (RahimahuLlaah). 

701 Al-Kahf: 05 


Page I 302 



Na tunawaambia watu wa Irja' na Tajahhum, kama ilivyo katika 
Ayah, 



"Na wala msikalie kila njia mkifanya vitisho na kuzuia njia ya 
Allaah wale wenye kumuamini na mnaitafutia ionekane 
kombo." 702 

Na hiki ndicho ambacho wafuasi wote wa mitume huwakumba, 
kama anavyobainisha Allaah, 



"Na hivyo ndivyo Tulivyojaalia kwa kila Nabiy maadui - 
mashaytwaan katika wanadamu na majini wakidokezana 
wenyewe kwa wenyewe maneno ya kupambapamba na ya 
ghururi. Na lau Angetaka Rabb wako wasingeliyafanya hayo. Basi 
waachilie mbali na wanayoyatunga." 703 

Na Allaah Ameahidi, 




"Wanataka kuzima nuru ya Allaah kwa midomo yao; lakini Allaah 
Anakataa isipokuwa Atimize nuru Yake, japo watakirihika 
makafiri." 704 


702 Al-A'raf: 86 

703 Al-An'am: 112 

704 At-Tawbah: 32 


Page I 303 



SALAF KUHUSIANA NA KUMUASI MTAWALA KAFIR 705 


Imenukuliwa katika Sahih Bukharl na Sahlh Muslim, kutoka kwa 
'Ubadah Ibn As-Samit, "Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) alituita, hivyo tukampa Bay'ali. Hivyo katika aliyochukua 
ahadi kutoka kwetu ilikuwa ni kwamba tunamuahidi juu ya 
Kusikiliza na Kutii, wakati wa Raha au Karaha na wakati wa Shida 
(dhiki) na katika wakati wa furaha, na kutii amri zake badala ya 
matamanio yetu, na kwamba hatuta asi utawala wa watu wake." 
Akasema, "Isipokuwa mkiona kufr ya wazi, ambayo mna dalili yake kutoka 
kwa Allaah ." 706 

Imam An-Nawawl amesema, "Al-Qadhl 'Iyadh amesema, 
'Ma -'Ulama wamekubaliana kuwa Uongozi (Imamah) hapewi Kafir 
na kwamba akidhihirisha kufr, basi anatakiwa Kuondolewa... Kwa 
hiyo ikiwa Kufr na kubadilisha Shari'ah (Shara'), au Bid'ah 
ikidhihirika kutoka kwake, basi amevua hadhi yake ya Mtawala na 
haki yake ya Kutiiwa inadondoka (inapotea) na inakuwa wajib kwa 
Waislam kusimama dhidi yake na kumuondoa na kumuweka Imam 
Muadilifu, ikiwa wanaweza kufanya hivyo. Basi kama hilo 
haliwezekani, isipokuwa wakiwa Kikundi (Ta'ifah) 707 , hivyo ni 
wajibu wao (yaani kikundi hicho) kusimama (kupigana) na 
kumuondoa Kdfir. Na hilo si wajibu akiwa ni Mubtadi', isipokuwa 
wakiona kwamba wanaweza kufanya hivyo. Lakini ikithibitika 
kuwa hawawezi, basi mapambano si wajibu, lakini Waislam 
wanatakiwa kufanya Hijrah wahame nchi/mji wake na kwenda mji 
mwingine, na waepukane na dini yake ." 708 


705 Kipengele hiki kimejikita katika Sura iliyo katika kitabu cha Shaykh Abu Suhayb 'Abdil-'Aziz 
kiitwacho "Aqwal Al-A'immah Wad-Du'at Fl Bayan Riddati Man Baddal Ash-Shari'ah Min 
Al-Hukkam Wat-Tughah". 

706 Hii ni lafdh ya Al-Bukhari (7055, 7056). 

707 Kama vile ndugu zetu Al-Qa'idah na Kata'ib Al-Haramayn. Allaah awasaidie kwa Malaika wake. 

708 "Sahlh Muslim Bi Sharh An-Nawawl" (12/229). 


Page I 304 



Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalanl (RahimahuLlaah) anasema, 
"Ad-Dawud amesema kwamba, "Wanazuoni wameafikiana 
kwamba, Viongozi/Watawala madhalimu [wa Kiislam], kama 
yawezekana kuwatoa bila fitnah (vita), basi ni lazima (Wajibu); 
Lakini ikihusisha vita, ni wajibu kuwa na subira. Na baadhi ya 
Wanazuoni wanaonelea kwamba haifai (hairuhusiwi) kumuweka 
kiongozi fdsiq katika Utawala (Uongozi) kama yuko hivyo tangu 
mwanzo; lakini kama aliwekwa madarakani akiwa ni mwema, na 
baadaye akafanya dhulmah - hapo ma-'Ulama wametofautiana 
kuhusiana na kumuasi kiongozi huyo (fasif), lakini rai ya sawa ni 
kuwa hairuhusiwi. Lakini kuhusiana na mtawala/kiongozi kufanya 
kufr, ni wajib (kufanya hivyo )." 709 

Ibn Hajar (RahimahuLlaah) anasimulia kutoka kwa Salaf 
"Ma-Fuqaha' (ma -'Ulamd) wameungana katika Ijmd' kuhusiana na 
wajibu wa kumtii kiongozi mtenda dhambi (Muislam Muwahhid), na 
kwamba Jihad pamoja naye (dhidi ya Makuffar) yafaa, na kwamba 
kumtii yeye ni bora zaidi kuliko kumuasi na kumwaga damu za 
watu wengi... Na Ma-‘Ula?na hawajamtoa yeyote katika wajibu huu 
(wa kuwatii viongozi) isipokuwa kiognozi akifanya kufr ya wazi - 
hapo, haifai kumtii kiongozi katika jambo hilo (la kufr) - kinyume 
chake, ni wajibu kupigana Jihdd dhidi yake, kwa yeyote mwenye 
kuweza kufanya hivyo ." 710 

Na Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) amesema 
kuhusu Watawala/Viongozi wasiochukua Jizyah kutoka kwa 
Mayahudi na Wakristo, na Wanakataza Jihad dhidi ya Makuffar, 
"Hivyo Kikundi chochote kinachokataa kufanya haya, hata kama 
wanakubali (uwajibu wa mambo) haya, wanatakiwa kupigwa vita. 
Na sina 'Ilm yoyote kuhusiana na tofauti ya rai kuhusu jambo 
hili ." 711 


709 Rejea katika "Fat-h Al-Bari" (13/10). Tazama jinsi gani Wanazuoni wa 
Salaf walivyotofautisha baina ya kumkhalifu Muislam dhalim, na baina ya 
Kiongozi Taghut Kafir. 

710 Rejea katika "Fat-h Al-Barl" (13/09) 

711 Rejea katika "Majmu' Al-Fatawa" (28/503 -504). 


Page I 305 



Kwa hiyo inadhihirika kutoka kwa ma -'Ulamd hawa kwamba 
walitofautisha kati ya kumuasi kiongozi dhdlim fasicj na Mubtadi' - na 
baadhi ya ma -'Ulamd wameweka sharti hilo la kuwa na "Uwezo wa 
kumtoa bila fitnah." Kama ambavyo Al-Qadhl 'Iyadh 
(RahimahuLlaa) amesema, "Na hilo si lazima kwa Mzushi, labda 
wakiona kuwa wanaweza (kufanya hivyo)", na Ad-Dawudl 
(RahimahuLlaah) amesema, "Wanazuoni wameafikiana kwamba, 
Viongozi/Watawala madhalimu [wa Kiislam], kama yawezekana 
kuwatoa b\\a fitnah (vita), basi ni lazima ( Wajilm)." 

Lakini kwa kiongozi anayetenda Kufr, siyo tu waliruhusu kumtoa, 
walikubaliana juu ya uwajibu wa kumtoa, hata kama itasababisha 
umwagaji damu. 712 

Kama alivyosema Ibn Hajar, "Lakini kwa kiongozi mwenye kufanya 
Kufr, ni Wajibu", na "Isipokuwa kama kiongozi akifanya kufr ya 
Wazi - katika hali hiyo, hairuhusiwi kumtii kiongozi katika jambo 
hilo (la kufr) - kinyume chake, ni wajibu kupigana Jihad dhidi yake, 
kwa yeyote mwenye kuweza kufanya hivyo." 

Na Al-Qadhl 'Iyadh (RahimahuLlaa) amesema, "Basi kama hilo 
haliwezekani, isipokuwa wakiwa Kikundi (Td'ifah), basi ni wajibu 
wao (yaani kikundi) kusimama na kumuondoa Kdfir..." 

Kwa hiyo, Je, yafaa kusema kwamba wale wanaopigana Jihad dhidi 
ya Taghut Kdfir - kwamba watu hawa ni " Khawarij "? Ingawa Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliwaelezea Khawdrij kuwa ni: 

"Wataivaua Wafuasi wa Uislam, na watawaacha wafuasi (Waabudu) wa 
Masanamu .'" 713 


712 Na hili liko wazi katika Maneno ya Shaykh Sulayman Ibn Sahman (RahimahuLlaah); Rejea katika 
kipengele "Millat Ibrahlm" 

713 Rejea katika "Dhilal Al-Jannah Takhrij As-Sunnah" (910) cha Ibn Abl 'Asim (RahimahuLlaah), 
imepewa daraja ya "Sahlh" na Shaykh Naswir Al-Albanl (RahimahuLlaah). Pia usimulizi kama huo 
umepokewa na Al-Bukhari (RahimahuLlaah) katika "Kitab Al-Anbiya'" (3166). Kadhalika imesimuhwa 
na Muslim, An-Nasa'I, Abu Dawud na Ahmad. Zote kutoka kwa Abu Sa'Id Al-Khudri (RadhiyaLlaahu 
'Anhu). 


Page I 306 



Basi ni akina nani wanaowaua, kuwachinja, kuwafunga, 
kuwapeleleza, kuwatesa, kuwapiga vita, kuwateka na kuwakabidhi 
Wapigania Tawhld katika mikono ya Mayahudi na Wavamizi? Ni 
akina nani wanaowasaidia Wavamizi kuwaua mamilioni ya 
Waislamu wasio na ulinzi Duniani kote; na wanaendelea kuwapa 
hifadhi Wavamizi katika Peninsula ya Muhammad 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 714 Ni akina nani 
ambao wana "waachia" washirikina "waende zao", 
lakini bado wanachukua kila hatua/mkakati kuhakikisha 
usalama/amani ya Mayahudi na Wavamizi katika Peninsula ya 
Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam)? 


714 Peninsula hiyo hiyo ambayo ndiyo ilikuwa ni mahala patakatifu pa Nabl Ibrahim na 
Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhima wa Sallam). Ardhi ya ma-Swahabah (RadhiyaLlaahu 
'Anhum) wasioogopa; Ardhi ambayo wanajeshi wa Kiislam walitoka wakapigana na 
wakaziangusha dola ya Roma na Fursi - Dola ya Kiislam ambayo iliteka kuanzia Hispania 
mpaka China, kutoka Moroko mpaka Indonesia; ardhi ambayo ilikuwa yenye kuwanusuru 
(kuwalinda) Waislam, wakipigana Jihad dhidi ya Tawaghlt, na wakiwasaidia Waislam wote 
popote pale duniani dhidi ya Makuffar, na ilihali wakiwapa Himaya Mujahidln... Leo hii, 
ndiyo imekuwa ambayo Jeti na Mabomu na makombora ya Mayahudi hurushwa kutoka katika 
ardhi hii, yakiwaua Watoto wadogo wa Kiislam, Wanawake na Wazee. Leo hii, hii ndiyo ardhi 
ambayo Majeshi ya Msalaba hufanya operesheni zake dhidi ya miji ya Waislam... Kiasi 
kwamba hakuna Jeti au Bomu lililopiga 'Iraq isipokuwa lilitokea katika Peninsula ya Arabia; 
Leo hii, ardhi hii ni mahala patukufu pa Wavamizi wa Kiyahudi... Na kutoka hapa hufanya 
mashambulizi dhidi ya Mujahidln... Hivyo ewe ndugu katika Tawhld! Je, utawafuata tu 
kiupofu viongozi na Wanazuoni wako kinyume na dalili za Kitabu na Sunnah? - au utamtii 
Allaah, Rabb wako, pindi anaposema, "Basi wakamateni na waueni popote muwapatapo. 
Wala msifanye miongoni mwao Awliya' (marafiki wandani) wala mwenye kunusuru... Basi 
wachukueni na waueni popote muwapatapo. Na hao Tumekufanyieni hoja zilizo bayana 
dhidi yao." [An-Nisa' : 89 - 91]. Je, hautamtii Mtume wako (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam); 
Aliposema katika wasia wake wa mwisho, "Wafukuzeni (watoeni mji) Mayahudi na Wakristo 
katika Peninsula ya Arabia."? Au bado utaendelea tu kudai kuwa Muwahhidln ni Khawarij? 


Page I 307 



Ni watu gani wanaowaua Waislam ili kuwaridhisha Mnkuffdr katika 
Makasri ya Wazungu? Ni watu gani wanaopigana vita bega kwa 
bega na Wavamizi dhidi ya Mujdhidin ? Ni akina nani ambao 
wanaoweza kumuua yeyote ili kukata kiu ya Mayahudi na 
Wavamizi 715 - na bado wanathubutu kudai Uislam? Ni akina nani 
wanaochukua Jizyah kutoka kwa Waislam, na kuwapa mafungu 
(shares) Mayahudi na Wavamizi? Ni akina nani huhisi amani mbele 
ya Wavamizi 716 , lakini huhisi uoga mbele ya Mujdhidin ? 717 . Labda 
itakubainikia kuwa ni akina nani Khawdrij halisi... 


715 Je, ni akina nani ambao huua dazeni za Waislam kwa kila Mvamizi Kafir mmoja 
aliyetekwa na Mujahidin - na wanafanya bidii - haraka kadiri wawezavyo kuwatoa Wavamizi 
waliotekwa " ili wawe huru"; Ni akina nani wanaosaidia kuwazuilia (kuwafunga) Mujahidin 
wa kweli ili kukata kiu cha Wavamizi wa Kiyahudi, na kisha wanawapeleka wao kuteswa 
katika mikono ya Wavamizi ndani ya Magereza na Jela zao? Ni akina nani ambao si tu 
hawakereki (hawaumii) na kitendo cha Mamilioni ya Waislam wanaochinjwa - lakini zaidi 
wanashirikiana na Wavamizi kuwaua Waislam? Kwa hiyo labda itakubainikia... 

716 Na je, ni akina nani wanaohisi amani (raha) mbele ya Wavamizi wa Kiyahudi; Majeshi 
haya haya ya Ki-Shaytan ambayo yanawabaka Muslimat huko Chechniya, Bosnia, Kashmir, 
Uphilipino, Indonesia, Afghanistan, Turkistan, na 'Iraq? Serikali hizi hizi zilizoritadd zinazohisi 
amani na "Nusura (salama)" zaidi mbele ya Wavamizi wa Kiyahudi wanaowafunga Waislam 
kwa minyororo ya kufungia mbwa na wanawafanyia matendo maovu mno, na wanawatesa? 
Na Murtaddln hawa huenda kuwazuru Wavamizi hawa wa Kiyahudi katika Ikulu zao, 
wakiwapongeza kwa dhuluma zao dhidi ya Waislam... 

717 Na ni akina nani ambao hawatadiriki kamwe kukaa mbele ya Mujahid kutoka Kashmir au 
Chechnya; hawawatembelei ndugu wanaojaribu kwa kila njia kuwalinda na kuwanusuru 
Muslimat na watoto wao dhidi ya uonevu (uovu) wa Wavamizi? Lakini Je, ni akina nani 
wanaoyashambulia na kuyaua majeshi ya Msalaba na Mushrikin - wakijaribu kuisimamisha 
Tawhld na Kuondosha Shirk? Kisha jiulize mwenyewe - ni akina nani ambao huwakimbia 
ndugu hawa watukufu na kwenda kutafuta hifadhi kwa Wavamizi? Ni akina nani ambao 
huwaua na kusaidia kuwaua (Mudhaharah) ndugu zetu Mujahidln wanaowanusuru na 
kuwalinda Muslimat na Watoto wao? Kwa hiyo tafakari kwa kina... 


Page I 308 



MILLATIBRAHIM 


Vikwazo 718 


Allaah Ta'ala Anatuambia sisi. 



aJ il)| lili- Ijij^J d)l jjJAi 


"Basi asaa ikiwa mnachukia jambo na Allaah Akalijaalia 
kuwa lenye khayr nyingi." 719 


Hakika Allaah Anasema, 

tlnl liJj V &T ijJji; jt ut ^illi 

ijjjil^Jl ;jjjj«_Jj Ijiwtj? jjj iJl aJJI jjjijtJj 1 g h < jjjjJl 


"Je, wanadhani watu kwamba wataachwa kwa kuwa 
wanasema: Tumeamini. Nao ndio wasijaribiwe? Kwa yakini 
Tuliwajaribu wale wa kabla yao, ili Allaah Awatambulishe 
wale walio wakweli na ili Awatambulishe walio 
waongo." 720 


718 Hii ni sehemu ya Pili, muendelezo wa "Millat Ibrahim: Njia". 

719 An-Nisa': 19, Pia rejea katika Ayah, 


££ jij IjijSj ot ^Aj jij jlsjj’l j^2ip cJ 
OjiiiJ 'i ^itj iLij j^J jij Ijii ot ^Jij j 


"Mmeandikiwa shariy'ah kupigana vita nako kunachukiza mno kwenu. Na asaa 


mkachukia jambo na hali lenyewe ni kheri kwenu. Na asaa mkapenda jambo na hali 


lenyewe ni la shari kwenu. Na Allaah Anajua na nyinyi hamjui." [Al-Baqarah : 216]. 


720 Al-'Ankabut: 2 - 3 


Page I 309 



Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi (FakaLlaahu Asrahu) anasema: 

"Tambua, Allaah atuthibitishe Mimi na nyinyi katika Njia yake 
Iliyonyooka: Huku kujitenga (Bara'ah) na Uadui ('Adawah) 
unaohitajiwa na Millah ya Ibrahim, na tangazo lake na kauli yake 
kwa watu wa kufr (Makujfar) na miungu yao - inahitaji juhudi na 
matatizo mengi, mengi mno... 

Kwa hiyo usidhani kuwa njia hii imepambwa kwa maua na mvuto, 
au imezungukwa na raha/amani na upole. Kinyume chake, - na 
naapa kwa Allaah - imezungukwa na tabu na majaribu katika pande 
zote; Lakini mwisho wake ni Miski ya Raha (Starehe), vyakula 
vizuri, Bustani za Rayhdn, Rabb Ghayr Ghadhban, Rabb ambaye si 
Mwenye Hasira. 

Na hatutaki kujitia mtihanini sisi wenyewe, wala Waislam, lakini 
Mitihani ni katika Sunnah ya Allaah, Mwenye Nguvu, Mtukufu, 
katika njia hii, ambayo anabainisha kati ya Waovu na Wema; kwani 
ni njia ambayo watu wa Matamanio na Madaraka ( Sultdn) 
hawaridhiki nayo kutokana na kukinzana na nafasi zao walizonazo. 
Na ni utengano (Bara'ah) wa wazi dhidi ya Miungu yao na 
kudhihirisha kwao Shirk. Lakini njia nyingine kinyume na hii, 
utawakuta watu wakiishi maisha ya raha na wamegandamana na 
maisha haya ya Dunia. Na hautaona juu yao ishara ya mitihani hii, 
kwa sababu mtu hujaribiwa (hupewa mtihani) kulingana na daraja 
yake ya (tac/wa katika) Din. Kwa hiyo watu wenye kujaribiwa zaidi ni 
Mitume, kisha walio karibu yao zaidi, na kisha walio karibu yao 
zaidi (kwa taqwa) 721 . 


721 Rejea hadithi iliyosimuliwa na At-Tirmidhl, ambapo Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) aliulizwa ni watu gani hupewa mithani migumu/ mikali zaidi. Akasema, "Anbiya', Kisha wa 
karibu yao zaidi (kwa daraja), na Kisha wa karibu yao zaidi (kwa daraja). Mtu atajaribiwa kulingana na 
daraja yake ya (taqwa katika) Dln. Hivyo akiwa ni madhubuti (ana Taqwa) katika Dln yake, mtihani 
wake utakuwa mkali (mgumu). Na kama kuna udhaifu katika Din yake, mtihani wake utalingana na 
kiwango cha Taqwa yake katika Din. Kwa hiyo mitihani haitaacha kumwandama mja, mpaka 
atakapobaki atembea katika ardhi hana madhambi. Shaykh Al-Albanl (RahimahuLlaah) ameipa daraja 
ya "Hasan Sahlh" katika kitabu chake "Sahlh Stman At-Tirmidhl" (1956) na pia ameipa daraja ya 
"Sahlh" ikiwa na lafdh tofauti katika "Sahlh At-Targhlb" (3402) hah kadhalika katika "Sahlh Al-Jami'" 
(992) na (993). Na katika "Silsilat Ahadlth As-Sahlhah", amesema, "Isnad yake ni Nzuri." (143). 


Page I 310 



Na wafuasi wa Millah ya Ibrahlm ndio watu ambao 
hujaribiwa zaidi kwa sababu hufuata Manhaj ya Mitume 
katika Da'wah ya Allaah. Kama ambavyo Waraqah Ibn 
Nawfal 722 alivyomwambaia Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam), "Hakuna mtu ahyewahi kuja na mithili ya jambo 
ulilokuja nalo isipokuwa alifanywa ni adui." 723 Hivyo 
ukiwaona, katika zama zetu, wale wanaojinasibisha 
kulingania katika njia kama yake, pamoja na yale ambayo 
mitume walikuwa wakiyalingania, na anadai kuwa anafuata 
manhaj yake, lakini hachukuliwa kuwa ni adui na watu wa 
Dhaldlah na Watawala - viongozi (Sultdm), badala yake ana 
amani na ametulia baina yao - basi chunguza hali yake. 
Aidha atakuwa amepotea/amekosea njia; hajaja na mambo 
ambayo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alikuja 
nayo na amefuata njia za upotevu 724 , au ni muongo katika 
madai yake na amejivika mwenyewe kwa yasiyofaa yeye 
kujivika. Haya yaweza kuwa ni kutokana na kufuata 
Matamanio na kutaka radhi za kila mwenye matamanio ya 
kutamani 725 , au kwa ajili ya Maisha ya Dunia, anayoyataraji 
(kupata cheo/nafasi humo), kama vile kuwa Jasusi 
au mchunguzi (mpelelezi, mfanya kazi) wa Watu wa 
Mamlaka ( Sultdnf) dhidi ya Watu wa Dln. 


722 Waraqah Ibn Nawfal alikuwa ni mpwa wake Khadljah Bint Khuwaylid, Mke wa kwanza 
wa Nabl wa Allaah. 

723 Imesimuliwa na Al-Bukharl. 

724 Kama vile Sufiyyah wanaosafiri nchi moja mpaka nchi nyingine, kutoka Dar Al-Harb 
kwenda Dar Al-Harb nyingine - wanasema kwamba wanawaiga Anbiya' (SwallaLlaahu 
'Alayhima wa Sallam) - lakini hakuna Mvamizi (Mtu wa Msalaba) hata mmoja 
anayewapinga (kuwazuia) wao. Na sababu ni kwamba hawa Sufiyyah wana madhara zaidi 
katika Uislam, Tawhld, na Jihad, kuliko manufaa. 

725 Kama vile Murji'ah wa Ki-Jahml - wale wanaoonelea kuwa ni sawa kuiuza Aakhirah kwa 
thamani ndogo ya kidunia - alimuradi tu nyoyo zao ziko salama. 


Page I 311 



Na'am, hakika Millah ya Ibrahim inamfanya mtu anatuhumiwa 
sana. Lakini imefungamanishwa na Ushindi wa Allaah na Mafanikio 
Makubwa sana (Al-Fawz Al-Kabtr). Na kutokana nayo, watu 
wanagawanyika katika makundi mawili; Kundi la Imani (Imdn) na 
Kundi la Kufr na ufusqa (fusuq) na uovu ('lsydn). Na kwayo, 
inabainika wazi ni akina nani Awliyd' wa Ar-Rahmdn, na akina nani 
Awliyd' wa Shaytan. Hii ndiyo ilikuwa Da'wah ya Rusul na Anbiya'. 

Hawakuwa na hali hizi mbaya tulizonazo hivi leo ambapo kila kitu 
kimechanganywa kabisa baina ya wema na uovu au kukaa pamoja 
baina ya watu wenye ndevu na madhalim (fisf) na Uovu (fujur) na 
kuwakirimu wao na kuwasifia na kuwaweka juu au mbele ya watu 
wema (Birr) na Taqwd, ingawa watu hao wanadhihirisha chuki na 
uadui dhidi ya Dtn kwa namna mbalimbali. Lakini Da’wah ya 
mitume ilikuwa ni (Utengano) Bard'ah ya wazi dhidi ya watu wao 
waliokengeuka Hukmu ya Allaah, kuwa na chuki ya wazi dhidi ya 
miungu yao ya Uongo, kutokuridhiana wala kupendana nao, wala 
kukubaliana nao kuhusu Hukmu ya Allaah... 

Hivyo kama umefahamu Millah ya Ibrahim kwa ufahamu mzuri, 
na umetambua kwamba ilikuwa ni Manhaj ya Anbiyd' na 
wafuasi wao na kwamba ni njia ya Ushindi na Mafanikio 
na Furaha katika makazi yote (yaani Maisha haya ya Duniani na 
ya Aakhirah), basi kisha unatakiwa kutambua kwa 'Ilmu ya Yakini, 
kwamba Wavuka mipaka (Tughdt) katika kila zama hawataridhika 
nayo. Badala yake, Wanaiogopa Millah hii na inawatisha na 
ni wakali na wanashauku ya kuizima na kuifuta katika nyoyo 
za Walinganiaji (Du'dt) kwa njia na namna mbalimbali 726 . 


726 Kama Anavyosema Allaah , 


\y-\!hsL\ 01 js> pS'/zp, f^- Al dji\jl 

"Na wala hawatoacha kukupigeni vita mpaka wakutoeni katika Dini yenu wakiweza." 


[Al-Baqarah: 217]. 


Page I 312 



Kwani Allaah Ta'ala ametufahamisha sisi kuhusu wao, tangu 
zamani Aliposema katika Surnt A\-Qalam, kipindi cha Makkah: 

j)j*L&wL_9 AjJbJj jJ 

"Wanatamani lau kama ungelilegeza nao pia walegeze." 727 

Kwa hiyo wanatamani kwamba Walinganiaji (Du'at) washike njia 
nyingine tofauti na hii (Millah) miongoni mwa Njia za upotevu." 728 

Hakika njia hii imepambwa kwa Dhiki (Shida), Mateso, Moto, 
Maumivu, Hijrah, vita, kufungwa Jela, na Shahadah katika Dunia hii. 
Na huko Aakhirah, kuwa pamoja na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam), Maswahabah (RadhiyaLlaahu 'Anhum), na kuuangalia 
Wajh wa Allaah ( Ta'ala ). 


Na katika Mitume waliopita katika njia hii, hebu jicho lako litazame 
yale waliyoyapitia. 


Ij^jailj IjJlJ j 1 *>LI A_Ul jjjJ*J LJj ^ 


"(Ibrahim akasema), Aibu yenu nyinyi na vile mnavyoviabudu 
badala ya Allaah. Je, hamtii akilini!" Wakasema: "Muunguzeni na 
mnusuru waabudiwa wenu, mkiwa ni wafanyao (kunusuru)." 729 




"Wakasema: Mjengeeni jengo kisha mtupeni katika moto uwakao 
vikali mno!" 730 


J! S^Lul I^JjJ jl 




5l5'Ui 


"Basi halikuwa jawabu la watu wake isipokuwa kusema: 
Muuweni, au muunguzeni." 731 


727 Al-Qalam: 09 

728 Rejea katika kitabu "Millat Ibrahim" cha Shaykh Al-Maqdis! (FakaLlaahu Asrahu). 

729 Al-Anbiya': 67 - 68 

730 As-Saffat; 97 

731 Al-'Ankabut: 24 


Page I 313 



Na haya, yote ni kwa ajili tu ya kufuata Hanifiyyah. Shaykh 
Muhammad Ibn 'Abdil-Latif Ibn 'Abdir-Rahman (RahimahuLlaah) 
anasema, "Na hii ndiyo maana ya 'Idh-har Ad-Din' (Kudhihirisha 
Dini), tofauti na madai ya ma-Jahil, wale wanaodhani kwamba 
wakiruhusiwa kutekeleza Swalah, kusoma Qur-dn na kutekeleza 
Nawafil za khiyari, basi mtu huyo amedhihirisha Din - Lakini madai 
haya ni kauli mbaya. Kwani hakika, mwenye kuwaonesha Muslirikin 
Uadui na akatangaza Bard'ah dhidi yao, hataruhusiwa 
(hatakubaliwa) kubaki miongoni mwa Makuffar; Badala yake, aidha 
watamuua, au kumfukuza kama wanaweza kufanya hivyo. Kama 
Allaah Anavyosema, 

Ll« I I l? ^5 

"Na wale waliokufuru wakawaambia Rusuli wao: Bila shaka 
tutakutoeni katika ardhi yetu, au mtarudi kwa hakika katika mila 
zetu." 732 ... 


Na Uadui kati ya Mitume (SwallaLlaahu 'Alayhim wa Sallam) na 
watu wao ulikuwa mkali zaidi baada ya kuwakebehi miungu yao, 
kuitukana Dini yao, na kubeza udhanifu wao." 733 


Na kama As-hab Al-Kahf wale waliofuata Millat Ibrahim, 
waliambizana, 


il'i tSi 


"Hakika wao wakikugundueni, watakupigeni mawe au 
watakurudisheni katika mila zao; na hapo hamtofaulu abadani." 734 


732 Ibrahim: 13 

733 Rejea katika kitabu "Ad-Durar As-Saniyyah" katika kipengele cha Jihad. 

734 Al-Kahf: 20 


Page I 314 



Na kama ambavyo Makuffar walivyomwambia Nabi Shu'ayb 
('Alayhis-Salam), 



< 's. s 


"Tutakutoa Ewe Shua'yb na wale walioamini pamoja nawe kutoka 
mji wetu, au mrejee (nyote) katika mila yetu." (Shu'ayb) Akasema: 
“japokuwa turnekirihika?" 735 

Hivyo, tazama jinsi ambavyo Mtume huyu wa Allaah alivyowajibu 
Makuffar waliokuwa wanamtishia! Jambo ambalo linatukumbusha 
mateso ya Swahabah mtukufu Bllal (RadhiyaLlaahu 'Anhu); Pindi 
Makuffar walipotumia mbinu mbalimbali za mateso dhidi yake, na 
kisha wakamuwekea Jiwe kubwa katika kifua chake katika Joto kali 
(lenye kuunguza) la Jangwani, na aliamriwa kusema maneno ya 
Kufr, (angalia) aliendelea kusema “Ahad\ AhadV - na waliendelea 
kumteso kwa mateso haya, lakini bado alijibu, kama Shu'ayb 
('Alayhis-Salam), "Naapa kwa Allaah! Kama ningejua neno 
litakalowaghadhibisha zaidi, basi ningeliendelea kulisema sasa 
hivi!" 736 

Kwa hiyo, hakika hivi ndivyo njia za Hunafa zilivyo. 

Shaykh Muhammad Ibn Ahmad Al-Hafathl (RahimahuLlaah) 
amesema, "Na tafakari juu ya hali waliyokuwa nayo Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na Ma-Swahabah wake baina ya 
mwanzo wa Utume na Hijrah ; na walichokuwa wakikilingania, 
na walichokuwa wakikikataza. Ayah hizi za Qur-an 
zilikuwa zinateremshwa kwa miaka kumi (10), na walikuwa 
aidha wanazikubali, au kuzikataa. Na kulikuwa kuna ushirikiano 
(mapenzi) [Mmvdldt] na Uadui [Mu'dddt] kulingana na nani anaamini 
(ana Jman) au kukufuru - na mwanadamu alikuwa katika hali hii 
kwa miaka kumi. Yeyote aliyemtii mtume na kumfuata, basi 
alikuwa Muwahhid aliyeokoka; na yeyote aliyemkufuru 
(kumkataa) yeye, basi alikuwa ni Mushrik aliyeangamia. 


735 Al-A'raf: 88 

736 Rejea katika "Tafslr Ibn Kathlr" (4/525). 


Page I 315 



Na katika miaka hii kumi, hapakuwa na faradhi kama Swalah wala 
Swiyam (kufunga), achilia mbali faradhi zingine za Uislam 
(zilizokuja baadaye); wala hakukuwa na Kabd'ir (Madhambi 
Makubwa) ambayo yalikuwa na Hudud (Adhabu). Na kwa hali hiyo 
watu wengi walikuwa kutoka pande zote (upande wa Tawhid na wa 
Shirk) - Kundi moja la Jannah, na lingine la Motoni. Kwa hiyo 
ukitafakari kiundani juu ya hili - Ewe Ndugu - utaona faida ya 
wazi." 737 

Na Shaykh Hamad Ibn 'Atiq (RahimahuLlaah) amesema, "Watu 
wengi huchukulia kuwa alimradi tu mtu anaweza kutamka Shahadah 
mbili ( Shahadatayn ) na kuswali Swalah tano ilihali hafukuzwi 
msikitini, basi amedhihirisha Din yake, hata kama yuko miongoni 
mwa Mushrikin, au katika miji (ardhi) ya Murtaddin, lakini hili ni 
kosa kubwa mno. 

Fahamu, kwamba Kufr ina aina na vigawanyo vyake kulingana na 
sababu mbalimbali za Kufr (Mukaffirdt). Na kila kikundi ( Td'ifah) 
katika makundi ya kufr ni maarufu (angalau) kwa aina yake moja 
(ya kufr) . Na Muislam hataidhihirishi Dini yake wazi wazi mpaka 
atakapolipinga kila kikundi kwa kufr yoyote inayojulikana kwao, 
ilihali anatangaza/anaonyesha uadui na Bard'ah dhidi yake. 

Kwa hiyo yeyote ambaye kufr yake ni katika aina ya Shirk, basi 
"Kuidhihirisha Din" mbele yake kunamhitaji yeye kudhihirisha 
mbele yake Tawhid, na kukataza Shirk na kuikemea (kuonya). Na 
yeyote ambaye kufr yake ni katika kukanusha Utume, basi 
"Kudhihirisha Din" mbele yake kunamhitaji yeye kudhihirisha 
kuwa Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) ni Mjumbe wa 
Allaah, na kuwalingania watu hao kumfuata yeye ki-upofu na si 
yeyote mwingine. Na yeyote ambaye kufr yake ni katika "kuiacha 
Swalah", basi "Kudhihirisha Din" mbele yake kunamhitaji yeye 
kuswali mbele yake, na kumuamrisha yeye kuswali. Na yeyote 
ambaye kufr yake ni katika Muwalat (kushirikiana, kuungana) na 
Makuffar, na kuwatii wao, basi "Kudhihirisha Din" mbele yake 
kunamtaka yeye kumuonesha yeye Chuki na Uadui, na kutangaza 
Bara'ah dhidi ya Mushrikin." 73S 


737 Rejea katika kitabu "Darajat As-Sa'idln". 

738 "Sabll An-Najah" (92 - 95), katika kipengele cha "Idh-har Ad-Dln". 


Page I 316 



Na Imdm 'Abdur-Rahman Ibn Hasan (RahimahuLlaah) amesema 
baada ya kutaja mateso mbalimbali ambayo ma -Swahabah 
(RadhiyaLlaahu 'Anhu) waliyapitia, kama vile 'AbduLlah Ibn 
Hudhafah (RadhiyaLlahu 'Anhu), na Bilal (RadhiyaLlahu 'Anhu), na 
wengine wengi, "Hivyo hii ndiyo ilikuwa hali ya ma -Swahdbah wa 
Mtume, na mateso waliyokumbana nayo kahka mikono ya 
Mushrikln. Je, vipi ma -Swahdbah hawa wanalinganishwa na wale 
ambao, wakijaribiwa (katika fitnah), wanaharakia katika bdtil, na 
wanajiingiza wenyewe humo, na wanawabusu wao, wanaipa 
mgongo haqq, na wanaonyesha mapenzi yao kwa Makuffdr na 
kuwasifia (kujipendekeza kwao), wanajishusha na kujiweka chini 
yao na kuwatukuza? Nao ni kama Allaah alivyosema. 


\j£ (yuJj ^ ^ ds- c—L>o jJj 

O y\ 


"Na lau wangeliingiliwa kutoka pande zake zote (za mji), 
kisha wakatakwa fitnah (kuritadi) basi wangeliifanya na wala 
wasingelisita humo isipokuwa kidogo tu." 739 


Na tunamuomba Allaah atuthibitshe katika Uislam, na tunajinga na 
upotevu wafitnah, iliyo ya wazi na iliyofichika. Na inajulikana vema 
kuwa wale Waliosilimu na wakamuamini Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) - kama wasingetangaza Bara'ah dhidi ya Shirk na 
Mushriktn, na wasingeitukana dini yao na kuwakebehi miungu yao - 
basi wasingepitia aina hiyo ya mateso na adhabu." 740 

Kwa hiyo watu hao ambao wako katika vita dhidi ya batil, 
wakiipigania Tawhld, na wanatishiwa kuuawa na kuteswa, lakini 
hawana sehemu ya Kufanya Hijrah, basi wana mfano mzuri kwa 
Watu wa Pangoni (As-hdb Al-Kahf), walioacha familia zao na ardhi 
zao na kwenda sehemu ya mbali katika pango ndani ya mlima; 


739 Al-Ahzab: 14 

740 "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/124), kutoka katika kipengele cha Jihad. 


Page I 317 



Lakini pia kuna mfano mwingine mzuri kwa Watu wa 
Mahandaki (As-hab Al-Ukhdud), wale waliochomwa wakiwa hai 
kwa ajili ya 'Acjidah yao na Taivhid yao, na hawakujadiliana nao wala 
kuogopa; na kadhalika kuna mfano bora mwingine kwa 
ma-Swahabah wa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), wale 
waliofanya hijrah, wakapigana Jihdd, na waliua na waliuawa. 


Cjl - i j Uol* kliJjj 

"Na Rabb wako Anatosheleza kuwa ni Mwenye kuongoza na 
Mwenye kunusuru." 741 




~)j\ 5 aIJI jirjj 5lipt UJ licJ ois'Ali 


"Kwa yakini imekuwa kwenu kigezo kizuri katika mwenendo 
wao kwa mwenye kumtaraji (kukutana na) Allaah na Siku ya 
Mwisho." 742 


Lakini mwishoni mwa njia hii, wana Al-Fawz Al-Kabir. 

<3 Jl ' l) fSSjS \i)S JjjJl Jllj 

^-iLs- dlJj ( _/ 3 j'ifl (jv«JUiJl ^ ; j -» ^ .ll 


"Na wale waliofanya kw/r wakawaambia Rusuli wao: Bila shaka 
tutakutoeni katika ardhi yetu, au mtarudi kwa hakika katika mila 
zetu. Basi Rabb wao Akawafunulia Wahy kwamba: Bila shaka 
Tutawahiliki madhalimu. Na bila shaka Tutakuwekeni maskani 
katika ardhi baada yao. Haya ni kwa yule anayekhofu 
kusimamishwa mbele Yangu na akakhofu maonyo Yangu." 743 


741 Al-Furqan: 31 

742 Al-Mumtahinah: 06 

743 Ibrahim : 13 -14 


Page I 318 




"Wakasema: Mjengeeni jengo kisha mtupeni katika moto uwakao 
vikali mno. Wakamkusudia hila lakini Tukawafanya wao ndio wa 
chini kabisa. Akasema: Hakika mimi ni rmvenye kwenda kwa Rabb 
wangn Ataniongoza." 7U 



"Je, mnadhani kwamba mtaingia fannah na hali bado 
haijakufikieni (mitihani) kama ya wale waliopita kabla yenu? 
Iliwagusa dhiki za umasikini na maafa ya magonjwa na njaa na 
wakatetemeshwa mpaka Rasuli na wale walioamini pamoja naye 
wanasema: “Lini itafika nusura ya Allaah?" Tanabahi! Hakika 
nusura ya Allaah iko karibu." 745 

Na haya ndiyo tunayoyaona hii leo, kutoka kwa ma-Shaykh wetu 
wanaoinyanyua bendera ya Tawhid juu ya vichwa vya Tawaghit, 
wakithibitisha wazi kama Nabi Yusuf ('Alahyis-Salam) alivyosema. 



"Ee Rabb wangu! Nastahabu zaidi jela kuliko yale 
wanayoniitia." 746 

Kwa hakika Jela, Mateso na Shahadah vinapendeza zaidi kwa 
Muwahhidin kuliko kile kinachoitwa "Uhuru", "Utaifa", na Sheria za 
Uongo za Kutungwa na Watu, na Muwaldt na Maadui wa Allaah. 


744 As-Saffat: 97 - 99 

745 Al-Baqarah: 214 

746 Yusuf: 33 


Page I 319 



Na wale wenye kuenenda katika njia hii watajikuta wenyewe 
wakizidi kusema, 


aJJU jUJl oL^sjJl ^Jl ^Sy£ol ^ L® Lj 

^jjpJlj Lcl jIa*J 1 cii ^ J ^ l! L« Aj Jt}j*S> \j 

oij aDi (_ii 013 (j Sfj iijwiSi ojps aJ <uJi 
j^v52j 4_U\ d)j UJl ^l lSj^ j^3^3 \ ^ (j j3\ L* OjJSLx£iU3 juJl <JjL>t-v^l 

oLj<Jlj 


"Na Enyi kaumu yangu! Iweje mimi nakuiteni kwenye uokovu, 
nanyi mnaniita kwenye moto? Mnaniita ili nimkufuru Allaah 747 na 
nimshirikishe (Allaah) 748 na yale nisiyokuwa nayo kwayo elimu, 
na hali mimi nakuiteni kwa Mwenye enzi ya nguvu 
Asiyeshindika, Mwingi wa kughufuria! Hapana shaka kwamba 
ambaye mnayeniitia kwake hastahiki wito duniani na wala 
Aakhirah, na kwamba marudio yetu ni kwa Allaah, na kwamba 
wapindukao mipaka wao ndio watu wa motoni. Basi mtakumbuka 
karibuni yale ninayokuambieni; na naaminisha mambo yangu 
kwa Allaah. Hakika Allaah ni Mwenye kuona waja Wake." 749 


I^jyj J O^Lijsj! I^1*0 jj o-I jii>- J^j-AJI ^J *^/l IjJ'*! 

■UlaJl Jjj liiJijolSjJl 

"Na hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allaah wenye 
kumtakasia Dini, wenye kujiengua na upotofu kuelemea Dini ya 
haki na wasimamishe Swalah na watoe Zakah; na hiyo ndiyo Dini 
iliyosimama imara." 750 


747 Kama vile kuwasaidia Makuffar dhidi ya Waislam... Mudhaharah.... 

748 Kama vile kufanya Istighathah, Isti'anah, na Isti'athah kutoka kwa Iblls na Jeshi 
lake, na wakati huo - huo kumpa haqq ya kutimga sheria asiyekuwa Allaah. 

749 Ghafir : 41 - 45 

750 Al-Bayyinah: 05 


Page I 320 



Na Allaah amebainisha wazi kabisa kwa wale wanaotaka kuwa 
Hunafa': 



"Kwa yakini mna kigezo kizuri kwa Ibraahiym na wale walio 
pamoja naye, walipowaambia watu wao: Hakika sisi tumejitenga 
nanyi na yale mnayoyaabudu badala ya Allaah, 
tunakukanusheni(tunakukufuruni) 751 , na umedhihirika baina yetu 
na baina yenu uadui na bughudha abadi mpaka mumuamini 
Allaah Pekee." 752 

Kwa hiyo tegemea walichokumbana nacho Muwahhidm katika 
mikono ya Tawaghit, (pindi Tawaghit) walipowatishia Muwahhidin 
waliomfuata Musa ('Alayhis-Salam), 



"Basi bila shaka nitakukatenikateni mikono yenu na miguu yenu 
kwa kutofautisha, kisha nitakusulubuni katika mashina ya 
mitende; na bila shaka mtajua yupi kati yetu [Mimi Fir'awn, au 
Allaah Ilah wa Musa] ni mkali zaidi wa kuadhibu na wa 
kudumu." 753 


751 Kafarna Bikum : Laweza kutafsiriwa kama "Tumekukataeni" au pia 
"Tumekukufuruni". Ayah hii hutumiwa kama Dalil na ma-Imam wa Ahl 
As-Sunnah Wal-Jama'ah kuwakufurisha Mushrikin. 

752 Al-Mumtahinah: 04 

753 Taha : 71 


Page I 321 



Hivyo Jibu - Ewe Mja wa Allaah - kama walivyojibu Watangu wako 
wema mbele ya Tawaghit, 

'Oy&l» l2j <^l Ul V IjjU 

"Hakuna dhara yoyote! Hakika sisi tunarudi kwa Rabb wetu." 754 


Na wewe - Ewe Hamf - ni lazima uwe tayari kujibu kama Salaf wako 
miongoni mwa Mujdhidin walivyojibu, 


C—)l lj* CjL_Ajl fy> L» 


UJ jik) i2>. iI-T l ? i lilji sidi oli lii 


"Hatutokukhiyari kuliko ambayo yaliyotujia ya dalili za waziwazi 
na Yule Aliyetuumba. Basi hukumu unavyotaka kuhukumu, 
kwani hakika wewe unahukumu (katika) uhai huu wa duniani tu. 
Hakika sisi tumemwamini Rabb wetu ili Atughufurie madhambi 

yetu" 755 


Na kwa makundi haya mawili - Moja la Tawhid na lingine la Taghut, 
Allaah Anasema, 


gk % 14 J oy:. i OU L^ i5j ot ^ 

oUjjJl 11 il/ll oLfUJl ji LLji 4jt 


"Hakika yule atayemfikia Rabb wake akiwa mhalifu, basi hakika 
atapata Jahannam, hatokufa humo na wala hatoishi. Na yule 
atakayemfikia akiwa Muumini ametenda mema, basi hao watapata 
vyeo vya juu." 756 


Na Allaah anatuamrisha tuwatangazie wale wanaoipinga Din hii 
'Adhim, 


754 Ash-Shu'ara': 50 

755 Taha : 72 - 73 

756 Taha : 74 - 76 


Page I 322 



JuUjijidi aJJI JpJ j-* ili' cis" U ilwvfij Ji 
A_Ul ^i\I«/2j jl ^5 \j J^zjJjl) (_£d^-l *yi Uj (1) y^\y> J^ 

*SJL« Ijl U-jaj^JLS Uj^jlj jl oJup i>_jl^Lij 


"Sema: Halitusibu (lolote) isipokuwa lile Alilotukidhia Allaah. 
Yeye ni Maulaa wetu. Basi kwa Allaah (Pekee) watawakali 
Waumini. Sema: Je, mnalo la kungojea kututazamia isipokuwa 
mojawapo ya mazuri mawili? Na sisi tunangojea kukutazamieni 
kwamba Allaah Atakusibuni kwa adhabu kutoka Kwake au 
kutokana na mikono yetu. Basi ngojeeni, nasi tuko pamoja nanyi 
tunangojea." 757 

Kwa hiyo hii ndiyo Milldt Ibrahim - Nani anataka kuenenda katika 
njia yake? 

Na Mtume wako (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), amesema, 
"Hakitakosekana kiknndi Katika Ummah wangu, chenye kupigana juu ya 
Amri ya Allaah (Ta'dla), Watawashinda Maadui zao. Hawatadhuriwa na 
wale wenye kuwapinga mpaka Saa ya Mwisho itakapofika na watakuwa juu 
ya hilo. " 75S 


Hivyo, "Amani iwe juu ya Ibraahiym." 759 fAiA 

******Allahumma Swalli 'Ald Muhammad wa 'Ala Ali Muhammad kama 
Swallayta 'Ald Ibrdhim wa'Ald Ali Ibrdhim.******* 


Amln. 


757 At-Tawbah: 51 -52 

758 Imepokewa na Muslim (247,1037), kama ilivyo kwa Ibn Hibban (16/220), na Abu Nu'aym katika 
"Al-Hilyah" (2/289), na wengine wengi. Pia rejea katika Sura nzima "La Tazal Ta'ifah..." ndani ya 
"Kitab Al-Imarah" katika "Sahlh Muslim". Na pia katika kitabu cha Ibn Battah "Al-Ibanah" (190 - 200). 
Pia imesimuliwa na Abu Dawud na Ahmad. Baadhi kutoka kwa Jabir Ibn 'Abdillah (RadhiyaLlaahu 
'Anhu) na zingine kutoka kwa 'Imran Ibn Husayn (RadhiyaLlaahu 'Anhu). 

759 As-Saffat: 109 


Page I 323 




HITIMISHO 


Na kama ambavyo Shaykh Abu Sulayman Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah) amesema katika Dalili ya Kumi na Nane (18), 
"Kwa hiyo (Allaah Ta'ala) amesema kwamba kukiwepo Murtaddln, 
basi bila shaka kutakuwepo na Mujahidln, Wapenzi wa Allaah na 
Vipenzi vya Allaah. Na amewataja wao kwa sifa kwamba ni wapole 
na wenye huruma (wenyenyekevu) kwa Waumini; na ni wagumu 
(mashupavu), wakali na hawana huruma na Makuffdr." Ndiyo 
maana ndugu zetu katika Tawhid, Mujahidin watukufu, wanapigana 
dhidi ya hawa Murtaddin wa hivi sasa... 

Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) anasimulia kutoka 
kwa lmdm 'Abdullah Ibn Al-Mubarak na Imam Ahmad Ibn Hanbal 
kwamba wamesema, "Watu wakikhitilafiana (Ikhtildf) kuhusu jambo 
lolote, basi angalia Mujdhidin 760 wanasema nini - kwani haqq iko 
pamoja nao; kwani Allaah Anasema, 



"Na wale waliofanya juhudi (waliopigana Jihad) kwa ajili Yetu, 
bila shaka Tutawaongoza njia Zetu." 761 

Kwa hiyo baada ya kukubainikia kwa maneno ya wazi kwamba 
wale wanaofanya Mudhdharah, watu hao ni Murtaddin, Makuffar - 
basi hebu tufahamu ni nini wajibu kuhusu Murtaddin hao, wasije 
wajinga wakaja wakipayuka "Khaivdrij wakisasa". Hebu 
tuhudhurishe makala iliyoandikwa na baadhi ya wanafunzi wa 
Shaykh Al-Islam Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah): 

"Al-hamduliLlah, Tunamhimidi na Kumshukuru Allaah... 
Imetufikia habari kwamba baadhi ya watu wamebabaika kwamba 
kupigana jihad dhidi ya wale wanaodai kuwa ni Waislam - Je Jihad 
hii yaruhusiwa au la? 

Hivyo tunajibu, na mafanikio yanatoka kwa Allaah: Jihdd hii 
imeruhusiwa (Mashru') kwa sababu kadhaa: 


760 Neno halisi ni "Ahl Al-Thughur". Inawezekana kwamba Mujahid fulani anaweza kukosea na 
kuwa katika makosa, lakini haiwezekani kwa Ta'ifah (kimdi) zima la Jihad kuungana katika makosa. 

761 Al-'Ankabut: 69. Rejea katika "Majmu' Al-Fatawa" (28/442). 


Page I 324 



1) Sababu mojawapo ni "Kumuasi Kiongozi/Mtawala (Muislam, 
Muwahhid) wa Waislam." Kwa hiyo yeyote atakayemuasi 
Kiongozi (Muislam, Muwahhid ), basi ni wajibu juu ya Ummah 
wote kupigana Jihad dhidi yake.. , 762 

2) Jambo la Pili linalohitaji Jihdd dhidi ya yeyote mwenye kulifanya, 

ni "Kutowakufurisha Mushriktn", au kutilia shaka Ukafiri wao, 
kwani hili ni katika vitenguzi vya Uislam, na linabatilisha 
Uislam. Na dalili/ushahidi wa hili ni kauli ya 

Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), " Atakayesema 
"Hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haqq isipokuwa Allaah", na 
akakanusha chochote chenye kuabudiwa kinyume na Allaah, basi Mali 
yake na Damu yake vimehifadhiwa (vimesalimika), na ujira wake uko 
kwa Allaah.” 763 Kwa hiyo amefungamanisha usalama wa 
Maisha ya Mtu na Mali yake pamoja na mambo mawili: 
1) Kauli ya "La Ilaha Illa Alldh”, na 2) Ukanusho/kufr ya 
chochote chenye kuabudiwa kinyume na Allaah 764 . 


762 Yafaa ikumbukwe kuwa Mtawala (Kiongozi) anatakiwa angalau awe Muislam anayeshikamana 
kiukamilifu na Tawhld na hafanyi Kufr - hivyo bado ni Wajib kumsikiliza kiongozi huyo hata kama ni 
mtenda Madhambi au Mwenye dhulmah (mkandamizaji) - alimuradi tu hafanyi Kufr. Lakini kwa wale 
wanaotimga Sheria zao binafsi, wakiidharau na kuiacha Shari'ah ya Allaah, basi ni kama Shaykh 
Sulayman (RahimahuLlaah) alivyosema "Kama ingetokea kijiji na Mji vitapigana vita, mpaka wote 
wakafa - bila shaka hili litakuwa ni bora zaidi kuliko kumuweka Taghut katika ardh, ahukumu 
kinyume na Shari'ah ya Uislam, Shari'ah ambayo kwayo Allaah amemtuma Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam)." [Ad-Durar As-Saniyyah 10/509 - 511] 

763 Imesimuliwa na Muslim katika "Sahlh" yake (23). 

764 Na hili linajumuisha Asemayo Allaah, 

AjA ^jj\ \jaj Gr \yja\ J^jUJl y 1 

l)! jLkliji -bjjj Aj IjJaSsj jl IjJ-«I ^jl \y^\s>x^j 

I-Ljl 'ySUJ 5 

"Je, huoni wale wanaodai kwamba wao wameamini yaliyoteremshwa kwako (ee 
Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na yale yaliyoteremshwa kabla yako; wanataka 
wahukumiane kwa twaghuti (ubatilifu) na hali wameamrishwa wakanushe hiyo. Na shaytwaan 
anataka awapoteze upotofu wa mbali." [An-Nisa : 60] 


Jl 



Page I 325 




Hivyo Maisha ya Mtu na Mali yake hayasalimiki mpaka ahmize 
masharti yote mawili. Kwanza kabisa, kauli ya "La Ildha Illa Allah" 
na lengo ni maana yake, siyo tu kuitamka; na maana yake ni 
kumpwekesha Allaah katika kila aina ya 'Ibadah. Na Shart la pili 
ni "Kukufuru chochote chenye kuabudiwa kinyume na Allaah", 
na hili linamaanisha Kuwakufurisha Mushrikln, na kutangaza 
Bard'ah dhidi yao na chochote wanachokiabudu parnoja na 
Allaah. Kwa hiyo yeyote asiyewakufurisha Mushrikln wa Dola ya 
Uturuki (Dola ya Ottoman) 765 , na Quburiyyah, wale wenye 
kuwaabudu Watu wema, na kuiacha Tazvhid ya Allaah, na 
Kuishutumu Sunnah kuwa ni Bid'ah 766 - basi mtu huyo 
(asiyewakufurisha wao) ni Kdfir kama wao - hata kama 
anachukia na kuitusi dini ya Quburiyyah, na anaupenda 
Uislam na Waislam 767 ... 

3) Jambo la tatu linalowajibisha Kupigana Jihdd dhidi ya yeyote 
mwenye kulitenda , ni Mudhdharah , na kuwasaidia Mushrikln 
dhidi ya Waislam, iwe ni kwa vitendo au maneno, au kwa moyo 
(kuwapenda), au kwa mali - basi mtu huyo ni Kdfir ametoka 
nje ya Uislam 768 . Kwa hiyo yeyote atakaye wasaidia Mushrikln 
dhidi ya Waislam, au akawapa Mushrikln kiasi cha fedha ambazo 
wanaweza kunufaika nazo katika vita yao dhidi ya Waislam - 
kwa mapenzi au matakwa yake mwenyewe (na si kwa 
kukirihishwa) - basi mtu huyo ni Kdfir. 


765 Hivyo hivyo zama hizi, wale wasiozikufurisha Dola (Serikali) zenye kuabudu makaburi (achilia 
mbali za Kisekula) kama vile Misri, Sudan, Pakistan, Bangladesh, n.k. Na pia pindi Serikali ya Saudia 
inaporuhusu kuba la Shirk kuchipuka Katika mji wa Mtume wa Tawhid (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) - na watu wanakuja na kupayuka maneno mbalimbali yenye Shirk na kufr ya wazi. Na hii 
ni kuhusiana na Shirk ambayo Murji'ah wako tayari kuitetea, lakini kwa nini hawazikufurishi Serikali 
hizo? Hivyo ikiwa hivi ndivyo walivyo pamoja na Quburiyyah - hivyo inadhihiri ni kwa nini 
wanaepuka kuwakufurisha Tawaghlt "walio hai na walio hatari", kama vile Umoja wa Mataifa, Fahd, 
Musharraf, Hosni, Sharon, n.k... 

766 Hii inajumuisha wale wanaoificha Tawhid kana kwamba ni "Takflriyyah", na wanaificha Shirk 
kama kwamba ni "Salafiyyah". 

767 Hivyo ni radd nyingine tena ya Uzushi wa 'Ubaykan uliovunjwa - lakini huu siyo wakati wake 
wala si mahali pake... 

768 Zingatia namna alivyotenganisha kila maneno kwa "au" - yaani kipengele chochote kinaweza 
kumfanya mtu ni Kafir na kumtoa nje ya Uislam. Na hii ni radd nyingine dhidi ya Murji'ah.... 


Page I 326 



Kama Slmykh Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) 
alivyosema, "Kitenguzi cha Nane cha Uislam: Kuwasaidia 
Makuffar na kushirikiana nao dhidi ya Waislam. Kama 
asemavyo Allaah (Ta'ala), 



"Na yeyote atakayewafanya (makuffar kuwa ni) Awliya' 769 
(marafiki wandani) wao; basi hakika yeye ni miongoni mwao 
(makuffar)." 770 

Kwa hiyo yeyote anayesibu alama hizi zinazotengua Uislam, 
akakataza Alama/Nembo yoyote ya wazi ya Uislam 771 , au akaacha 
kuhukumu sheria ya wazi iliyoko katika Shari'ah, basi Jihad 
inatakiwa kufanywa dhidi yao mpaka watakapo ikubali na kuitumia 
au kuifanyia kazi. 

Hivyo kutokana na hili, itakudhihirikia kwamba kupigana Jihad 
dhidi ya watu hawa ni katika Jihdd zilizo bora kabisa 772 - 
Lakini hapana ambaye ataweza kufahamu ukweli huu 
isipokuwa mtu mwenye busara sana. Lakini kwa wale 
ambao hawana busara hata kidogo, basi hawaamini Jihdd 
yoyote isipokuwa dhidi ya Waabudu Masanamu tu, lakini kwa 
wale wanaotamka Shahadah mbili, basi wale Watu Wajinga hawaoni 
Jihdd yoyote dhidi yao. Na jambo hili limekuwa lenye kuwatatanisha 
hata watu wazuri katika zama hizi. Kama 'Umar (RadhiyaLlaahu 
'Anhu) alivyomwambia Abu Bakr (RadhiyaLlaahu 'Anhu), 
"Vipi upigane na watu? Ingawa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) alisema. 


769 Washirika, Wenza, Walinzi, Marafiki, Wasaidizi (wenye kuwanusuru) 

770 Al-Ma'idah: 51 

771 Na hakika Jihad ni moja ya Alama Kubwa ya Uislam, na ni Kilele chake. Hivyo kumbuka 
anachokisema Imam kuhusiana na wale ambao wanaona kuwa hili ni Haram... 

772 Hasa katika kunyamazisha minong'ono (makelele) ya Qusuriyyah - wale wanaosema 
kwamba ni "Haram" kupigana Jihad dhidi ya Watawala Walioritadd; Lakini ma-Imam wa 
Da'wah ya Najd kwa wazi kabisa wanasema ni katika Jihad "bora kabisa", na pia ni "Wajib" 
kwa Waislam... 


Page I 327 



"Nimeamrishwa nipigane na watu mpaka Washulmdie kivamba 'Hakuna 
anayestahiki kuabudiwa kwa haqq isipokuwa Aliaah'. Wakisema hivi, basi 
Damu zao na Mali zao zimehifadhika kutokana na mimi, isipokuwa kwa 
haqq yake(ya kalimah )"?? 773 

Hivyo Abu Bakar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) akajibu, "Hakika Zakat ni 
katika haqq yake (ya kalimah). Na naapa Wallahi, Na kama 
wangeacha kutoa mwanambuzi ambaye walikuwa wakitoa wakati 
wa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) - basi ningepigana nao 
kwa ajili ya hilo 774 . 

Kwa hiyo hili linathibitisha kwamba yeyote mwenye kuacha (Shart 
ya) haqq 775 katika haqq za Uislam, basi Jihdd ni wajibu dhidi yake, na 
Jihad hii ni moja kati ya 'amali bora kabisa. Na atakayeweza 
kutambua hili kiukweli, ni yule tu miongoni mwa watu Wenye 
hekima na wenye 'Ilm, kwa hiyo anatakiwa kumshukuru Allaah 
kwa neema hiyo. Na dalili kwamba watu wenye hekima tu ndio 
watakaoweza kutambua hili, ni mazungumzo (majadiliano) kati ya 
Abu Bakr na 'Umar. 

Abu Bakr (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alifahamu kuwa 
Kupigana Jihad dhidi yao ni haqq, hata kama walitamka 
Shahadah mbili na wameacha Shirk 776 - 


773 Imepokewa na Al-Bukharl katika "Sahlh" yake (1399), Muslim katika "Sahlh" yake (33, 35), 
At-Tirmidhl (3341), Ibn Majah (3928). 

774 Rejea katika "Sahlh Al-Bukharl", "Kitab Istitabat Al-Murtaddln". 

775 Na inajulikana kwamba kuonesha Urafiki, Ushirikiano, mapenzi, msaada, na aina zote za 
Muwalah kwa Waumini wenzio ni Shart la Uislam. Kwa hiyo yeyote mwenye kufanya kinyume - na 
akaonyesha kila aina ya Muwalah kwa Makuffar, basi ameiacha (ameitupa) Dln ya Allaah, na 
ameritadd 

776 Hivyo hii inaonyesha kwamba hata kama mtu hafanyi Shirk, lakini anafanya Mudhaharah, basi 
Jihad ni Lazima (Wajib) dhidi yake. Kama alivyosema Imam Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab 
(RahimahuLlaah) "Hakika haikamiliki Dln wala Uislam wa mwanadamu, hata kama akimpwekesha 
Allaah (katika kila 'lbadah) na akajitenga na (akaacha) Shirk - mpaka awe Mkali kwa Mushrikin, na 
awadhihirishie Chuki na Uadui; Kama alivyosema Allaah, "Hutokuta watu wanaomuamini Allaah na 
Siku ya Mwisho kuwa wanafanya urafiki na kuwapenda wanaompinga Allaah na Rasuli Wake..." 
[Al-Mujaddilah : 22] Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (8/113). Na pia amesema, "Tambua! 
Kwamba dalili za Kumkufurisha Muislam aliye mwema baada ya kufanya Shirk, au kwenda pamoja na 


Page I 328 



Lakini 'Umar (RadhiyaLlaahu 'Anhu) hakufahamu hili, mpaka Abu 
Bakr (RadhiyaLlaahu 'Anhu) alipomuezea yeye jambo hili. 

Ma - 'Ulamd (RahimahumuLlaah), walihesabu hili kama moja ya Ubora 
(fadhila) wa Abu Bakr (RadhiyaLlaahu 'Anhu); kwa hiyo hili latosha kwa 
yeyote mwenye kutaka kuitafuta haqq. Lakini kwa wale ambao nyoyo zao 
zimejawa na Matamanio na tamaa, basi hakuna nafasi kwake. 

Wa Ld Haivla wa Ld Quwwata Illd Bi-Lldh Al-'Aliyy Al-'Adhim. Wa Huwa 
Hasbund Wa Ni'ma Al-Wakil. Wal-HamduliLldhi Rabbil-'Alamin. Wa SwallaLldhu 
'Ald Nabiyyind Muhammad, Wa ‘Ald Alih wa Sahbihi wa Sallam!" nl 


Na Imam 'Abdul-Latlf Ibn 'Abdur-Rahman Ibn Hasan 
(RahimahuLlah) amesema, "Na njia bora zaidi ya Kujikurubisha kwa 
Allaah ni kupitia kuwadharau maadui wake, Mushrikin, 
kuwachukia, kuwa mkali dhidi yao, na kupigana Jihad dhidi yao; 
Na kupitia haya tu Mja wa Allaah ataokoka na Tawalli ya Makuffar 
dhidi ya Waumini. Lakini asipofanya hivi, basi amefanya urafiki nao 
kiasi ambacho yuko nao. Kwa hiyo kuwa makini na mwangalifu (kuwa 
macho) na yenye kuharibu Uislam na kung'oa Misingi yake." 778 


Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah (RahimahuLlaah) ameielezea Ayah, 
ajLI * —L a —'-5 U ij f dJ i L fj -; ^ i 


jl L | a ? 

^ -e 

Jyl Uj 


U aJJI 


UJl 


"Utawaona wengi miongoni mwao (Mayahudi) wanawafanya Awliyd' 
(marafiki wandani) wale waliokufuru. Ubaya ulioje yale 
yaliyowatangulizia nafsi zao, (kwa sababu hiyo ndipo ikawa) kwamba 
Allaah Amewaghadhibikia na katika adhabu wao ni wenye kudumu. Na 
lau wangelikuwa wanamwamini Allaah na Nabiy 
(Muhammad SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na yale yaliyoteremshwa 
kwake, wasingeliwafanya hao (Makuffar) Aivliyd' (marafiki wandani), 
lakini wengi miongoni mwao ni mafasiki ." 779 


Mushrikin dhidi ya Muwahhidln - hata kama hajafanya Shirk yoyote - (dalili) kutoka katika maneno 
ya Allaah, Mtume wake, na Wanazuoni ni nyingi mno hazihesabiki. 

777 Rejea katika "Ad-Durar As-Saniyyah" (9/290 - 293) 

778 "Ad-Durar As-Saniyyah" (9/24) 

779 Al-Ma'idah : 80 -81 


Page I 329 



Hivyo anaelezea, "Hivyo hii inathibitisha kuwa Iman, kama 
ilivyotajwa hapa, hutenguka kwa kuwafanya Makuffar ni Awliya'. Na 


inaonesha kuwa Iman na "kuwafanya wao ndiyo Awliya' " haviwezi 


kuwa pamoja katika Moyo. Na yeyote mwenye kuwafanya wao ni 
Awliya', basi hajatimiza Imdn inayotakiwa, katika Iman juu ya Allaah, 
Mtume wake, na yale aliyoteremshiwa. Na mfano wa Ayah hii ni 
Ayah, 



"Msifanye Mayahudi na Manaswara Aivliya' (marafiki wandani). Wao kwa 
wao ni marafiki wandani. Na yeyote atakayewafanya Awliya' (marafiki 
wao wandani); basi hakika yeye ni miongoni mwao ." 780 

Hivyo Allaah anabainisha katika Ayah ya kwanza kuwa 
wanaowafanya wao kuwa ni Awliyd’ si Waumini - na katika Ayah 
hii Allaah anabainisha kuwa wanaowafanya wao kuwa ni Aivliyd' 
basi hakika ni katika wao (makuffar). Kwa hiyo Ayah moja ya 
Qur-an inafafanua na nyingine." 781 

Na Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim (RahimahuLlaah) amesema, 
"Na Allaah (Ta'ala) Amehukumu - na hakuna hukumu bora kuliko 
hukumu YAKE (Allaah) - kwamba yeyote mwenye kufanya Tawalli 
na Mayahudi na Wakristo, basi yeye ni miongoni mwao. 



"Na yeyote atakayewafanya Awliya' (marafiki wao wandani); basi 
hakika yeye ni miongoni mwao." 782 

Kwa hiyo ikiwa Washirika wa Makuffdr ni katika Makuffar, 
kwa mujibu wa Qur-dn, basi wana hukmu sawa na ya Makuffar. 
Na hii ni hukmu ya jumla, lakini inakuwa maalumu - 


780 Al-Ma'idah: 51 

781 Rejea katika "Majmu' Al-Fatawa" (7/17) 

782 Al-Ma'idah: 51 


Page I 330 



Yeyote mwenye kufanya nao Taivalli, na akafuata matamanio baada 
ya kuwa Muislam, basi hakubaliki (hahesabiki kuwa ni Muislam), 
wala Jizyah haichukuliwi kutoka kwake; Badala yake, ni aidha arudi 
katika Uislam, au akabiliane na kifo (auawe), kwani ni Murtadd kwa 
mujibu wa Ayah na Ijma'." 7S3 

Na yeyote anayetaka kuzama zaidi katika jambo hili, basi hebu na 
asome vitabu vifuatavyo: 

❖ “Sabil Annajah Wal-Fikdk Min Muwaldt Al-Murtaddin Wa Ahl 
Al-Ishrdk". [The Path Of Salvation and Freedom Against 
Befriending the Apostates and Mushrikln]. Kitabu hiki pamoja na 
" Ad-Dald'il" ndivyo vitabu pekee vilivyoandikwa na Salaf 
mahususi kwa ajili ya kuzungumzia suala la Mudhaharah. Kitabu 
hiki kimeandikwa na Imam Hamad Ibn 'Atlq (RahimahuLlaah). 

❖ "I'tidhd' As-Sirdt Al-Mustaqim Fi Mukhalafat As-Hdb Al-Jahim". 
[Walking the Straight Path Regarding Opposing the Denizens of 
the Fire]. Kimeandikwa na Shaykh Al-Isldm Ibn Taymiyyah 
(RahimahuLlaah). 

❖ "Awthaq 'Urd Al-Imdn.” [The Firmest Handhold of !man]. 
Kuhusiana na Wajibu na Fadhila za Kushikamana/Kushirikiana 
na Waumini, na Kuwatii au kuwaamini, kuwapenda, na 
Kuwasaidia. Kimeandikwa na (mwandishi wa " Ad-Dald'il") 
Imdm Sulayman Ibn 'Abdillah Al Ash-Shaykh (RahimahuLlaah). 

❖ Barua na Makala mbalimbali zilizomo katika "Ad-Durar 
As-Saniyyah", hasa Mjaladi wa 8, 9, na 10. 

❖ "Tuhfah Al-Ikhwan: Bimd Ja'a Fil-Muwdldt Wal-Mu'ddat Wal- 
Hijran''. [A Gift to Brothers Regarding that Which Has Come 
About Loyalty, Hostility and Emigration]. Kimekusanywa na 
Imam Hamud At-Tuwayjirl (RahimahuLlaah). 

❖ "Al-Wald' Wal-Bard' Fi Al-Islam". [Loyalty and Disavowal in 
Islam]. Kimeandikwa na Shaykh Muhammad Al-Qahtanl. 
(Pia kinapatikana Kwa Kiingereza). 


783 Rejea katika "Ahkam Ahl Adh-Dimmah" (1 /67 -68). 


Page I 331 



❖ "Al-Mmvalat Wal-Mu'adat". [Allience and Hostility]. 

Kimeandikwa na shaykh Muhmas Al-Jul'u. Kitabu ambacho mtu 
anayetaka kufahamu zaidi kuhusu mada hii, ni muhimu 
kukisoma. 

❖ At-Tibyan Fi Kufr Man A'an Al-Amrikan (Juzuu ya Kwanza na ya 
Pili)". [The Exposition Regarding the Disavoyal of the One that 
Assist the Americans]. Kimeandikwa na Shaykh aliyefungwa Jela, 
Naswir Al-Fahd (FakaLlaahu Asrahu). Uchunguzi adhimu katika 
mada hii, na kitabu muhimu kukisoma yeyote anayetaka 
kufahamu zaidi kuhusu Mudhdharah katika zama hizi. 
Kimetafsiriwa kwa Kiingereza na At-Tibyan Publications. 

❖ Al-Hacjq Wal-Yaqin Fi 'Addwat At-Tughdt Wal-Murtaddin: Min 
Kaldm A'immat Ad-Da'wah An-Najdiyyah". [The Truth and 
Certainty Regarding the Hostility Against the Tawaghlt and 
Apostates: Selected from the Words of Imams of Da'wah of 
Najd]. Kimeandikwa na Shahid Shaykh Abu 'Abdir-Rahman 
Sultan Al-'Utaybi Al-Atharl (RahimahuLlaah). 

❖ Al-Wald’ Wal-Bard': ‘Aqidah Manqiilah Wa Waqi' Mafqud". [The Loyalty and 
Disavoyal: A Creed Present in the Texts But Absent in Action]. 
Kimeandikwa na Sliaykh Ayman Adh-Dhawahiri (HafidhahuLlaah). 

❖ Millat Ibrdhim: Wa Da'wat Al-Anbiyd' Wal-Mursalin". [The Religion of 
Ibrahlm]. Kimeandikwa na Shaykh Abu Muhammad Al-Maqdisi 
(FakaLlaahu Asrahu). Kitabu bora kabisa ambacho pia ni Muhimu 
Kukisoma. Pia kinapatikana kwa Kiingereza katika At-Tibyan 
Publications. 

Na Imdm Muhammad Ibn 'Abdul-Wahhab (RahimahuLlaah) 
amesema, "Na waambie wao kwamba ni lazima (Wajib) juu ya mtu 
kuifundisha familia yake na Watoto wake Kupenda kwa Ajili ya 
Allaah na Kuchukia Kwa Ajili ya Allaah, Kufanya Urafiki kwa ajili 
ya Allaah, na Kuwa na Uadui kwa ajili ya Allaah; 
kama anavyowafundisha wao Jinsi ya Kuchukua Wudhii' na 
Kuswali. Kwa Sababu bila Shaka, haisihi Sivalah ya mtu wala Uislam 
wake, mpaka atakapokuwa na Urafiki (mapenzi) na Uadui 
Sahihi." 784 


784 Rejea katika "Ar-Rasa'il Ash-Shakhsiyyah" (322). 


Page I 332 



Na Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema, 
"Hakika kishikio Madhubuti cha tman ni Kupenda kwa ajili ya Allaah, na 
Kuclmkia kwa ajili ya Allaah. " 7SS 

Na Ibn 'Abbas (RadhiyaLlaahu 'Anhuma) amesema, "Yeyote 
atakayependa kwa ajili ya Allaah, na kuchukia kwa ajili ya Allaah, 
na ni Mkali kwa ajili ya Allaah, na anafanya Urafiki kwa ajili ya 
Allaah - basi amepata Ulinzi wa Allaah kutokana na hayo." 786 

Na kwa wale Qusuriyyah ambao baadaye watakuja kujaribu 
kupindisha Maana za ma -'Ulamd, na kujaribu kukanusha dalili za 
wazi za Kitabu, Sunnah na Ijmd' - hawafanyi hivyo isipokuwa 
wanafungua milango ya Mudhdharah, na kuonesha "Taa za Kijani 
(Ruhusa)!" 

Na Imam Hamad Ibn 'Atlq (RahimahuLlaah) amesema, 
"Na kuhusiana na Uadui dhidi ya Makuffdr na Mushriktn - Fahamu 
kuwa Allaah (Ta'ala) amewajibisha hilo na amelitilia sana mkazo; 
Na hili limefikia hatua ambayo, kwamba hakuna Amri Katika 
Kitabu cha Allaah yenye dalili nyingi na iko wazi zaidi - kuliko 
Amri ya Tawhtd na Katazo la Shirk ." 787 

Na tunarudia aliyoyasema Shaykh Sulayman Al Ash-Shaykh 
(RahimahuLlaah): 

Na dalili kuhusiana na hili ni nyingi - na hii inamtosha yeyote 
ambaye Allaah anataka Kumuongoza. 


785 Imepokewa na Ahmad (4/286), Ibn Abl Shaybah katika "Kitab Al-Iman" (110), At-Tayalas! 
(747), Ibn Abl Ad-Dunya katika "Al-Ikhwan" (1). Lafdh hii imesemwa kuwa ni Dha'If, lakini ni 
madhubuti kutokana na sanad zake zote, kama ilivyotajwa na Al-Albanl katika "As-Silsilah 
As-Sahlhah" (998) na katika "An-Naslhah" (240), pamoja na mahala pengine. Ameisahihisha 
lafdh kama hii: "Mshikio madhubutu wa Iman ni Mapenzi (Al-Wala') kwa ajili ya Allaah, na 
Uadui (Al-Bara') kwa ajili ya Allaah, kupenda kwa ajili ya Allaah, na Kuchukia kwa ajili ya 
Allaah 'Azza Wa Jall". Imesahihishwa na Al-Albaru katika "Sahlh Al-Jami'" (2539). 

786 Imesimuliwa katika "Ad-Dur Al-Manthur" (8/87). 

787 Rejea katika "Sabll An-Najah" (31). 


Page I 333 



Lakini kwa yule ambaye Allaah anamtakia fitnah na Upotofu, basi ni 
kama Anavyosema (Allaah Ta'ala), 


JU- 351 r&fe °h y c-Jii- j^JJi ii)i 

j^jVl OlliJl Ijj5 


"Hakika wale ambao neno la (ghadhabu la) Rabb wako limethibiti 
juu yao, hawataamini. Japokuwa itawajia kila Aayah (mawaidha, 
zingatio) mpaka waone adhabu iumizayo." 788 


Hivyo hebu tuhitimishe, Insha Allah - kwa onyo kutoka kwa Allaah: 


i-LJjl fjiA I^Jl V jr«l ^JJl I4JI \j 

IJLd» liUalL <UJ lylk^- 01 Oj-Lyl 


"Enyi walioamini! Msiwafanye makafiri kuwa (Awliya') marafiki 
wandani badala ya Waumini. Je, mnataka Allaah Awe na hoja 
bayana dhidi yenu?" 789 


Na himdi na shukrani zote Anastahiki Allaah Pekee. Na 
tunamuomba Allaah amfikishie Salaam Mtume, na famiha yake na 
ma-Swahabh wake. 


788 Yunus : 96 - 97 

789 An-Nisa': 144 


Page I 334 



